ગુજરાત યુનિર્વાસિટી પ્રકાશન 


રૂ 


શેડસ્પિયર 


' લૈખક 
સંતપ્રસાદ ભટ્ટ 


[૧૯૭૬ 


પ્રયમે સ'સ્કેરેણુ | 


ક હન અ, 


હછગુજરાત યુનિવર્સિટી; જ 


॥1111100111॥ 
12862 


કિમત : રૂ૫, ૬૦૦૦ 


6 ઈ! “ક્ઉક્ઝ૦.#.._ 


નપ હાલી ર ડિ 


જે જ કા કદિ કુ જ જ 
જ ડ્‌ ચ્‌ નર ય્‌ ન] ી હ 
જ એદ- “/ 
દ. ક હિ જ્જ ન 
દિ 2. 
સુદ્રક 
જિતેન્દ્ર મગનલાલ પુરોહિત મકદરાટ . 
કાર્યકારી વ્યવસ્થાપક ઠંચનલાલ ્ચડુલાલ પરી? 
ગુજરાત યુનિવર્સિટી પ્રેસ ગૂુલસચિવ 
ગુજરાત યુનિવર્સિ ઢી 
અમલ્લવાદ-ટ 


અમદાવાદ 


રક #&. હુ "ર" 








હા 
ક્ટ 


રૂૂૂૂૂચ્જ્્.-:----..“-૨* ફકર ૧:૦૬ . 
ી ફશન” 
ક ક ૪. હિ ી 

તા જ. 5% 








ક ક ક જુથ 
ક ઝડ - 
ટ ડન 


કિડ કાત.-તે ડા. હ..... 2 





વિલિયમ શેક્સપિયર 


ચ્રકાોશકે-સ'સ્થાતું નિવેદન 


મહાકવિ શેક્સ્પિયરની ચતુર્થ જન્મશતાબ્દી ૧૯૬૪માં ઊજવાઈ તે 
પ્રસંગે અંગ્રેજી સાહિત્યના પ્રખર અભ્યાસી અને જણીતા પ્રાધ્યાપક આચાર્ય 
સંતપ્રસાદ ૨% ભટ્ટે “સંસ્કૃતિ'માં જે પંદર જેટલા અભ્યાસલેખો દ્વારા એ 
મહાવિભૂતિને અંજલિ આપી તેને ગ્ર'થાકારે પ્રસિદ્ધ કરવાનું યુનિવસિટીએ ઠરાવ્યું. 
તેના ફળરૂપો આ પુસ્તક આજે પ્રસિદ્ધ થતાં આપણા અલ્પધન વિવેચના- 


સાહિત્યમાં એક મૂલ્યવાન મૌલિક ગ્ર'થનો. ઉમેરો થશે એ આનંદની વાત છે. 


ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પ્રકાશન તરીકે આ ગ્ર'થ પ્રસિદ્ધ કરવાની સંમતિ 
આપવા માટે આચાર્ય સંતપ્રસાદ ર. ભટ્ટતો હું આભારી છું. 


આપણા શિક્ષકગણ, વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય સાહિત્યપ્રેમી મિત્રોને આ 
પ્રકાશન રસપ્રદ અને ઉપયોગી નીવડશે એમ આશા રાખું છું. 


' ગુજરાત યુનિવર્સિટી, કં. ચં. પરીખ 
અમપદાવાદ--૯. કુલસચિવ. 
જાન્યુઆરી ૩૦, ૧૯૭૦. 


સૌર માઘ ૧૦, ૧૮૯૧ (શક). 


ષિ £% છુ #* &# વહ ૯/ «ઈ ત્ર 


ત) નર 
7 0 


૧૨. 


અડુક્રેમણિકા 


વિષય 
પ્રકાશક સંસ્થાનું નિવેદન 


શેક્સપિયર : પ્રતિભા-છબી 
(“સંસ્કૃતિ'ના તંત્રીના બે બોલ) 


* કીતિમંદિરમાં શેક્સપિયર 


સ્ટ્રેટફ્ડના શેક્સપિયર 


* “પારકે પીછે”? 

* સૉનેટમાં શેક્સપિયર 

* અલ્પ લૅટિન, નહિવત્‌ ગ્રીક 

* આત્મોપલબ્ધિ : ૧૫૯૪-૧૫૯૯ 

* મનોભૂમિ અને રંગભૂમિ 

* તેવારીખી નાટક 

* તવારીખી નાટક: બાસ્ટાર્ડ અને ફૉલસ્ટાફ 


કુટુંબકથા 


* નવું નટઘર 


રાજભુત્યો 


૧૩. આયુષ્યમાન સિદ્દ્િ અને-- 


૧૪. 


સ્વસ્થ મનનાં સંભારણાં 


પુષ્ઠ 


૧૦૧ 
૧૨૦ 
૧૩૭ 
૧૫૨ 
૧૭૦ 
૧૭૮ 
૧૯૬ 
૨૧૦ 
૨૨૫ 


શેફકૃસ્પિયર : પ્રતિભા-છખી 
ર [સ'સ્કૃતિના ત'ત્રીના બે બોલ] 


“તમારામાં એસ. આર. ભટ્ટ કોણ?” 


અંગ્રેજી બી.એ.ના વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ પોતાની આસપાસ નજર કરવા લાગ્યા, 
અને બોલ્યા : 


6૬" 


દેખાતા નથી.” 
“તો, આજે વર્ગ નહીં લેવાય. ” 
પ્રો. વિષ્ણુપ્રસાદ જેવા અધ્યાપક વર્ગ લેવાનું માંડી વાળવા તૈયાર થાય એનું 


અ 


આખા વર્ગને આશ્ચર્ય થયું. ન સમજાય એવું તો એ હતું કે પ્રોફેસર એ વિદ્યાર્થીને 
ઓળખતા પણ ન હતા ! 


ઓળખતા ન હતા? પ્રો. વિષ્ષુપ્રસાદ ત્રિવેદી અંગ્રેજી તેમ જ 
ગુજરાતી બંને વિષયોના અધ્યાપનકાર્યના અનુભવીઓમાંના એક. પ્રો. વિષણૃપ્રસાદને 
સુરતની કૉલેજના પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓમાંથી થોડાકના અંગ્રેજી નિબંધો 
તપાસવાનું કાર્ય પણ સૌંપવામાં આવેલું. એક વિદ્યાર્થીના નિબંધમાં એમને ઉત્તરોત્તર 
વધુ ને વધુ રસ પડતો! ગયો. નિબંધના હાંસિયામાં નોંધો લખાતી જય અને વિદ્યાર્થીનો 
ને એમનો સંબંધ એ રીતે બંધાતો આવે. અધ્યાપક ચાહીને બોલાવવામાં, તો 
વિદ્યાર્થી ચાહીને મળવા જવામાં, કંઈક સંકોચશીલ. સંબંધ લખાયેલા શબ્દો મારફત જ 
રહ્યો. વરસને અંતે પ્રોફેસરે લખ્યું : “ બી.એ.માં અંગ્રેજી વિષય લેજો. ' તે પછીનું એ 
વખતનું ઈન્ટરનું એક વર્ષ વટાવી, બી.એ.માં પ્રવેશતાં વિદ્યાર્થીએ અંગ્રેજી લીધું. 
પાતાના અંગ્રેજી બી.એ.ના વર્ગમાં પૂર્વના એ પરિચિત વિદ્યાર્થીને ગેરહાજર જોતાં 
પ્રોફેસરે એ દિવસૅ ભણાવવાનું મુલતવી રાખવું સુનાસિબ માન્યું-: 

ગુજરાતીના આપણા એક ઉત્તમ અધ્યાપક અને વિવેચક પ્રો. વિષચુપ્રસાદ 
શ્રિવેદીના એ નિર્ણય પાછળ જે જૈ આશાએ હશે તે આજે શ્રી. એસ. આર. ભટ્ટ 
ઇંગ્લેન્ડના જ નહીં પણ જગતના કોષ્ઠ નાટયકારકવિ શેક્સપિયર ઉપર ગુજરાતીમાં 
એક ગ્ર'થ લઈને આવે છે ત્યારે જરૂર ફ્લવતી બનેલી જણાશે. 
 શૈકસ્પિયર વિશેનું આ પુસ્તક શૅક્સ્પિયરની જન્મની ચતુ:શતાબ્દી નિમિત્તે 
મળ્યું છે. પ્રો. સન્‍્તપ્રસાદ ભટ્ટની પહેલી મુલાકાત, મને યાદ છે- ત્યાં સુધી, એક 


[૮1 


તંત્રી તરીકે-હું “બુદ્ધિપ્રકાશ ”નો તંત્રી હતો ત્યારે-થયેલી, એવામાં અંગ્રેજ 
વિવેચક-અધ્યાપક આર્થર કવીલર-કુચ( કયુ )નું અવસાન થયેલું. નાનકડી પણ સુરેખ 
સુત્યુનાંધ પ્રકાશનાર્થે લઈને તેઓ વિદયાસભામાં મારી પાસે આવેલા, એમની 
પાસેથી એવું એવું થોડુંક “બુદ્ધિપ્રકાશ ” માટે મળતું રહેલું. તે પછીનાં વરસોમાં 
“સંસ્કૃતિ” માટે વચ્ચે વચ્ચે અનેક પાશ્ચાત્ય લેખકો અને પુસ્તકો વિશે લખાણો 
મેળવેલાં, પણ સંભાષણોમાં કે જાહેર વ્યાખ્યાન અથવા વર્ગમાં મૌખિક રજૂઆતથી 
સંતોધાનાર જીવ પાસેથી લખાણરૂપે કંઈક મેળવવું એ હમેશાં મુશ્કેલ. શેક્સ્પિયરના 
જન્મની ચતુ:શતાબ્દીનું વરસ ટ્રકડું આવી રહ્યું હતું. ૧૯૬૧માં રવીન્દ્રનાથની 
શતાબ્દીના વરસમાં એમને વિશે “સંસ્કૃતિ ”માં આખું વરસ કંઈ ને કંઈ આપવાનો 
પ્રયત્ન કર્યો હતો. શેકરિપયર વિશે શું કરીશું? ત્યાં એક સાંજે હું શું જોઉં છું, 
શું સાંભળુ' છું ? આચાર્યશ્રી સન્તપ્રસાદ ભટ્ટ પોતે મારે ત્યાં આવીને કહી 
રહ્યા છે : “આવતા વરસમાં શેક્સપિયર વિશે કંઈ કરવું જોઈએ. દર મહિને છું કંઈ ને 
કંઈ આપું.? મેં કહ્યું : “પણ એકે અંક પડવો જોઈએ નહીં.” એ કહે ; “ હા. ' મારે તો 
જોઈતું હતું તે સામેથી મળી ગયું. નક્કી થયું કે શેક્ર્પિયર ભલે જનમ્યા એપ્રિલમાં; 
આપણે તો ૧૯૬૪ના જાન્યુઆરીથી શરૃ કરી દેવું અને અલબત્ત પૂરું કરવું 
૧૯૬૫ના એશ્રિલમાં, એકાદ અંક બાદ કરતાં સળ'ગ પ્રકરણે! લખાતાં આવ્યાં. 
એ રીતે બે પ્રકરણ વચ્ચે વાંચવા-વાગોળવા-વિચારવા-લખવાનો ગાળો પણ એમને 
મળ્યો. અવારનવાર ભાઈ નિરંજન ભગત જેવા ઉતારવાનું ગણેશ-કાર્ય- કરે એટલે 
શબ્દ તો બોલાય --એ વાગ્વ્રત પણ મોટે ભાગે સચવાયું. ચતુ:શતાબ્દીનો વર્યને- 
બલકે સવા વર્ષને--અંતે ત્રછપિત્છણ કંઈક અંશે ચૂકવાયું. ન્‍ 


શેક્સ્પિયર ઉપર અઢળક લખાયું છે.' બાઇબલથી બીજા નંબરે પુસ્તકો લખાયાં 
છે શેકર્પિયર ઉપર, દુનિયાની અનેક ભાષાઓમાં, એક . સારું એવું પુસ્તકાલય 
ભરાય એટલાં. ચતુ:શતાબ્દી વર્ષમાં વળી શેક્સપિયર ઉપરનાં લખાણોના ધોધ 
વરસ્યો. ખરેખર શેક્સપિયર નામનો કોઈ માણસ જ થયો નથી, શૅક્સ્ષિયરના નામે 
ચાલતાં નાટકોનો? સાચો કર્તા છે માર્લા, લોર્ડ બેકન કે અર્લ આફ્‌ ' ઓક્સફર્ડ 
અરે તામિલભાયી શેષૈયર અથવા તો રશિયન પ્રજાજન શેકોવ્સ્કી( એએ નાટકો 
લખેલાં છેં એવા દાવાઓ ગંભીરતાપૂર્વક લડાવવામાં આવે છે. સોનેટોમાં આવતી 
શ્યામરુંદરી અને મિત્ર કોણ એ પણ ઘણા અભ્યાસીઓને વિદ્રત્તાના અખાડામાં 
ધકેલે છે. આ બધી ચર્ચાઓના વમળમાંથી જેની રુચિ ઊગરે તેને શેકરિપયરની 
બે-પાંચ નાટયકૃતિઓની અજબ કલ્પનાકલાના આનંદનું આછું બયાન કરવા માટે 
પણ એક મનુષ્યજ્ટિદશી ઓછી પડતી લાગે છે. ઘણા મોટા વિચારકો, કલાચિતકો 


[૯] 


અને વિવેચકોએ શેક્સ્પિયરની શબ્દસૃષ્ટિનાં રહસ્યોનો પોતે જે આનંદ પામ્યા છે 
તે બીજાઓને કંઈક પહોંચાડવામાં ધન્યતા અનુભવી છે. 


આચાર્યશ્રી સનન્‍્તપ્રસાદ ભટ્ટે શેક્સ્પિયરના જન્મની ચતુ:શતાબ્દીમાં લખવાનું 
આરંભ્યું એટલે કવિના જન્મથી માંડીને એની જીવનકથા આપવા ઉપર જ એસની 
નજર રહી. પણ કવિની જીવનકથા એ માત્ર ભૌતિક કથા ઓછી છે? તરત જ 
એમાં સામાજિક, એતિહાસિક, મનોવૈજ્ઞાનિક, સાંસ્કૃતિક પરિમાણો ઉમેરાતાં ગયાં 
અને યુરોપમાં રિનેસીૌસ (નવજાગૃતિ) યુગમાં પ્રતાપી રાણી એલિઝાબેથના શાસન 
નીચે સ્પેનિશ નૌકાકાફ્લાને હરાવનાર, નવા પ્રગટેલા શકિતપુંજથી ધબકતા, ઇંગ્લૅન્ડના 
ખોળે શેક્સ્પિયરની પ્રતિભાનો અધ્યાત્મધિડ આવિષ્કાર પામ્યો તેની કથા એ બની 
રહી. વળી વળીને આચાર્યશ્રી ભટ્ટની કલમ શેક્સ્પિયરની પ્રતિભાનાં રહસ્યો 
અવલોકવામાં ગૃંથાય છે. ર 


તરુણ શેક્સપિયર એવન નદી ઉપરના સ્ટ્રેટફર્ડ ગામનું ઘર છોડીને, ભાગીને, 
લંડન આવ્યો. નદી પાર નાટકશાળા પર ઘોડે ચઢીને નાટક જોવા આવનારના ઘોડા 
સાચવવાનું કામ એણે સ્વીકાર્યું. પછી નાના કિશોરો એ કામ સાટે રોકથા અને 
ચોતે અંદર સર્યો, પાઠ સંભારી આપનાર (પ્રોસ્પટર) બન્યો, લહિયો થયો, તક 
મળતાં નટ બન્યો, જૂનાં નાટકોની મરમ્મત પર હાથ અજમાવતાં નાટયકાર 
નીવડયો.--શૅકસ્પિયરની મહાપ્રતિભા પ્રગટવાના આ છે સ્થૂળ સોપાનક્રમ. યુનિવસિટીના 
વિદ્યાવંતો નાટકશાળાને ઉત્તમ નાટકો આપવા છતાં એમાં રળતર કંઈ ન હોવાથી ભૂખે 
મરણશરણ થયા. માત્ર નિશાળનું યતકિંચિત્‌ ભણતર પામેલા પણ સંસારશાળાના અઠંગ 
શાગિર્દ શેકસ્પિયરે ઉત્તમોત્તમ નાટયકૃતિઓ રચતી વેળાએ પણ ધંધા તરીકે તો અભિ- 
નેતાની કામગીરી જ ખેડી. “અનામી દનિયું રળનાર આગંતુક” મોટો નાથી કવિ બન્યો, 
પણ લેખક કહે છે તેમ “કવિ શૅક્સ્પિયરનું ભરણપોષણ નટ શેકસ્પિયરે જ કર્યું છે. ” 
થોડોક વખત લંડનથી પણ ભાગવું પડયું ત્યારે ઉભરાવના અતિથિ તરીકેનો અનુ- 
ભવ એણે કરી જેયો છે, પણ એમાંથી યોગ્ય નિચોડ પોતાને માટે એણે કાઢયો છે. 
આચાર્યશ્રી સન્તપ્રસાદ ભટ્ટ કહે છે : “ વિરાટ નગરીમાં બુહન્નલા સ્વરૂપે અર્જુનનું 
વનવાસનું તેરમું વર્ષ તેવું સહામારીના સર્મયમાં સાઉધસ્પટનની જાગીર ચેટફીલ્ડમાં 
શેકસ્પિયરનું ૧૫૯૩નું વર્ષ. ત્યાં લખેલા નાટક “લવ્ઝ લેબર્સ લોસ્ટ “ના 
ભરતવાકયમાં એનો નિરધાર નીતરે છે : “ 7૦૫ ધાવ 375, પ૫#૯ 115 ૫૪4). 
--અમીરો, તમારો માર્ગ અલગ, અમારો સાર્ગ અલગ....જગતને નહીં પણ જાતને 
સમજાવવા બે ડાવ્યો એણે લખ્યાં. "ભીતર : સમૃદ્ધિનું માપ મેળવીને એણૅ નટઘરને 


[૧૦ | 


ટૃઢ વિશ્વાસથી સ્વીકાર્યું. હવે “ફાલતુ ' મટીને કવિના હક્કથી ક. નાટય- 
પ્રબુત્તિમાં પદાર્પણ કર્યું. ૧૫૯૪થી એ 'શેક્સ્પિયર' પદ પામ્યો.” 


“ વિચારોની પ્રદીપ્ત ભઠ્ઠી” સમાણી રાજધાની--લંડન--માં શેક્સપિયર જેવા 
માટે શું ન હતું? લેખકને જ સાંભળીએ : “ગ્રામજીવનના રૂપસંસ્કાર લઈને આવેલા 
શૅક્ર્પિયરને પારકાં આયખાંની વાણી લંડને શીખવી, જૂતાં નાટકો ગોખાવીને. 


'શેક્સ્પિયરે દીઠેલું લંડન નવજાગૃતિનું પ્રતીક હતું............ ઇતિહાસના મર્મ એને 
લંડનની શેરીઓમાં લાધ્યા છે.......... લોકભાઈઓનાં દર્શન એણે સ્ટ્રેટરફર્ડ માં કર્યા છે, 


પણ એના ફિલસૂફો અને વીરો એને લંડને બતાવ્યા છે................... 
એલિઝાબેથના સમયનું લંડન જીવનનું આશક હતું. જે દીઠું, સુણ્યું કે વાંચ્ય યુ 
તેને પ્રેસ કરવાની અજબ લગન લંડનને હતી. રસદર્શનનું નહીં, કિંતુ 
રસસમાધિનું એ ધામ હતું. સાહિત્યના ઈતિહાસમાં તે યુગને ' ગાતાં પંખીનો નીડ” 
કહ્યો છે તે સાર્થ છે.” 
શેકસ્પિયરની અંદરની સહાપ્રતિભાનું જતન ડરવાનું, તેની માવજત કરવાનું 
શેક્સપિયર સિવાય બીજા કોનું ગજું હતું? કશી રાવ, ફરિયાદ, ઉંકારો, બળાપો 
કરવા રોકાયા વિના એણે એલિઝાબેથના દરબારમાં સર વોલ્ટર રાલે જેવા રૂપેરી 
બખ્તરમાં ઓપતા તે જમાનામાં ચુપચાપ મન સાથે ગાંઠ વાળી લીધી કે દિવસે _ 
ભજવાતાં નાટકોમાં અભિનય કરીને રોટલો મેળવી લેવા અને બાકીનો સમય 
આપવો મસ્તકમાં ભીડ મચાવતાં પાત્રોને હૃદયસંજીવની છાંટીને અમર શબ્દદેહ 
બક્ષવામાં. આચાર્યશ્રી ભટ્ટ કહે છે: “નટઘરમાં પુન: પ્રવેશેલા શેક્સ્પિયરે . 
'ખભેથી ખડિયો ઉતાર્યો, તેમાં નાટયવખરી લેખે હતાં કાવ્ય, કરુણા અને હાસ્ય. * 
ધ બે વર્ષમાં એણે બે નવાં નાટકો રચ્યાં : વાસંતી રાત્રિનું સ્વપ્ન” અને 
“રોમિયો અને જુલિયેટ'.” વ 


આ ઉપરાંત 'વેનિસનો વેપારી ', અમર હાસ્યમૂતિ ફોલ્સ્ટાફને રજ ડરતાં 
“સાથો હેન્રી -પ્રથમ ભાગ,' અને “ચોથો હેન્રી -બીજો ભાગ '--એ બધાં નાટકો 
| રચાતાં આવ્યાં. શેક્સ્પિયરની સિસુક્ષાની ગંગોત્રી શી હતી ? લેખક યોગ્ય રીતે જ 
 કુહે છે: “આ વર્ષોની કવિની સરજતનું રહસ્ય છે છલકાતો ઉમંગ. ” 


૧૫૯૫થી ૧૫૯૯ સુધી લખાયેલાં તવારીખી નાટકો શેક્ર્પિયરના આંતર- 
બાહ્દાજીવનનું સામંજસ્ય રચી દેવામાં ફાળો આપે છે. 

થોડાં વરસ પહેલાં રચાયેલાં સૌનેટોમાં “ રંગભૂમિ અને નટના વ્યવસાય 
પરત્વે નિવે દ અનુભવતો શેક્સપિયર હવે દૃષ્ટિગોચર નથી. “રંગારાના હાથ જેવો 


[૧૧] 


મારો હાથ પણ વ્યવસાયના રંગે રંગાયો છે ' એવી ફરિયાદ હવે કવિને નથી 
રહી. નટનો વ્યવસાય અને કવિના હૃદય વચ્ચે બારમો ચંદ્ર નથી રહ્યો. રંગભૂમિ 
એના મુલાયમ કવિમિજાજની આળપંપાળ કરરે છે. હવે એનાં ચરણનાં ચાલવાં 
હૃદયને વશવર્તી બન્યાં છે”, કેસ કે “પરલક્ષી તવારીખી વસ્તુમાં આત્મલક્ષી સ્પંદનો”ને 
હવે સહેજે ભરપટ્ટે અવકાશ મળી રહે છે. 

ઉપરાંત તવારીખી નાટકોમાં શેક્સ્પિયરનો અઢળક “વતતપ્રેમ કાવ્યમૂલક અને 
નાટયાત્મક અભિવ્યકિત પામે છે. પરંતુ એ ડવિનું “વતન” છે. એના રોમરોમની 
અનુભૂતિ જેવાં સાગર અને સરિતા, જળ, વન, ઉપવન, નગરો અને જનપદો, 
લાખેણાં એનાં માનવો અને પ્રાણોના શ્વસન જેવી મધુરી એની વૈખરી, 
શ્વાસે ઉન્મત્ત કરતું વતનનું હવામાન અને અનંતને ચીંધતું આસમાન, તથા 
એની અનાદિ જવનિકાને આવરી લેતી વાદળોની સવારી અને મેઘગર્જન, હીરે 
મઢી અને શશાંકમાજિત એની શર્વરી અને સચરાચરને વ્યાપી વળતી એની વસંત 
--આમાંનું કશુંય હવે શેક્સ્પિયરના સજેનમાં ઉપેક્ષિત નથી. ” 


૧૬૦૧ના ફેબ્રુ આરીમાં શેકર્પિયરની મંડળીના માનવંતા આશ્રાયદાતા અને 
રાણીના સ્વજન ઉમરાવ ઈસેકસે બંડ કર્યું અને રાણીએ એને દેહાંતદડ આપ્યો. 
લેખક કહે છે તેમ * ઈસેક્સવધ પછીનાં શેક્ર્પિયરનાં નાટકો અનુભૂતિની નવી 
જ ગહરાઈ વ્યકત કરે છે.” એનાં નાટકોમાં “ વિધિવિરચિત કરુણાના પ્રલંબ પડછાયા ” 
વિસ્તરે છે. ૧૬૦૪થી ૧૬૦૮ સુધીમાં “શેક્સ્પિયરે રચેલાં ક્રૂણાન્ત નાટકોને 
ભજવતાં અને ચર્ચતાં જગતના સાહિત્યરસિકો આજદિન પર્ય'ત થાકયા નથી.' 
આચાર્યશ્રી ભટ્ટ શેક્સ્પિયરની એ અલૌકિક સિદ્ધિને માશિક રીતે બિરદાવે છે: 
“કાવ્યસાધનાને સાચી ધર્મસાધના માની શકાય તેવી માનવજીવનની “શાશ્વતી 
શેકર્પયરની ૧૬૦૦ પછીની સહાકૃતિઓમાં પ્રતિષ્ઠિત બને છે. નાટયકાર 
એનો એ હતો પણ પ્રત્યેક કાંતિ એની ચેતનાના વિકાસનું સોપાન બની છે. 
“ટિટસ'ના પાત્રમાં સુલક્ષણા વીરની અવનતિ ચીતરીને, 'શેમિયો અને જુલિયેટ' નાટકમાં 
સામાજિક ખુન્નસના વાતાવરણમાં પ્રેમના મૃદુ કુસુમને મૂરઝાતું દર્શાવીને, ત્રીજા 
પરયર્ડેના પાત્રમાં અદમ્ય દુષ્ટતાના વિકાસ અને વિલયને નોંધીને, બીજા રિચર્ડના અને 
રાજા જ્હૉનના ચારિત્ર્યમાં સત્તાસ્થાને રહેલા નિર્બલ મનને સહાનુભૂતિથી વ્યકત 
કરીને અને સીઝરના તોર અને બ્ર ટસની આદર્શઘેલછાને વ્યકત કરીને, હવે કવિની 
દૃષ્ટિમાં  અખિલાઈ' એવી સમાઈ છે કે ચાર મહાકૃતિઓમાં --વ્યકિતવિશેષની કથા 
ઉકેલતાં હૅમ્લેટ, આઓથેલો, લિયર, મૅકબેથમાં -- કવિવાણી ધરિત્રીના સહુ માનવોની 


બ 


જાતકકથા ઉચ્ચારે છે. ” 


--ન્-૦૦૨ 


[૧૨] 


' શેક્સપિયર લંડનને પૂરી એક પચીસી, લગભગ અધું આયું આપીને, વતનમાં 
ઘર ખરીદી' નિરાંત શોધે છે. “કલ્પનાની સી સુ પ્ટિથી વિમુખ બની છેલ્લાં ચાર વર્ષ 
કવિએ વિલિયમ શેકસ્સિયરને સૉંપ્યાં છે.” જીવનનું મધ્યબિન્દુ હવે પ્રેયસી નથી, 
પુત્રી છે. “૧૬૦૮ પછીનાં ચાર નાટકોમાં કેન્દ્રવર્તી પાત્ર પુત્રીનું રહ્યું છે: 
“પેરિકિલસ 'માં મરીના, “ સિમ્બલિન'માં ઇમોજિન, “ધ વિન્ટર્સ ટેઇલ માં પર્ડિટા 
અને “ધ ટેમ્પેસ્ટ'માં મિરાન્ડા.” મનની વાનપ્રસ્થ દશામાં લખાયેલાં આ નાટકોમાં 
* આશાભર્યાં સંતાનોમાં કવિએ સંસારની નિર્મળી પ્રાપ્ત કરી છે. “ ઝંઝા' નાટકમાં 
ફરી એક વાર શેકસ્પિયરે સાગરકન્યાના આલેખનમાં નિસર્ગમય જીવનમાં પાંગરેલી 


રૂ 27 


વેલ જેવી રાજકન્યામાં રાજપ્રપંચોની ઝાળથી દાઝેલાં જીવનોનો અનુલેપ શોધ્યો . છે. 


શેકસ્પિયરના કવિજીવનની ફલશ્રુતિ આચાર્યશ્રી ભટ્ટ ઉચિત શબ્દોમાં સારવે છે 

“જહોન બનિયનની પ્રસિદ્ધ ધર્મવાર્તા 'યાત્રિકની પ્રગતિ' (શિછાતેળ'5 210ટ₹૦૩૭૬)- 
નો યાત્રી ઈસાઈ હાથમાં બાઈબલ અને ખભે પાપભાર વહીને ધર્મની લાકડીને આધારે 
જેમ મુત્યુના ઓછાયાની ખીણ વટાવી ગયો હતો તેમ બહુરૂપી વેશે શેકસ્પિયરે હોઠે સ્મિત, 
કઠે ગીત અને હૈયે કરુણા વહાવીને નટોના સથવારામાં મુત્યુના ઓછાયાની ખીણમાં 
પાંગરેલા આંતરજીવનેને એવું તો આત્મસાત્‌ કર્યું છે કે એનાં નાટકોના દર્પણમાં 


«જ 29 


માનવજાત અદ્યાપિ જિંદગીના મર્મોને પામે છે. 
કવિજીવનકથાને શિષે, કવિકથાના માળખામાં, કવિની અમર પ્રતિભાનાં સજેનોની 


કથા જ આચાર્ય ભટ્ટે મોટે ભાગે આપી છે. સાંકડા સંગેમરમરના કિનારાઓ વચ્ચે 
રૅવાને વેહેવું પડે એવું શૈલીનું પ્રવાહલાઘવ આ પુસ્તકમાં વારવાર જેવા મળશે. 
પહેલા પ્રકરણને અંતે આવતી બે નોંધો (૧. હેમિન્ગ અને કૉન્ડેલ, ૨. બેન જૉન્સન ), 
સોનેટ ૧૦૭ ઉપરનું વિવરણ, અંતિમ નાટક “ઝ'ઝા*નું અને એનાં પાત્રોનું-ખાસ તો 
કૅલિબાનનું અલપઝલપ દર્શન એ વિવેચનની ગાગરમાં સાંશોધન ' અને મો 
સાગરને સમાવવાનાં હૃદયંગમ ઉદાહરણે છે. 


આચાર્યશ્રી ભટ્ટ છુટ્ટે હાથે શેક્સ્પિયરની પ્રતિભાસૃષ્ટિ પર પ્રકાશ પાથરે એવાં 
ઉજવે નિરીક્ષણો વેરતા રહે છે; 
“એમણે (વાયાટ અને સરેએ ) વેરેલા તણખા ત્રીસ વર્ષ પછી સ્પેનિશ નૌકા- 

કાફલાને છિન્નવિશીર્ણ કરી દેનારા તૂફાની વાયરે મહાજ્વાલામાં ભભૂકાવ્યા અને 
૧૫૮૭ પછીનાં વર્ષોમાં અંગ્રેજી કાવ્યસાહિત્યની વસંત મહોરી ઊઠી અને મ કવિ 
શેક્સ્પિયરની પ્રતિભા કુસુમિત બની શેોભી' રહી.” 

“શેક્સપિયર અનેક વાર ભાર મૂકીને કહે 
દિલની સચ્ચાઈ છે.” 


૬૫ 


છે કે પોતાની કાવ્યકલાનો ક 


[૧૩ | 


* કવિએ (સોનેટોમાં) વાસનાની અંધારી રાતમાં પ્રેમના અપાર્થિ વ સ્નેહનાં નક્ષત્ર 
ફેલ 99 


ચમકાવ્યાં છે. 


“મનોવિજ્ઞાનના આપણા જમાનાએ કવિપ્રતિભાનું વર્ગીકરણ ' પુરુષમાં રહેલા 
સ્ત્રેણ' તરીકે કર્યું છે. ૨૧મે વષે? જેનું લગ્નજીવન સમાપ્ત થયું તેવા કવિને સંસાર 
શબ્દમય જ હોય.......એનું કવિત્વ, સ્થળકાળની મર્યાદાથી છૂટવા મથતું કવિત્વ, અત્ર, 
તત્ર, અન્યત્ર શાશ્વત “હું'ને શોધી રહ્યું છે. ગોપપ-ભાવના-અંશ એ રીતે સોૉનેટોનું 
સુવર્ણ છે. ...આત્મખોજના આ પ્રણય-હલાહલના બુંદેબુંદને સચ્ચાઈથી એણે 
કાવ્યાંકિત કર્યું છે, પર'તુ પ્રેમના અમુતબિદુનું એણે આચમન કર્યું છે. ” 


« ,..'ઓથેલે!' નાટકમાં શેક્ર્પિયરે માનવીના શુદ્ધ સ્નેહમાં રહેલી પાપમોચનની 
પદવ્ય શકિતને ચાક્ષુષ બનાવી છે.” 

“શેક્સ્પિયરનું હાસ્ય સર્દેવ એના સ્વાસ્થ્યનું માપયંત્ર રહ્યું છે. “વિફ્લ પ્રેમ'માં 
શેક્સ્પિયરને એનું ખોવાયેલું હાસ્ય મોડું મોડુ'યે પાછુ મળ્યું છે. ” 

“સોનેટોમાં “સત્તાના ઓથારસાં મૂક બનેલી એની કળા' (&11 ॥0દ્તંર 
1018પ૫૯-ધંટતં પ1 01001) ર'ગભૂમિના માનવમેળામાં ફરીને મ્ુખરિત 


અસ 72 
ક 


બની છે, આત્મોપલબ્ધિની મહાદશાને એ પામ્યો છે 
“શેક્સ્પિયરના સજેનનું મૂળ ભાષાની જીવંત વિભૂતિમાં ખૂંપ્યું છે.” 
“શેક્ર્પિયરને મન નાટયપ્રતૃત્તિ એટલે જુદાં જુદાં પ્રયોજનો વચ્ચે સમતુલા 
સાચવવાનો પુરુષાર્થ. ભવાયાની ભૂંગળને એણે કદી ઉવેખી નથી. ” 


“વિશ્વહાસ્યનેો કોઈ અજાણ વિદ્ષક એના લોહીમાં ભળી ગયો છે. સમભાવની 
ક્રોષ્ઠ ક્ષણે પણ એની વાચામાં કટાક્ષની તીક્ષ્ણ ધાર હોય છે.” 

“દવલું પાત્ર આવે એટલે શેક્સ્પિયરને વતન યાદ આવતું અને કયાં ભગવાન 
સર્જી શકે, કયાં શેક્સપિયર સર્જી શકે એવો પ્રતીતિજનક મૂર્ખ છતો થતો.” 

“શેક્સ્પિયરની અદમ્ય હાસ્યવૃત્તિનો કોષ્ઠ ચમત્કાર એટલે ફૉલ્સ્ટાફનું સર્જન.” 

“દેશની તવારીખમાંથી લીધેલાં નવ નાટકોમાં એણે નાનાવિધ રાજાઓને રજૂ કરીને 
રાજત્વની ખોજ કરી છે.... રાજા નિર્દય હોય તો  નાશને નોતરું અને સહૃદય હોય 
તો દેશનું રક્ષણ કરવામાં નિષ્ફળ ! આવું સ્પષ્ટ એનું તવારીખી દર્શન છે.” 

*“ીજા રિચર્ડ'માં કવિહ્દયના ઊશિભારને પરકાયાપ્રવેશ મળ્યો. પરંતુ પારકા 
ઘરમાં લાખ પ્રયત્ને પણ મનને ગોઠે નહીં એવું કાંઈક “રિચર્ડ'શાં બન્યું છે. રાજ 
રિચર્ડ ઊર્સિલ બનો શકયો, પણ કરુણાવર્તી નાટકનું અનિવાર્ય કેન્દ્ર ન બની શકયો. 


[૧૨] 


' શેક્સપિયર લંડનને પૂરી એક પચીસી, લગભગ અર્ધું આયુ આપીને, વતનમાં 
ધર ખરીદી' નિરાંત શોધે છે. “કલ્પનાની માયાવી સૃષ્ટિથી વિસુખ બની છેલ્લાં ચાર વર્ષ 
કવિએ વિલિયમ શેકસ્પિયરને સૉંપ્યાં છે.” જીવનનું મધ્યબિન્દુ હવે પ્રેયસી નથી, 
પુત્રી છે. “૧૬૦૮ પછીનાં ચાર નાટકોમાં કેન્દ્રવર્તી પાત્ર પુત્રીનું રહ્યું છેઃ 
“પેરિકિલસ 'માં મરીના, “ સિમ્બલિનમાં ઇમોજિન, “ધ વિન્ટર્સ ટેઇલ 'માં પર્ડિટા 
અને “ધ ટેમ્પેસ્ટ'માં મિરાન્ડા.” મનની વાનપ્રસ્થ્ર દશામાં લખાયેલાં આ નાટકોમાં 


! “આશાભર્યાં સંતાનોમાં કવિએ સંસારની નિર્મળી પ્રાપ્ત કરી છે. “ ઝંઝા' નાટકમાં 


ફરી એક વાર શેક્સ્પિયરે સાગરકન્યાના આલેખનમાં નિસર્ગમય જીવનમાં . પાંગરેલી 
વેલ જેવી રાજકન્યાસાં રાજપ્રપંચોની ઝાળથી દાઝેલાં જીવનોનો અનુલેપ શોધ્યો છે. 


શેક્સ્પિયરના કવિજીવનની ફલશ્રુતિ આચાર્યશ્રી ભટ્ટ ઉચિત શબ્દોમાં સારવે છે : 

“જ્હોન બનિયનની પ્રસિદ્ધ ધર્મવાર્તા 'યાત્રિકની પ્રગતિ' (ગિંછુધંળ1'52₹08₹૦૬૭)- 
સો યાત્રી ઈસાઈ હાથમાં બાઈબલ અને ખભે પાપભાર વહીને ધર્મની લાકડીને આધારે 
જેમ મુત્યુના ઓછાયાની ખીણ વટાવી ગયો હતો તેમ બહુરૂપી વેશે શેકસ્પિયરે હોઠે સ્મિત, 
ક'ઠે ગીત અને હૈયે કરુણા વહાવીને નટોના સથવારામાં મુત્યુના ઓછાયાની ખીણમાં 
પાંગરેલા આંતરજીવનને એવું તો આત્મસાત્‌ કર્યું છે કે એનાં નાટકોના દર્પણમાં 
માનવજાત અદઘાપિ જિંદગીના મર્મોને પામે છે.” 


કવિજીવનકથાને સિષે, કવિકથાના માળખામાં, કવિની અમર પ્રતિભાનાં સેનાની 
કથા જ આચાર્ય ભટ્ટે મોટે ભાગે આપી છે. સાંકડા સંગેમરમરના કિનારાઓ વચ્ચે 
રેવાનૅ વહેવું પડે એવું શૈલીનું પ્રવાહલાઘવ આ પુસ્તકમાં વાર'વાર જોવા મળશે. 
પહેલા પ્રકરણને અંતે આવતી બે નોંધો (૧. હેમિન્ગ અને કૉન્ડેલ, ૨. બેન જોન્સન ), 
સૉનેટ ૧૦૭ ઉપરનું વિવરણ, અંતિમ નાટક 'ઝ'ઝા*નું અને એનાં પાત્રોનું-ખાસ તો 
કૅલિબાનનું અલપઝલપ દર્શન એ વિવેચનની ગાગરમાં સંશાધન અને વિદ્દત્તાના 
સાગરને સમાવવાનાં હૃદય'ગમ ઉદાહરણે છે. 

આચાર્યશ્રી ભટ્ટ છુટ્ટે હાથે શૅક્સ્પિયરની પ્રતિભાસૃષ્ટિ પર પ્રકાથ પાથરે એવાં 
ઉજજ્વલ નિરીક્ષણો વેરતા રહે છે: 

“એમણે (વાયાટ અને સરેએ ) વેરેલા તણખા ત્રીસ વર્ષ પછી સ્પેનિશ નૌકા- 
કાફ્લાને છિન્નેવિશીર્ણ કરી દેનારા તૂફાની વાયરે મહાજ્વાલામાં ભભૂકાવ્યા અને 
૧૫૮૭ પછીનાં વર્ષોમાં અંગ્રેજી કાવ્યસાહિત્યની વસંત મહોરી ઊઠી અને વાસંતી કવિ 
શેક્ર્પિયરની પ્રતિભા કુસુમિત બની શોભી રહી.” 


“ક્ષેકસ્પિયર અનેક વાર ભાર મૂકીને કહે છે કે પોતાની કાવ્યકલાનો આધાર ' 
દિલની સચ્ચાઈ છે.” ર 


[૧૩ | 


“કવિએ હા વાસનાની અંધારી રાતમાં પ્રેમના અપાર્થિવ સ્નેહના નક્ષત્ર 


ચમકાવ્યાં છે. ” 
જ મનોવિજ્ઞાનના આપણા જમાનાએ ડવિપ્રતિભાનું વર્ગીકરણ પુરુષમાં રહેલા * 


સ્જણ' તરીકે કર્યું છે. ૨૧મે વર્ષે" જેનું લગ્નજીવન સમાપ્ત થયું તેવા કવિને સંસાર | 


શબ્દમય જ હોય.......એનું કવિત્વ, સ્થળકાળની મર્યાદાથી છૂટવા મથતું કવિત્વ, અત્ર, 
તત્ર, અન્યત્ર શાશ્વત “હું'ને શોધી રહ્યું છે. ગોપ-ભાવના-અંશ એ રીતે સૉનેટોનું 
સુવર્ણ છે. ...આત્મખોજના આ પ્રણય-હલાહલના બુંદેબુંદને સચ્ચાઈથી એણે 
કાવ્યાંકિત કર્યું છે, પરતુ પ્રેમના અમુ્તાબિદુનું એણે આચમન કર્યું છે. 

....ઓથેલે!' નાટકમાં શેક્સ્પિયરે માનવીના શુદ્ધ સ્નેહમાં રહેલી પાપમાોચનની 
પ્દ્વ્ય શક્તિને ચાક્ષુષ બનાવી છે.” 

“શેક્સ્પિયરતતું હાસ્ય સર્દેવ એના સ્વાસ્થ્યનું માપયંત્ર રહ્યું છે. વિફ્લ પ્રેમ'માં 
શેકસ્પિયરને એનું ખોવાયેલું હાસ્ય મોડું મોડુ'યે પાછી મળ્યું છે. 

“સોનેટોમાં “સત્તાના ઓથારમાં મૂક બનેલી એની કળા' (61 10દતંટ 
(015ુપ૯-ધંલ્ત ધી દ્રપ(0૦10) ર ગભૂમિના માનવમેળામાં ફરીને મુખરિત 
બની છે, આત્મોપલબ્ધિની મહાદશાને એ પામ્યો છે.” 

“શેક્ર્પિયરના સર્જનનું મૂળ ભાપાની જીવંત વિભૂતિમાં ખૂંપ્યું 

“શેક્ર્પિયરને મન નાટયપ્રવૃત્તિ એટલે જુદાં જુદાં પ્રયોજનો વચ્ચે સમતુલા 
સાચવવાનો પુરુષાર્થ. ભવાયાની ભૂંગળને એણે કદી ઉવેખી નથી. ” 

* વિશ્વહાસ્યનો કોઈ અજાણ વિદૂષક એના લોહીમાં ક ગયો છે. સમભાવની 
કોષ્ઠ ક્ષણે પણ એની વાચામાં કટાક્ષની તીક્ષ્ણ ધાર હોય છે 


295 
છ. 


“દવલું પાત્ર આવે એટલે શેક્સ્પિયરને વતન યાદ ક અને કયાં ભગવાન 
સર્જી શકે, કયાં શેક્સપિયર સર્જી શકે એવો પ્રતીતિજનક મૂર્ખ છતો થતો.” 
“શેકસ્પિયરની અદમ્ય હાસ્યવૃત્તિનો શોષ્ઠ ચમત્કાર એટલે ડુ ફૉલ્સ્ટાફ્નું સર્જન.” 


“દેશની તવારીખમાંથી લીધેલાં નવ નાટકોમાં એણે નાનાવિધ રાજાઓને રજ કરી 
રાજત્વની ખોજ કરી છે.... રાજા નિર્દય હે હૉય તો નાશને તોતરું અતે ન ઝેક 
તો દેશનું રક્ષણ કરવામાં નિષ્ફળ | આવું સ્પષ્ટ એનું તવારીખી દશન છે” 


ક 


*“ૌજા રિચર્ડ'માં કવિહૃદયના ઊશિભારને પરકાયાપ્રજેડ 
ઘરમાં લાખ પ્રયત્ને પણ મનને ગોઠે નહીં એવું કાંઈક રેચ: 
રિચર્ડ ઊમિલ બની શકયો, પણ કરૃણાવર્તી નાટકનું અનિતા 1 ટેન્ટ ત ન પ 


દૂ 
જિ 
પપૈ 
રી 
3 
૧ 
ક 
જૈ 


[૧૪] 


“પરકાયાપ્રવેશનો એ પ્રયોગ અધુરો અને ઊણેો રહ્યો. પછી 'હૅમ્લેટ' 'નાટક રચીને 
શેક્ત્સ્પયરે પ્રયત્નસિજ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. ” 


“ઇતિહાસની વીગતોમાં રાષ્ટ્રપ્રાણને ઢંઢોળવા મથતા શેક્સ્પિયરે'ઃ ફોલ્કન- 
બ્રીજને આત્મસાત્‌ કરીને એક સાચો અંગ્રેજ સરજ્યો છે. કવિની સંસતિની મહોરવાળુ' 
એઃ પ્રથમ મહાપાત્ર છે. “ 8દ51દ1'તં' વાસ્તવ નથી, એ તો ઈંગ્લંડનું હૃદગત. છે. 
“એની જબાન આગવી છે. એ છે સાચો અંગ્રેજ, ધૂની અને ક્રાન્તિકારી.” 


આચાર્યશ્રી ભટ્ટે શેક્સ્પિયર-સાહિત્યનો ગંજ ઠીક ઠીક ઉથામ્યો છે. અનેક દૃષ્ટિબિન્દુઓ 
એમની નજર સામે તરવરે છે, બીજાઓનો અભિપ્રાયતંતુ ગૂંથી લે ત્યારે પણ એ વળ 
એવો આપે છે કે ચિતનરજ્જ પોતાનું આગવું ગૂંથાતું આવે. અભિવ્યકિતની મૌલિકતા, 
ઉપરનાં અવતરણેમાં, ઊડીને ઔખે વળગે એ પ્રકારની છે. બહુશ્રુતપણુ' લોહીમાં એવું 
'ભળી'ગયું છે કૈ ત્વચાની ચમકની જેમ એક 'નિજી 'તત્ત્વરૂપે : એ ' પ્રકાશે] છે. 
આ પુસ્તકમાં આચાર્યશ્રી સન્તપ્રસાદ એક અત્યંત બૌદ્ધિક સ્કૂૌતિવાળા અને કથન- 
, કસબવાળા ગઘકાર તરીકે પ્રગટ થાય છે. કયાંક અતિસંક્ષેપં,' કવચિત્‌ વિદગ્ધ વાચક 
માટે પણ દુરૂહ નીવડે એવા સંદર્ભને લીધે નીપજતી દુર્બોધતા, તો કયાંક અતિ- 
અલંકાર એમની ગદઘ્યશૈલીને નડે છે, પણ ઉપર આપેલાં અવતરણો જ આપણે સુંદર 
ગદ્યના સંપર્કમાં મુકાઈ, રહ્યા છીએઃ એવી પ્રતીતિ: કરાવવા માટે પૂરતાં છે. 


આચાર્યશ્રી સન્‍્તપ્રસાદ ભટ્ટટી ગદ્યશૈલીમાં અભિવ્યકિતની બેત્રણ' છટાઓ 
મુખ્ય ફાળો આપે છે. એક તો છે ગુજરાતી ભાપા--બોલચાલની ભાષા પરનું પ્રભુત્વ. 
''જીવવું તો બાપોકાર', 'ઘર વેચીને જામા શિવડાવનાર ફતન દેવાળિયા યુવાનો”, “વિવેચકો 
થાકીને બેસક પડે છે,” ' શંકિતઃ હૃદયનાં એ બધાં ઝાવાં છે,'”-- એ વર્ણનો રૂઢિપ્રયોગને 
કારણે સચોટ બન્યાં છે. સંવાદો ગાંગયે રાખે, ' “નેપથ્ય ભજવણીટાણે . ઉશ્કેરાટ 
અને ઇર્ષ્યાથી ખદબદે છે, “સૉનેટોમાં ધરબાયેલા સમકાલીન . ઉલ્લેખો, ' -- જેવામાં 
ક્રિયાપદોની પસંદગીનું ઔચિત્ય મનમાં વસી જાય એવું છે. “ આવણુ'જાવણુ' 
તપાસીએ 'માં ભવાઈના 'આવણા' ઉપરથી “જાવણુ'' શબ્દ નવો બનાવી પ્રવેશ- 
1વદાયઃ માટે નવો સમાસ નિપજાવી લીધે છે. 

સંસ્કૃત ભાષા તો લેખકની જીભને ટેરવે નાચે છે. સંસ્કૃતનો લાભ લઈને એની 
લાખણી ગમે તેવા વિકટ અભિવ્યકિતના પ્રશ્નનો ઉકેલ શોધી લે છે. જો તળપદા 
ગુજરાતી માટેનો એમનો પક્ષપાત ન હોત તો શૈલી સંસ્કૃતપ્રચુર થઈને. કદાચ અરોચક 
પણ બની જાત. ૧૫૯૨-૯૩ 'કવિકુલનિકદન વર્ષો,' “રાણી ઇલિઝાબેથ ઇંગ્લૅ'ડનાં 
કૌમુદી હતાં” એવા પ્રયોગો તો હોય જ, પણ ભવભૂતિની સ્મૃતિ એમને “મારે પ્રિયતમ 


| ૧૫ | 


ત્વમેવ,” “ નાટકોમાં એણે દેશને મૂધ્ન સ્થિતિ અર્પી છે ' એવા પ્રયોગો સુધી સહજમાં 
લઈ જાય છે કે ઈશાવાસ્યને યાદ કરીને તેઓ “ એની કળા સમકાલીન મટીને “ શાશ્વતી 
સમા” વિહરે છે” જેવા ઉદ્ગારોમાં રાચે છે. કોઈ વાર દબાવેલું સ્મિત અથવા તો ડૂસકું 
ઇડીપસની “રાણી તર્થવ માતા જેકાસ્ટા'ના ઉલ્લેખ પ્રસાંગે મૂક્લા ' તથૈવ ' જેવામાં 
અંકિત થતું હોય છે. પણ નાનાલાલ કવિ ભૂતકૃદત “ પ્રફુલ્લ ' ઉપરથી વળી *પ્રકુલ્લવું ' 
ક્રિયાપદ કરતાં રોકાતા નહીં, તેમ આચાર્યશ્રી સન્તપ્રસાદ ' સમસ્યા ઉવાચે છે ' જેવામાં 
ભૂતકાળ “ઉવાચ ' ઉપરથી “ઉવાચવું ' કરતાં અચકાતા નથી! 


આચાર્ય ભટ્ટની વર્ણનશકિત ચિત્રાત્મકતામાં રાચે છે. શેક્ર્પિયરને એક ઠેકાણે એ 
“તખ્તાનો શાહ અને જીવનનો રાંક' કહીને વર્ણવે છેં. ભારતીય, સંસ્કૃત, શબ્દાવલિ-ચિત્રા- 
વલિ એમને -પદે-પદે મદદ કરે છે : “ શાતિએ શિર જીવ આસોપાલવના તોરણે રચ્યાં 
છે.” સંસ્કૃત પુરાણકલ્પનો આપણા ચિત્તમાં “નાટકનો નારદજી પક,” “ દુંદાળા દેવ જેવા 
ફોલ્સ્ટાફ,' “રહસ્યમયી ત્રાટકા 501પ02%*' એ ચિત્રો સુરેખ આંકી આપે છે. “જૂનું નાટક 
શેક્સ્પિયરની વાસુદેવી પ્રતિભાને માર્ગે” મળૅલી કુબજા છે ' જેવામાં જના નાટકની 
કવિને હાથે થતી કાયાપલટનો અણસાર વાસુદેવ-કુબ્જાના પુરાણકલ્પનથી કેવો સચોટ 
રીતે મળે છે! 

અનુવાદોમાં ગુજરાતી-સંસ્કૃતની એ જ શ્રી કીમિયો કરી જાય છે. “ માર્લાની 
બલીયસી પંકિત “1/6110€'ડ 41117 1100નો અને “સોનેટની શ્યામા 
૬19દા1૮ 1.દ્ત ૦ ધટ 5011015 'તો હબહૂ ખ્યાલ આપે છે. “ 1101370161 મું 
“સહુલોક' અને “હડ ૪૦૫ 11૯2 11'નું “આપની પસંદ ', તો “ ૯૦૫૧૦૮9 ૦3 
1211015 'નું “ગોટાળાની ગમ્મત' એટલાં જ હૃદય છે. શિક્ષક રહ્યા જીવનભરના, 
એટલે ચાલુ લખાણમાં અંગ્રેજી અવતરણો આપવાના પ્રસંગો--વિપય જ એવો 
લીધો છે એટલે--ડગલે ડગલે આવ્યા કર્યા ત્યારે ચુપચાપ આગોતરા અનુવાદ, ભાવાર્થ, 
તાત્પર્ય આપી દઈ પછી જ અજાણ્યું અંગ્રેજી ઉતારવાની ચીવટ લેખકે રાખી છે. 
અનુવાદો શબ્દેશબ્દના આપવાને બદલે ગુજરાતીમાં સજીવ ઉકિત લાગે એ રીતે 
આપવાની એમની નેમ છે. આ પુસ્તકમાંનું આવું અનુવાદકાર્ય એ પણ ખાસ અભિનંદન 
માગી લે એવું છે. કોઈક વાર, કોઈક જ વાર, એ મૂળથી થોડા દૂર જતા ભાસે છે-- 
“178 દ્વાટ 5પ ડ1પર્રી દ્રડ તે-€1015 81 718તંટ ૦1 નો સથિતાર્થ તેઓ 
આપે છે : “માનવી એટલે સ્વપ્નસ્હોરી મુત્તિકા.' આ તરજુમો નથી, અનુવાદ ડરતાં 
પણ વધુ તો અનુકથન, લગભગ નવું કથન છે. ' ૨10૯1055 15 411'નો અનુવાદ 
“ સમતા એ જ સર્વસ્વ '-એવો કર્યો છે. ₹1[0૦0€55 એટલે “ પરિપકવતા ' એ આપણે 
સૌ જાણીએ છીએ; પણ લેખકનો અનુવાદ, વિચાર કરતાં, ન-સ્વીકારવા મન માનશે 


[૧૬| 


નહીં. પહેલા પ્રકરણમાં મેથ્યુ આર્નલ્ડની પ્રસિદ્ધ પંકિત “ 001૦15 દરછાંતંટ ૦01 
. ૧૫૯5101, 01૦૫ દ 1:૯૦ તા લેખકના મુકત અનુવાદમાં ફેરફાર કરી જુઓ, 
એટલે એ રીતના અનુવાદની કિંમત સમજાશે. 


€૦૧0100તૉઇ શબ્દનું અર્થનિર્વાચન કરતાં લેખકની સઘન ગઘ્યશૈલી પ્રગટ 
થાય છે: “સત્તાના મધપૂડામાં બણબણી રહેલા આ પામરોનો જીવનમંત્ર છે 
€૦૧૧૧૧૦તાંઇ--દુનિયાદારી. '8દડદ્#તં'નતા આ એક શબ્દમાં શેક્સ્પિયરે અનેક અર્થ 
ભર્યા છે. સંસારના સ્વાર્થ, સમાજ અને સમયની પરાધીનતા, વ્યવહાર, અધીતતા, 
તડજેડ, પ્રપંચ, રાજરમત, વકીલાત, આપદ્‌ધર્મ અને તકવાદ-આ બધી €૦071૦તાં) 


47 


“દુનિયાદારીની અર્થછટાઓ છે. 
૬110 8૪ 15 પીટ પ10છ' એ વાકયનો મુક્ત અનુવાદ ઉત્તમ થયો છે: 


“સા વાતની એક વાત નાટક.” આટલું કહેતાં લેખક નાટક પદાર્થ કેવા 
વિધિવંટોળ વચ્ચે પાંગરે છે તે એક અત્યંત વેધક ચિત્ર દ્રારા હબહ્‌ કરાવે છે. ચિત્રણ- 
નિરૂપણ સંક્ષેપમાં કેવું સઘન-સચોટ થઈ શકે છે તેના એક ઉત્કૃષ્ટ નમૂના રૂપ એ 
હોઈ અહીં ઉતારવાનો લોભ ખાળી શકાતો નથી. “નટોનું જગત સર્દ્વ આવેશપૂર્ણ હોય 
છે. નેપથ્ય ભજવણીટાણે ઉશ્કેરાટ અને ઈરષ્યાથી ખદબદે છે. રિહર્સલામાં છતા થતા 
ગોટાળા, પ્રમાદ અને વિલંબ કોઈ પણ નાટયકારને વેરાગી બનાવી શકે છે. અભિનેતા- 

' ઓના ઊરશિસંઘર્ષો અને કલહોા સંતાપજનક હોય છે જ. તેમાં વળી પ્રેક્ષકોને અસંતોષ 
ભળે ત્યારે નાટયકારનું જીવન અસાર બની જાય. રોજ રોજના આ કલેશ સહ્ય એટલા 
માટે બને છે કે કદીક આ યાતના પસાર કરીને નાટક પ્રેક્ષકોના સાન્નિધ્યે સોળે કળાએ 
પ્રગટ થાય છે. આવા નાટયોદય સમયે પ્રેક્ષકોમાં વિસ્મયની ધ,તિ ઝળહળે છે અને 
નાટયકાર, નટો અને પ્રેક્ષકોના બે પ્રહર વૈકુઠલીલામાં વ્યતીત થાય છે. આમ અનુતાપ, 
આવેશ અને ચમત્કાર ત્રણે મળીને નાટયપ્રવુત્તિની ભાગ્યકુંડળી રચે છે.” 


લેખકની હાસ્ય-કટાક્ષ-ની શકિત પણ અછતી રહેતી નથી. એક જાતની હૃદય વક્રતા 

પણ શૈલીને રોચક બનાવવામાં પોતાનો ફાળા આપી જાય છે. નટશિરોમણિ બર્બે જના 
પિતાના માંએ એ વખતની રંગભૂમિની દિનચર્યા આલેખતાં “તે હેશિગ તને પૂછું- 
હું માનતો તો નથી પણ--કહે છે કે...” એ ઉકિતવૈચિત્ર્ય પ્રગટે છે તે ધ્યાન ખે'ચ્યા 'વગર 
' રહેતું નથી. લેખક શેક્ર્પિયર ઉપર આફરીન પોકારનારા (અને કોણ એ વાતમાં પાછળ 

1 છે?) હોવા છતાં “ દેશમાં ધાન્યની અછત હતી ત્યારે પણ સંઘરાખોરી કરનારની યાદીમાં 
સ્ટ્રેટફફર્ડના શેક્ર્પિયરનું નામ બાકાત નથી” એ વિગત નોૉંધતાં ખંચકાંતા નથી. 
શેક[રિપયરના જીવન વિશે પુરાવાથી ટકી શકે એવી વિગતો જજ જ મળે છે. લેખકે 

એવી તમામ વિગતોનો યુકિતપુર:સર ઉપયોગ કર્યો છે અને એના ભૌતિક, સામાજિક 


[૧૭] 


જીવનનો સુરેખ આલેખ રજૂ કર્યો છે, પણ, આરંભમાં જ કહ્યું તેમ, મુખ્યત્વે તેમની 
નૅમ ઇંગ્લૅન્ડની ભૂમિમાં અવતરેલી અપ્રતિમ વાડ સય ચેતનાનો અણસાર આપવા 
ઉપર જ છે. 

આચાર્યશ્રી ભટ્ટ એકસાથે અનેકાવધાની છે, શૅકસ્પિયરના જીવનની, એલિઝાબેથ- 
યુગની, સમગ્ર યુરોપીય સંસ્કૃતિની નાની નાની વીગતોમાંથી ખપ પૂરતી તે તે પ્રસંગે 
તેઓ ઊંચકી લે છે, પણ સારોય વખત એમની નજર તો ઠરી હોય છે શેક્સ્પિયર- 
પ્રતિભાની અખલાઈ ઉપર. એ અખિલાઈ આખી તો કેમ કરી આલેખાય, પણ એનો 
આલેખ સરખો આંકી શકાય--અરે ઇંગિત પણ આપી શકાય તોય એ નાની વાત નથી. 
કવિના માનવી તરીકેના જીવનની કે એના લેખન અંગેની એતિહાસિક વીગતો કડીબદ્ધ 
રજૂ કરવી એ આચાર્યશ્રી સન્તપ્રસાદનો આશય છે જ નહીં, એમણે તો અત્યાર 
સુધી સુલભ થયેલી કવિજીવનની વીગતોને અને કવિનાં કાવ્યો-નાટકોને એકસાથે 
નજરમાં રાખીને શેક્સ્પિયરની પ્રતિભા-છબી આપવાનું બીડું ઝડપ્યું છે. અંગ્રેજી- 
સંરકૃત-ગુજરાતી ભાષાની જીવનભરની આત્મીયતાભરી સાધના, ત્રણે ભાષાનો 
સંદર્ભવૈભવ* લેખકને આ આશય પૂરો પાડવામાં મદદરૂપ નીવડે છે. ભાપાત્રિવેણીના 
અભિષેકથી એ ડવિપ્રતિભાની પ્રભાવના ડરે છે. 

શેક્સ્પિયરની જન્સચતુ:શતાબ્દીમાં આપણા દેશની ભાપાઓમાં, મારી જાણ પ્રમાણે, 
આ કોટિનો ગ્ર'થ પ્રગટ થયો નથી. આ એક જ પુસ્તકથી આચાર્યશ્રી સન્‍્તપ્રસાદ ભટ્ટ 
ગુજરાતી ભાષાના એક બહુશ્રુત અને મામશિક વિવેચકનું પદ પ્રાપ્ત કરે છે. અને તેથી 
સ્તો આ પ્રસંગે એમને વિનંતિ કરવાની કે આ પુસ્તકનું જોડિયું પુસ્તક 'શેકસ્પિયરની 
કરુણાન્તિકાઓ (ટ્રેજેડીઓ)' તેઓ ગુજરાતીમાં ત્વરિત આપે. ફૉલ્સ્ટાફ અને ફૉલ્કન- 





*બે જ ઉદાહરણ બસ થશે : . 
(૧ ) શેક્સપિયર વિશે “હવે એનાં ચરણનાં ચાલવાં હૃદયને વશવર્તી બન્યાં 
છે' (પૃ. ૧૪૨) એવું કહેવામાં લેખક મદદ લે છે કવિ નાનાલાલના 
ઇન્દુકુમાર' (અંક ૧, પ્રવેશ ૬) માંની કાન્તાની નીચેની હૃદયવિદારક 
ઉકિતનો : 
અરેરે! પણ હૃદયની આજ્ઞા એક 
ને ચરણનાં ચાલવાં બીજાં. 

(૨) લંડનનું વર્ણન કરતાં ' ચારિત્યની શંકા અંગે અભાગી સ્ત્રીઓને ત્યાં 
જાહેરમાં ફટકા મારવામાં આવતા. આના સોળ શેકસ્પિયરના અંતરમનયાં એવા 
ઊઠયા-- એ ચિત્ર ઉપસાવતાં લેખક પાડાને પડેલા ફૂટકાના શાનેશ્વર_ ઉપર 
સ્તાળ ઊઠયા અંગેની દ'તકથાનો સંદર્ભ ઉપયોગમાં લેતા લાગે છે 


[૧૮] 


બ્રીજ એ બે મહાપાત્રો વિશે અને “ધ ટેમ્પેસ્ટ ' વિશે થોડુંક :પણ 'ધોતક લખાણ આ 
પુસ્તકમાં ચાલતી કલમે તેઓએ કર્યું છછે. પણ 'મંકબેથ વિશે નહિવત્‌ છે.. હૅમ્લેટ- અંગે 
નર્યું મૌન એ તે કેમ ચાલે ? ઓથેલો અંગે બ્રેડલી જેવાને કઈક અતુપ્તિ રહે છે, જયાર 
આપણા લેખકના ઉદગારો કાંઈક સાચા સંતોષના છે, તો એ આપણને બરોબર સમજવ 
મળવું જોઈએ. કિંગ લિયરને આપણા લેખક શેકસ્પિયરની સર્વોત્તમ નાટયરચન 
ગણવા તરફ.ઢળતા લાગે છે. શા કારણે? આપણને જાણવા મળે એવી આશા રાખીએ 
એ ઉપરાંત પણ યુરોપીય સાહિત્યમાંથી આ પ્રકારનું ઘણુ'ઘણું આપણને એમના 
તરફથી મળ્યાં કરવું જોઈએ. 
આ પુસ્તક એ વાત પુરવાર કરે છે કેગએકઃભાષાને જે 'ચાહે છે:ઃ તે , બધી 
ભાષાઓને ચાહે છે. અંગ્રેજી જેવા માતબર સાહિત્યનો: આસ્વાદ જેણે * લીધે -છે 
ને ગુજરાતી દ્રારા એ આનંદ . પહોંચાડવામાં ભાગ્યે જ કોઈ સુશ્કેલી : પડે 
અંગ્રેજી સાહિત્યનો ઊંડાણથી અભ્યાસ કરવાની તક જેમને મળી. છે અને જેઓએ 
એ સાહિત્યના રસનું હૃદય-ભર 'પાન કર્યું છે તેઓ ગુજરાતી ભાષામાં એ સાહિત્યબી 
કૃતિઓ ઉતારીને અને એ સાહિત્યની 'સમૃથ્કિ વિશે લખીને એ રસનો 'આસ્વાદ 
બીજાઓને પણ કરાવે એવી માગણી અત્યારના કેળવણીવિસ્તારના યુગમાં તો સવિશેષ 
કરવાની રહે છે. જેવજાથો મવલતિ જેવરી, એડલ-ખાઉ. નર્યો પાપ-ખાઉ બને છે 
એમ ત્પિ કહે છે. 
યુરોપની, આખી દુનિયાની, અન્ય ભાષાઓના સાહિત્યમાંથી અંગ્રેજી દ્રારા 
અથવા સીધા જે આનંદ મળ્યો હોય તે પણ ગુજરાતીભાપી વાચકો સુધી 
યત્‌કિચિત્‌ પહોંચાડવો જેઈએ. એક સમાજ તરીકે ગુજરાતી સમાજને : દુનિયાની 
અનેક ભાષાઓની જાણકારી મેળવવાનો પ્રસંગ આવે છે. અંગ્રેજીનો દાવા છે કે 


૬ 


દુનિયાની ગમે તે ભાષામાં પુસ્તક બહાર પડયું હોય તે જો ઉત્તમ હશે તો વરસમાં 
અંગ્રેજીમાં એનો અનુવાદ પ્રગટ થઈ ગયો સમજજે. તે તે ભાપા ભણીને એની 
સાહિત્યકૃતિના અનુવાદ અથવા એના સાહિત્ય વિશેનો પરિચય સીધા જ તે તે 


ભાષામાંથી ગુજરાતીમાં હવે મળવા માંડે એવી આશા રાખીએ. 

અને મોટી આશા તો એ રહે છે કે દેશની કૅ પરદેશની કોઈ પણ ભાષાના સાહિત્ય 
વિશૅ આપણી ભાપામાં લેખ કે પુસ્તક લખાય તે એવાં' ઉચ્ચ કોટિનાં હોય કે તે 
મૂળ ભાષાના લોકોને પોતાને ત્યાં એનો અનુવાદ કરવાનો લે લોભ જાગે. આ પુસ્તક 
જૈયા પછી, આવી આશા રાખવી એ વધારે પડતું નથી. 


૨૧-૧૨-૧૯૬૯ --ઉમાશંકર જેશી 


શેકૃર્-િયર 


કીર્તિમંદિર્માં શેક્સપિયર 


વિલિયમ રોકસ્પિયરતા અવસાન બાદ સાત વર્ષે શતે ૧૬૨૩માં, 
હયાતીમાં એણે જે પ્રસિદ્ધ કરવાતી ખેવતા નહોતી રાખી, એ બધાંયે તાટય- 
સજ નોતુ' કીર્તિમ'દિર એના સાથી નટો હેમિ'ગ* અતે કૉન્ડેલેજ રચ્યું, 
શેકસ્પિયરતાં છત્રીસ નાટકોતે એમાં સ્થાન મળ્યું. એક ગીતીના મૂલ્યે એની 
એક નકલ વેચાતી, તટ હતા, મિત્ર-પ્રેમી હતા, સાથેજ તટધરના સ'યાલકે 
હતા, એટલે હેમિ'ગ અને કૉન્ડેલે પોતાની ભાષામાં લખેલી પ્રસ્તાવનામાં 
સાથી શેટ્સ્પિયરતી સિદ્ધિતે અને એની કૃતિઓના આન'દતે બિરદાવ્યો 
ખરો, પણુ વાથકતે લલચાવવાનુ' એ ત શક્યા. એમણે લખ્યું કે “આ શ્ર 
અવશ્ય વાંત્ર્ને; વાંચો તહિ તોપણુ એતે (એક ગીતી આપીતે) અવર્ય 
ખરીદને.' ખીજ ડકુતેહ આ સપાદકોએ એ બતાવી કે શેક્સ્પિયરતા 
પ્રતિસ્પધીચ ગણાતા એ યુગના બહુશ્રત વિદ્દાત નાટથકાર ખેત ન્નેત્સત* 
પાસે તેઆ આમુખ લખાવી શકયા. બે સારસ્વતો વચ્ચે વિરલ ગણાય એવું 
ઓદાર્ય બેન ન્નેન્સનતી કલમે સરી પડયુ”. એણું લખ્યું: “ શેક્સપિયર માટેનો 
મારો પ્રેમ મારી પ્રભુભક્તિથી અ શમાત્ર જ ઊણુ હતો. ” 


કુવિપૂન્નના તે પછીના ત્રણુ સૈકામાં ઇગ્લ'ડમાં અતે જગતમાં અતેક 
વિભ્ૂતિઓએ શેક્સ્પિયરતુ' ભાવભીતુ” સ્વાગત ક્યું” છે, એનાં ઓવારણાં લીધાં 
છે, પરતુ શેક્સ્પિયરને જેર પડોશી અતે પ્રતિસ્પધી' તરીકે તીરખ્ચે। હતો, 
સદેહે તીરખ્યો હતો, તેવા સમકાલીન સર્જકવિવેચક બેન જ્ૅન્સતે લખેલી 
ગ્રશ'સાતે ભાગ્યે જ કોઈ આંખી શકયુ' હોય, પ્રશ'સા અતે પ્રજ્ઞા કેવાં 
અવિભાજ્ય હોઈ શકે તેતો ખ્યાલ ખેન નેન્સતતા મિતાક્ષરી આસુખમાં 
સ્પટ્ટ ખન્યો છે. શૈક્સ્પિયરના મિત્રા એ વાત ઉપર આફરીન હતા કે 
શેકસ્પિયરતુ" વિપુલ સજ ત કોઈ ગિરિનિર્ઝરતી સરળતાથી વહે લું હતું. એમતે 
દાવે। હતા કે રોટ્સ્પિયરે કદીયે એક પ'ક્તિ, અરે એક ર્‌ખ્દ સુધ્ધાં, છે૩્યો 
ન હતો. આતો ઉલ્લેખ કરી બેત ન્નૅન્સતે લખ્યુ”: “ઈશ્વર ફરે તે હન્તર્‌ 


પ'ક્તિઓ છેકી નાખી હોત તો કેવું સારુ!” ી 
સ_ ક 


ઢ્‌ 


પ્રશ'સાના ઉત્સાહમાં શેક્સ્પિયરના ચાહકોએ એવી ભ્રમણા ફેલાવી 
છે કે શેક્સપિયર નિસર્ગ સિહ્ કવિ હતો, વિના પ્રયત્ને કાવ્ય એને સિદ્ધ હતું. 
આતો જવાખ પણુ ખેન જેન્સને યોગ્ય જ આપ્યો છે કે “ કવિ જન્મે પણુ 
છે અતે પ્રયનથી ખતે પણુ છે,' શેક્સપિયર વિશે આ સત્ય વીસરાયુ છે 


અતે પ્રશ'સક્રોએ એને “એવૉનતો રાજહુ'સ' કે “આરડેનતા અરણ્યતા 
| “કાકિલ,' કહીને બિર્દાવ્યો છે. એ જ હકીકતનો ઉપયોગ રોફ્સ્પિયરમાં 


કળાની સૂઝ ન હુતી ( 5117૦52૦1૯ 161₹૯તં ત્ર ) એવુ પ્રતિપાદિત . 
કરવામાં થચે। છે. 

ખેત જેન્સતે સપણ વિધાન તો એ કયું” 'કે “ શેક્સપિયર કેવળ એના 
જમાનાતો કવિ નથી ઠર્યો, એ તે યુગાન્તરનો ડવિ (401 (૦% તળ 
તટલ 90 101 દ્વ1 2૪૦૩ ) ઠરરો. ' 


સને ૧૬૨૩માં હેમિ'ગ અને કૉન્ડેલના પ્રયત્નથી પ્રસિદ્ધ થચેલે 


 શેકૂસ્પિયરતો નાટયસત્રહ “ ષ્રેલિયા આવૃત્તિ' ગણાચે! છે. નવ વર્ષમાં આ 
:“સત્રહની બધી નકલો ખપી જતાં સતે ૧૬૩૨માં બીજી આઉૃત્તિ પ્રસિદ્ધ 


કરવામાં આવી. ખીજી આશૃત્તિના આ ગ્રેસિદ્ધિકાળ પહેલાં જ કૉન્ડેલ અને 
હેમિ'ગતુ' અવસાન થયુ* હતુ. આ ખીજી આવૃત્તિ આમ તે પુનસુદ્રણુના 
રૂપમાં હતી. પરતુ શૈફસ્પિયરની પ્રશસ્તિરૂપે એમાં કેટલાંક કાવ્યો ઉમેરવામાં 
આવ્યાં હતાં. અગ્રેજી કાવ્યસાહિત્યમાં શેક્સપિયર પછી જેતુ' નામ સુકાય 
છે તે મહાકવિ મિલ્ટતની કાવ્યાંજલિ એ આ આજૃત્તિનું' અર્પણુ હતુ. 


શેક્સ્પિયરને જેણે પ્રત્યક્ષ નહોતો જેયો તેવા ખીજી પેઠીના યુવાન 
કવિ મિલ્ટતે શૈક્સ્પિયરની કવિતાને ' અનવર ટહુકા? (117/00ત-006૯૩ 
પ1]1ત ) કહીને બિરદાવી, જીવ'ત શેફસ્પિયરતે બદલે દ'તકથાના શેડસ્પિયરની 
દિશામાં આય એક પગલુ* ભરાયુ'. વર્ષો જ્તાં કીર્તિ વિસ્તાર્‌ સાથે શેફસ્પિયરની * 
દ'તકથા એવી તો દઢ ખનવાતી હુતી કે ગેસટેશ્વરની પ્રતિમાં પાસે જેમ 


નાનાંમોટાં સૌ ઉન્ઝ્ુખ બનીને ઊભાં રહે તેમ શેક્સ્પિયરના #ીતિંમ'દિર્માં 
બધાં જ યાત્રી ઉન્સુખ ખબતીને પ્રવેશે. 


ષ્રોલિયાની બીજી આકૃત્તિમાં ન્નેડણી અતે ૭'દના સુધારા હતા, “કેટલીક 
ભૂલે પણુ સુધરી હતી, તો કેટલીક નવી ભૂલે! વંધી હતી. સતે ૧૬૪૦થી 
૧૬૬૦તા ગાળામાં ઇગ્લ'ડમાં રાજ્યકાંતિ થઈ. ચાલ્સ પહેલાનો રિરચ્છેદ 
થયે।. કોમવેલની સરદારી નીચે ઉદ્દામ ધાર્સિકતાનુ' શાસન આવ્યુ. ૨'ગરાગ 
અતે મતોરજતો સમૂઈાં અદશ્ય થયાં, સગીત, નાટય અતે ઇતર લલિત 


૩ 


કળાઓતે દેશવટો મળ્યો. સૌન્દર્ય ની સૃષ્તિ સેતાનતી મારીચન્નળ લેખવામાં 
આવી, નટઘરોા બધાંયે બ'ધ થયાં. એલિઝાખેથના યુગતુ' નતટઘર અતે રલ્યાસલ્રા 
નટો વિસ્મૃતિમાં ગરક થયા. સતે ૧૬૬૦માં ફરીતે રાજ્નશાહી પુતઃ સ્થાપિત 
ખતી ત્યાં સુધીમાં નાટયપ્રજૃત્તિતા બધાયે અવરોષો નામશત્ય થયા હતા. 
શેકૃસ્પિયરનાં નાટકે તો ગ્ર'થસ્થ બતીને સુરક્ષિત હતાં, પર'તુ સમકાલીનોએ 
દીર્ઠેશો શેક્સપિયર કશે સચવાયા નહોતો. એના જીવત વિશે હવે કુતૂહલ 
પ્રગટયુ' અતે ન્તજ્તાસાને પોષનારી સામમ્રી ન મળતાં કલ્પતાને છૂટો દોર 
મળ્યો. નાતુ' સરખુ'ચે એતુ' રેખાચિત્ર, એના કેટલાક જીવતપ્રસ'ગોતુ' ચિત્રણુ 
હવે હાથ ધરાયુ. પર્ણિમે સતે ૧૬૬૦ પછીનાં વર્ષોમાં અતેક દ'તકથાઓ 
વહેતી ખતી. ચમત્કાર એ તે દ'તકથાતે। પ્રાણુવાયુ ગણાય, એટલે શેક્સપિયર 
વિશેની દ'તડથાઓમાં લોકવાર્તાના અ'શો વિપુલ પ્રમાણુમાં ભેળવાયા. સર્જક 
અતે સર્જન વચ્ચેતી ભેદરેખાનો આમ ગ્રારૂલ થયો. એક ખાજ એતા 
મુદ્ત્તિ સાહિત્યની કીર્તિ વિસ્તરતી આવી, - ખીજી બાજ વિસ્ષ્તિ અતે 
કૅતૂહલના પરિપાક જેવી શેફસ્પિયરની અવિશ્વસ્ય લોકકથા રચાતી આવી, 


સતે ૧૬૬૩માં, અને પછી સતે ૧૬૬૪માં, ત્રીજ “ફ્રોલિયો આવત્તિ' 
પ્રસિદ્દ થઈ. સતે ૧૬૬૪તી આહૃત્તિમાં દ'તકથાએ સ્વીકારેલાં સાત નાટકે 
ઉમેરાયાં. એ સાત નાટકોમાં એકમાત્ર “ પેરિક્લિસ' ( 26110165 ) એવું 
નાટક હુતુ' જે શૅકૂસ્પિયરતુ' ગણાય, ખાકીતાં છયે શેક્સ્પિયરતે ઓટલે 
ત્યજેલાં અનાથ ખાળકે। હતાં. 


સને ૧૬૮૫માં “્ેલિયેો ની ચોથી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ટ થઈ. પેલાં સાતે 
નાટકો એમાં સ્થાન પામ્યાં. સત્તરમી સદીના અ'ત સુધીમાં શેક્સ્પિયરના 
અક્ષરદેડુની આમ સાચવણી થઈ. અઢારમી સદીએ જદી જદી તવ આજૃત્તિ- 
એપમાં શેક્સ્પિયરનાં નાટકોને જતનથી ન્નળવ્યાં, 


સતે ૧૭૦૯માં તે વખતના રાજ્યકવિ નિકોલસ રૉ (30120125 
10૦37૯ )એ શેફસ્પિયરતી નાટચકૃતિઓતે ઓંકટેવો કદના છ ભાગમાં સુદ્તિ 
કરાવીને પ્રથમ વાર્‌ આ નાટકો અર્વાચીત સટીક સ'પાદનમાં આપ્યાં, સતે 
૧૭૨૫માં તે યુગના શ્રેઇ કવિ એલેકઝાંડર પાપે સાત ભાગમાં શેક્સ્પિયરનાં 
નાટકો અતે કાવ્યો સમાવ્યાં. સતે ૧૭૨૬માં લુઈ થિયેખોલ્ડેૅ (1૯9715 
૧€0041તં ) પોપની આજૃત્તિની ઝાટકણી કાઢતાં શેફસ્પિયરતાં નાટકની 
મરામત કરવાનુ” શાસ્ત્રીય પગલુ” ભયું. સતે ૧૭૬૫માં જગપ્રસિદ્ધ સાહિયકાર 
ડૉ, જહોન્સને શેકુસ્પિયરતાં નાટકોતુ' સ'પાદન કર્યું' અતે એમતું મૂલ્યવાન 


૪ 


વિવેચત પ્રસ્‍તાવનારૂપે મૂકયું. અ ખધીયે આશૃત્તિઓનુ* સ'કલન જ્ૈલિયોની 
વાચતાતે આધારે કરવામાં આવ્યુ*. અઢારમી સદીની શેઠસ્પિયરતાં નાટકોની 
શ્રેષ્ઠ આશૃત્તિ સતે ૧૭૯૦માં એડમ'ડ મેલોને પ્રસિદ્ધ કરી. ષ્રોલિયાની ચોથી 
આલૃત્તિનાં શેફ્સ્પિયરને નામે ખોટાં ચઢાવેલાં ૭ નાટકોને મેલોને દૂર્‌ કર્યા', 
પરતુ “ પેરિક્લિસ ' સાડત્રીસમસા નાટક તરીકે સ્થાન પામ્યુ. મેલોનની 
આવૃત્તિની પ્રસિદ્ધિ સાથે શેફ્સ્પિયરતી કર્તિનો નવે યુગ શરૂ થયે. 
શેફસ્પિયરતે એના જ ઇતિ મ'દિરમાંથી બહાર નીકળવુ' પડે એવા વલણુતો 
પ્રારભ પણુ તે ક્ષણુથી જ શરૂ થયે1. મેલોન નનતે અભ્યાસી અને મેધાવી 
સ'પાદક હતો, પરતુ શેક્સ્પિયરના મિત્ર અતે પ્રથમ સ'પાદક હેમિ'ગ અને 
કોન્ડેલતો અધિકાર તેણે અવગણ્યો. કયાં શેફ્સ્પિયરતાં અને કયાં બીન્નનાં 
એની ચકાસણીને . પ્રયન મેલોતે કર્યોં એનો મત એવે પડયો કે 
ષ્ઞેલિયોની આવૃત્તિમાં સસાવેલાં ત્રણુ નાટકો (રાન હેત્રી છઠ્ઠા વિશેતાં ) 
શેફ્સ્પિયરતાં ન હોઈ શકે. એ ત્રણે નાટકોને એણું નાટયકાર ગ્રીતતાં 
ઠરાવ્યા. એ.જ રીતે “ ટીટસ એન્ડ્રોતિકસ ' ( 1પદણડ 4 11ત:૦10160ડ ) 
નામતુ* નાટક પણુ એણે શેક્સ્પિયરતી આજવત્તિમાંથી દૂર કર્યું કાળતું 
કરવું તે મેલોન આટલું કરીને અવસાન પામ્યા અતે યુરોપમાં ફ્રેન્ચ 
વિપ્લવતો તેમ જ ઇગ્લ'ડમાં સાહિત્યમાં કાન્તિનો ઉદય થયે. ભાવાવેશી 
સાહિત્યના પુતરૃત્થાનના એ યુગમાં શેક્સ્પિયરના અમર શખ્દદેહની 
પ્રાણુપ્રતિછાતો મહોત્સવ રચાયો, અતેકવિધ સ્તોત્રો અને સ્તુતિવચતેો એના 
સાહિત્યની આરાધતા માટે સજા યાં. અવતારી પુરુષની લીલા એની યુતિઓમાં 
સાકાર ખતી. કેઈ પ્રેતતા વાસતામોક્ષ કરવાનો હોય તેમ એ ડકુતિઓને 
અનેક પિ'ડતપ ણુ દ્દારા નટ, નટધર અને દેશકાળથી સુક્ત બતાવીને શુદ્ધ 
સોહિત્યરૂપે ષોડશવિધ અચે! થયાં. મુખ્ય વાત વીસરાઈ ગઈ કે આરાધ્ય 
એ કૃતિનો લેખક નટ હોઈ શે. માનવતે સહજ એવાં કાર્ચો એણે કર્યા” 
હેય, કરવાં પડયાં હોય, એક નવે જ ભક્તિમાર્ગ સ્થપાચે। જેના આચાયપદે 

કવિ 'કોલશ્જિ હતા. આરાષ્ય શેક્સપિયર નિસ્નકોટિતું કશું લખે જ નહિ એ 

સ્ત શાસ્રવચન ખન્યું. શેક્સ્પિયરની કૃતિઓમાં જ્યાં ન્યાં આપણી અપેક્ષા 

ન સ'તોષાય ત્યાં ત્યાં દોષ એનો નહિ પણુ બીન કોઈ બજર લેખકનો 

એવું વલણુ પર'પરિત બન્યું. “શેકસ્પિયર એટલે શ્રેષ' આ ભક્તિસ'પ્રદાયતો 

'આવો ખીજ્મતત્ર હતો. દુર્લક્ષ એ તરફે અપાયુ કે લેખક શેડસ્પિયર 

છીતિમ'દિરમાં પ્રવેશ નહોતો પામી શકતો, કારણુ ૬'તકથાના સમૂહમાં 

લોકભાઈઓ વચ્ચે સ'તાથેલે અને અસ્પૃશ્ય બનેલો એ ખહાર ભમતો હતો. 


* “જકડ્દક ૫૧ “સપહચા “હ -તઝપન્વત્પ્દ્દશ્, ડહ પ૬”, ર-*“1હ-““પાપ ૪પ્દડલાના 


ાબિયા ખાપતે। થોડુ' ભણુલે પેલે મામજનત આ કૃતિઓને કર્તા શી રીતે હોઈ 
શાકે એવે। પ્રશ્ન સહજ ઊઠયો. લોેોત્તરો વિશે સ'શય એટલે એમના વિનાશની 
મ્રારભિક ક્ષણુ. બસે। વર્ષોએ રચેલા પેલા કીર્તિમદિરના ગગતચુ'બી ધુમ્મટ 
અને ઝળાંઝળાં થતા 'ક્ોટકાંગરા દ'તકથાના ભિખારીને નજીક શાના ટકવા દે? 
એટલે એ કીર્તિમ'દિરના સાચા હછદારો અને એમતા ટેકેદારોની કતાર રચાઈ. 
શેફ્સ્પિયરતા નાટકમાં ચિન્તનનાં સદ્દમાતિસુટ્ટમ તત્ત્વો સભર હોય તો. એમ 
કાં ન ખતે કે એતા યુગના સર્વશ્રેદ ચિત્તક ખેકતે જ એ નાટકે લખ્યાં હોય ? 


અઢારમી સદીતા છેલ્લા દાયકાથી શરૂ કરીને ઓગણીસમી સદીના 
સાત દાયકા સુધીમાં શેક્સપિયર અતે એતી કૃતિઓતું દૈવત વધતું આવ્યુ. 
'કોલરિજ, કીટ્સ, હૈંઝલિટ અને લેમ્બ --પ્રતિભાશાળી આ સૌ સજકરાએ' 
રેફસ્પિયરને કવિમાંથી દૃણા, એમાંથી ત્રદષિ, અને ક્રમશ: અવતારી પુરૃષ” 
સ્થાપિત કર્યો, એતી કીર્તિ ઇગ્લ'ડતી સરહદો એળ'ગીતે યુરોપના દેશોમાં 
વિસ્તરી, કાન્તદર્શી| કવિતે। પર્યાય શેક્સપિયર ગણાયો. ખેન જૅન્સતે એને 
સવકાલીન કલ્વો હતો, ઓગણીસમી સદી પછી એ સર્વ દેશીય બન્યો. 
જર્મન મહાકવિ ગીથે તથા શીલર, ફ્રેન્ચ સર્જક હ્યુગો, હોલે'ડતા બ્રાન્ડીસ 
--આ સોએ ઇઝ્લ'ડતા રેકફ્સ્પિયરને યુરોપમાં ઇતિ અપાવી. ઉધ્યોગીકરણુથી 
સમૃહ્દ બની રહેલું ઇગ્લ'ડ એના સાસ્રાજ્યવિસ્તાર સાથે એતા સસ્કૃતિતા 
મર્મના પ્રતીકરૂપે જગત સમક્ષ શેફસ્પિયરતે આગળ કરી શકયુ'. ઓગણીસમી! 
સદીતા અ'ત સુધીમાં જગતતી સુખ્ય ભાષાઓમાં શેકફ્સ્પિયરતી કૃતિઓ 
સ્થાન પામી. જર્મતીએ ટયુટન પ્રજ્નતી પ્રતિભાના પૂણુ આવિષ્કાર જેવા 
શૈફસ્પિયરને પોતાને રાષ્ટ્ૂંકવિ માન્યો. 


આમ ઓગણીસમી સદીએ શૈક્સ્પિયરના કીતિ મ'દિર્તે જગતમદિરમાં 
ફ્રેરવાતું દીઠું. સામાન્ય રીતે ઇંગ્લ'ડતા ટીકાકાર મતાતા કાર્લાઇલે અય'ત 
નાટચક્ષમ એવે પ્રશ્ન પૃયો, “ને ઇગ્લ'ડેૅ એતા સામ્રાજ્ય અતે એના 
શૈકૂસ્પિયર વચ્ચે પસ'દગી કરવાતી હેય તો એ શેને રાખે? રેતે છોડે ?' 
કાર્લાઇલને અને ઇગ્લ'ડતે આ પરત્વે જરાયે સ'શય ન હતો કે સામ્રાજ્ય 
ભલે ને વિલીન થાય, શેકૃસ્પિયર અમારે છે. કવિપૂન્નને ચિ'તતતી ભૂમિકા પર 
આ રીતે ઇંગ્લ'ડમાં કાર્લાઇલે અને અમેરિકામાં ઇમસને ગોઠવી દીધી. 


ઓગણીસમી સદીમાં શૈક્સ્પિયરતી કૃતિઓનું સ'પાદન વ્યક્તિગત ન રહેતાં 
વ્યવસ્થિત મ'ડળાએ ઉપાડી લીધું. મેલોનની આજૃત્તિ પછી શેકૂસ્પિયર્ની 


મ. 


વધુ પ્રસિદ્ધિ “વૅરિએર્મ (ત્1૦01૫100) આજવૃત્તિ'તું સતે' ૧૮૦૩માં 
આઇઝેક રીડે સ'પાદન કર્યું”. એની ત્રીજ આર્શ્ત્ત એકવીસ ગ્રંથોમાં બહાર પડી. 
એગણીસમી સદીતું ખીજ” મહત્ત્વનું સ'પાદન ફર્નિવલે ' અભિનવ શેક્સપિયર 
મડળ (617 ૧1162512૦86 ૧૦૦૦૬37) દ્રારા પ્રસિદ્ધ કરેલાં “નવાં 
વેરિઓરમ (307 ૫/ત્ર10#પ) પ્રકાશતો' છે. શેક્સ્પિયરના પ્રત્યેક 
નાટક પર્‌ “નવી વેરિઓરમ આજવૃત્તિ' સર્વસ'ત્રહ જેટલી માહિતી પૂરી પાડે છે. 
એવી જ રીતે સને ૧૮૬૩થી ૧૮૬૬ સુધીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલી “ેસ્બ્રિજ 
આલવૃત્તિ' અતે ટિપ્પણુ વિતાની “ગ્લાખ આવૃત્તિ' ઓગણીસમી સદીએ 
આપેલાં સહત્ત્વનાં સ'પાદને છે. 


આ સ'પાદતોની સાથે જ વહેલી ખીજ એક ધારા આ કૃતિઓનાં 
_વિશ્લેષણુ અને વિવેચનાને સમાવી લે છે. અઢારમી સદીની છેહલી પચીસીમાં 
મોર્ગન નામતા લેખકે શેકૃસ્પિયરના એક વિખ્યાત પાત્ર ફ્‌ાલ્સસ્ટાફ્‌ વિશે 
આખુ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્યું“. તે પછી તો શેકટ્સ્પિયરનાં પાત્રો વિશે ત્ર'થ- 
શ્રેણિએ રચાઈ, શેક્સ્પિયરની પ્રત્યેક ખુખી એટલા ઉત્સાહથી તપાસવામાં 
આવી અતે પ્રશ'સા પામી કે શેક્સપિયર શું ન હતો એ કળવું સુશ્કેલ બન્યુ. 
એનાં એતિહાસિક નાટકો વિશે લશ્કરી અમલદારોએ અતે નૌકાસેનાનીઓએ 
વીગતે લખ્યુ. એની કાનૂતી સૂઝ વિશે પ્રખર ધારાશાસ્રીએએ વિશ્લેવણુ 
કરીને એને સન્માન્ચો. નારીણદયના પ્રત્યેક ઉન્મેષના જ્ઞાતા તરીકે વિદુષી 
સન્નારીઓએ એને સ્વીકાર્યો, ધર્માચા્ચોએ અને ફ્િલિસૂફ્રોાએ એના ધર્મ જ્ઞાનને 
ક્ષતિરહિત દર્શાવ્યું” ભિષગરતનોએ એની કુતિએમાં સમાવેશ પામેલા વૈદકીય 
ઉલ્લેખ એકઠા કરીને અભિપ્રાય આપ્યો “કે શેક્સ્પિયરનું વેદદીય જ્ઞાન હરકાઈ 
નિષ્ણાતને જેબ આપે એવું હતું. ખેના ઇતિહાસના, ભૂગોળના અને સર્વ દેશીય 
સ્તાનની મોજણી કરીને વિધિપૂર્વક એને સર્વજ્ઞ ધોષિત કરાયો. ઇતિહાસથીયે 
પુરાણી કથાઓમાં સદેહે સ્વર્ગ મેળવતા ધર્મરાજની કથા કરતાં જદી રીતે 
શેક્સ્પિયરતુ' આરેહણુ સ્યાયુ*. પોતાના પુત્રો દ્રારા પ્રસિદ્ધિ પામતા કોઈ 
સાદા અતે વિસારે પડેલા નરતા જેવી દશા શેકૂસ્પિયરની થઈ. શેકૂસ્પિયરતી 
સરજ્તને એગણીસમી સદીએ ચોદિશ ફેલાતી દીઠી અને સજ કને વિસ્મૃતિતા 
તમસમાં લોપ પામતો દીઠો. 


અનિવાર્ય રીતે સમયચક ક્યું”. સાસ્રાજ્યવાદી બ્રિટનને શ્રેઠ કવિ, 
એની યશગાથાનો અમર્‌ ગાયક, એક અદને। ત્રામજન કે મામૂલી અદાફાર 
હોય તે ્રિટનનાં ગૌર્વધેલાં શાસક કુટુખાને શે ગમે ? એટલે ઓગણીસમી ' 


ણ 


સદીમાં જ પ્રશ્નો ઊઠયા 'ે શેકૃસ્પિયરતા નામે ચઢેલી કુતિઓમાં જણાય છે તેવે। 
વૈભવ આપી શકે તેવા એલિઝાખેથતા જમાનાના મહાપુરુષોને શોધી કાઢો અતે 
નક્કી કરો કે એમાંના કયા મહાતુભાવે આ ચિર'જવી કૃતિએ આપી હશે ? 
આતા ઉત્તરરૂપે સાત નામા આગળ કરવામાં આવ્યાં અને 'રશૈકફાસ્પયર વેરે 
સાત અટકળો? (5૯૪૯ 31ત1₹€3[2૦2%૯€ 11€017%) રજૂ થઈ. 


એ!ગણીસમી સદીની અગ્રેજ પ્રજ્ન ઊંડે ઊડે ભદ્રપદવાંછું હતી. 
એટલે એણે સ્મરેલાં સાતે નામ ઉમરાવોાના ખાંનદાનનાં હતાં. અભિનવ 
તકશાસ્્રતો સ્થાપક અર્વાચીન ફિલયુકૂ ફ્રાન્સિસ ખેકન એમાં મોખરે હતો. 
શેફસ્પિયરનુ' ત્રેથમ કાવ્ય “રતિ અને ગોપ યુવા ' (370105 દ્રે &.ત૦૫ત્1ંડ)વું 
સમર્પણુ જેને થયુ' હતું તે લૌડ સાઉધેમ્પ્ટન, શેકૃસ્પિયરના તેવા જ આશ્રય- 
દાતા લોર્ડ પેમ્બ્રોક, ઉપરાંત લૉર્ડ શ્ટલૅન્ડ, લૉર્ડ ડબી અને લૉર્ડ ઓક્સફેડ 
--આ ઉમરાવોની ગ્રીવામાં શેક્સ્પિયરે લખેલી નાટચકૃતિભ પહેરાવવાતે યત્ન 
થચેો।. ઓગણીસમી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં અતે વીસમી સદીનાં પહેલાં વીસ વર્ષોમાં 
સારી એવી વિવેચતશક્તિતા દાસ સાત શૈક્સ્પિયરો શોધવામાં થયે. 
શેક્સપિયર જેવા સામાન્ય નટના એઠા નીચે આમાંના એકાદ સ'ભાવિત 
સજ્જતે અમર સાહિત્ય રચ્યું એવે। દાવો રજ કરવામાં આવ્યે. કુશળતાથી 
સ'કેતોને શોધીને શેફ્સ્પિયરનાં કાવ્યો અતે નાટકોની પ'ક્તિ દ્વારા દર્શાવવામાં 
આવ્યુ” કે ખેકતે અથવા ઓડ્સફર્ડે આ લખ્યુ છે. કોઈ મહામન્નતા સરહ્ષણુને 
જેબ્‌ આપે એવી જસસકળા ખીલવીને સર એડવિત લૉરેન્સ તામતા સજ્જને 
_સતે ૧૯૧૦માં 'બેકનઃ સાચો! શેફૂસ્પિયર' ( 134૦૦1 15 51341₹€5[641૯) 
નામતું પુસ્તક બહાર પાડયુ'. એમતુ* કથયિતવ્ય આ પ્રમાણું હતુ: _ 


સોદા અતે ધીર્ધારના ખટલામસાં એણે અદાલતના ઉંબરા ધસ્યા, એના મતલખી 
સ્વભાવના આ નમૂતા ગણાય. મૃત્યુ સમયે એની મિલકતમાં સમ ખાવા 
પૂરતું એક પણુ પુસ્તક ન હતું, કે ન હતા કોઈ મિત્ર. બેચાર નાટકિયા 
એને ઓળખતા હશે એટલું જ. એના અવસાનતુ' કોઈને દુઃખ ન હતું. 
સૃત્યુ પછી સાત વષે: સને ૧૬૨૩માં પહેલવહેલી વાર એને શ્રદ્ધાંજલી મળી.” 
શેઠ્સ્પિયરનાં નાટકોમાં અને અન્ય સમકાલીન લેખક્રોનાં નાટકોમાં તટો 
વિશે જેટલા અછડતા અને અપમાનજનક ઉલ્લેખો છે તે બધા જ શેકર્પિયર 
વિશે છે એમ ઠરાવીને સર્‌ એડવિન લૉરેત્સ 'ક્ોલિયો આજૃત્તિ 'માં છાપેલા 
શેફાસ્પિયરના ચિત્રની હાંસી ઉડાવે છે. એમતા મતે એ ચિત્રની સામે મૂકેલા 
પદ્ચિયકાવ્યતો અર્થ એવે! થાય છે કે શેકૂસ્પિયરને યતમાંથી કાઢો મૂકે. 


કામ એટલુ” સહેલુ' ન હતું. શેકૃસ્પિયરતુ' કતૃત્વ નકાર્યાથી ખેકતતે 
સ્વીકાર આપોઆપ ન થાય. ખેકનત કવિ હેતો એની સાબિતી શી? સાજા 
હોઠને ઉત્તર શીધ્ર જડે. સર્‌ એડવિન કશે પણુ કોઈ કવિ વિશે એલિઝા- 
ખેથન યુગમાં લખાયું હોય તે બધું જ કેવળ ખેકન પરત્વે સ્વીકારીને ચાલે 
છે. બેકને સ્વરચિત કુતિઓ અજાણ્યાને નામે શા માટે બહાર પાડી? એવે 
શરમાળ હતો તો નિબ'ધો અને અન્ય ગ્ર'થથા શા માટે એણે પોતાને નામે 
હ૭પાવ્યા ? એના પક્ષકારો આ પ્રશ્નોમાં હાજરજવાખી બને છે, નાટકો અને 
નટઘરાનતો પરિચય બેકત કે અન્ય ઉમરાવ કખૂલે તો સમાજમાં એમતુ' 
નીચાન્નેણું થાય. કલ્પનાને બળે કેટલાક એમ પણુ સમજાવે છે કે ખેકન 
ખૂરેખર્‌ તો રાણી એલિઝાખેથને અસ્વીકૃત પુત્ર હતો. રાજકુમાર નાટક- 
ચેટકમાં પડૅ તો રાણીમાતાને રોષ વહોરવે। પડે. એટલે બેકને મુત્સદ્દી બનીને 
શેક્સપિયર નામના સામાન્ય નટતે ઓડુ' બનાવ્યો અને ધત આપી ન્યાલ . 
કર્ચ, રાણીના કાને વાત ન પહોંચે એટલા માટે આમ ક્યું”, એમ કરવામાં 
અધા જ નટોને અતે બધાં નટધરોનતે, ધણુ કવિ-સાહિત્યકારોને અને બધાં 
સુદ્રણાલયોને વિશ્વાસમાં લેવાં પડયાં તેમાં વાંધો શે ? ખેકનની ક'ઠી બાંધીને 
વિદ્દાનાો ન અટકયા. સત્તરમી સદીના જ્યોતિષતા એક પુસ્તકમાં સૂચવેલે 
નુસખા અજમાવીને એમણે શેધી કાઢ્યુ' કે “ફ્ેલિયો આલૃત્તિ 'તા ૧૩૬માં 
પૃધ્તા ૧૫૮મો। શબ્દ પુરવાર કરે છે કે નાટકો ખેક્તે લખ્યાં છે. આમ 
ખેકતપ'થે જ્યધોષ ગજવ્યો. મહાકવિ સદૈવ મોટા કુળમાં જ જન્મે એ 
સત્ય ૬ઢ ખન્યું. 

આવા જડખેસલાક દાવાનો પ્રતિકાર શી રીતે કરાય ? હતાંથે અળ- 
' વીતશર્‌ા સાહિત્યકાર જૉર્જ બર્નાડ શોએ બેક્તે પ્રખાધેલા “જ્યોતિષ અતે 


નં 


અ'કશાસ્રતા સિહ્ધાંતા યોજીને જ્યારે ખતાવી આપ્યું કે અઢારમી સદીના 
પ્રસિદ્ધ અંગ્રેજ કવિ એલેકઝાન્ડેર પોપનાં ફાવ્યો ખરેખર તો સ્વય' જ્યોર્જ 
બર્તા્ડુ શેએ લખ્યાં હતાં ત્યારે બેકનપ'થે કશો જવાબ ન વાળ્યો. વધુ 
ગ'ભીર વિદ્દાનાએ ખેકતપ'થતાં અ'કરહસ્યોતે આધારે પરિણામો આણી 
બતાવ્યાં કે એલિઝાખેથના યુગની બધી જ પ્રથિતયશ કુતિઓ બેકને અથવા 
એના સાથી ઉમરાવો!એ ર્‌ચી હતી ! 

શેકસ્પિયરનાં નાટકોમાં એવું જીવનતત્ત્વ ધબકે છે કે પ્રકાશન પછીનાં 
ત્રણુસો વર્ષોમાં દેશવિદેશમાં એ ફેલાવે! પામ્યાં છે. સમર્થ કવિજનેોનતે એની 
કુતિઓએ વશ કર્યા છે. એ નાટકોની રજઆત કરીને યશસ્વી બનવાનો ઉમ'મ 
તેજસ્વી નટનટીને ખચીત રલો છે. એ સર્જનેોમાં એવું કશુંક અખ્યાત્મ- 
તત્ત્વ વિલસે છે જેના થકી જમાને જમાને આ નાટકે નવે। અર્થ ધારણુ કરી 
શકે છે. ખોજ કરવી જ હોય તો એમાં સમાચેલા નાટચકારની થવી ઘટે. 


શેક્સ્પિયરના જીવત વિશે આધારભૂત માહિતીના અભાવે વિચક્ષણુ 
પુરુષો એનાં નાટકોમાં મેળવે છે આત્મજ્ઞાન, પોતાનું પ્રતિબિ'મ જ્ેઈને. 
શેક્સ્પિયરને એતા સ્જનથી પ્રીઠવાના અખતરા એવા નર્થ ઠર્યા છે કે 
સ્વસ્થ વિવેચક મેથ્યુ આર્નોલ્ડ કકળી ઊઠીને કહે છે : % 


'ખીન કળાકારો સાથે પ્રશ્નોત્તરી થઈ શકે, 
તું (શોફ્સ્પિયર) અતડે ઊભી નિરૂત્તર રો છે. ' 


આદરૅલે પુરુષાર્થ એ કદાચ વીસમી સદીતા સાહિત્યવિવેચનનતે। અનન્ય ' વિકમ 
ગણાશે. વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ અપનાવીને કોઈ જાસૂસકથામાં ખની શકે તેવે 
રહેસ્યસ્ફ્રેટ આ વિવેચકોએ શેક્સપિયર વિશે આણ્યો છે. કેવળ કલ્પના 
અને સતના ગમાઅણુગમામાં ઉદ્દભવ પામેલા અપ્રતીતિકર “ એવોનના રાજ- 
હ'સ'તું સ્થાન પૂરા સામાજિક સ'દર્ભ સાથે વિરાજેલા વિલિયમ શેફસ્પિયરતે 
મળ્યુ' છે. એટલે કે શેક્સ્પિયરનો સાચે ઇતિહાસ લખાયે છે. ટયુડર્‌ અને 
સ્ટુઅટ યુગ વિરેના નિષ્ણાત વિઠ્દાનાએ ત્રણુસો। વર્ષ, પહેલાંના દસ્તાવેજ 
ઉકેલ્યા છે. હકીકતોને ગપ્પાં અને ખોટી માહિતીના ગ'જમાંથી તારવી કાઠી 
છે, ખ'તથી એકેક રેખા ઉપસાવીને, અને ઝાંખા પડેલા ભાગોમાં વાજખી 
અતુમાનોના રગ ઉમેરીને, આ નિષ્ઠાવાન વિદ્દાનોએ શેફસ્પિયર પાછો મેળવી 
આપ્યા છે, એમની ખોજના શેફ્સ્પિયરમાં કવિની સ્ષ્તિનાં અતે એની 
મુતિતાં સ'ભારણાં વ્યવસ્થિત સ્થાન પામ્યાં છે. નથી મળ્યુ' કેવળ એતુ' 
આંતરજીવત, એની સ્વમસૃણિ, એની એષણાએ. એના આંતરજીવનતુ' સત્ય 
એનાં કાવ્યોમાં, નાટકોમાં અને મિત્રોમાં ફેરવેલાં સોનેટમાં પ્રત્યેક સ'વેદનશીલ 
વાચકે શોધવું રહયું. 


વીસમી સદીએ શોધેલું એતું જીવન અતે એની કૃતિઓને પૂરે પામ 
મેળવ્યાથી સાચા શેક્સ્પિયરનો સાક્ષાત્કાર સહેદયી અભ્યાસીને હવે કદાચ 
શકય ખને. 


શેક્સ્પિયરતી ખોજના વ્રતધારી યાત્રીએમાં આપણા જમાનાના સર્‌ 
એડમ'ડ ચેમ્બર્સ, બ્િટિશ મ્યુઝિયમના ક્યુરેટર પોલાડ, ધાશાશાસ્રી રોખટ્‌ સન, 
કેસ્થિજના પ્રાધ્યાપક ડ્વીલર ફૂચ, એઓંડસફડના પ્રાધ્યાપક રલે, અને 
વિવેચક ડોવર વિલ્સન, કટર કેરોલીન સ્પર્જન, અને નિર્માતા તથા નાટયકાર 
ગેન્વીલ બાકર મુખ્ય છે. સર્‌ ચેમ્બર્સે તો ચાળીસેક વર્ષ આ કામમાં 
સમર્પીને શેક્સપિયર વિશે અને એના જનાનાની નાટચપ્રજૃત્તિ વિશે સર્વસ્વીકૃત 
સ'દભંગ્રથા રચ્યા છે અતે પોતાની પત્નીને એ સમર્પિત કરતાં લખ્યું છે : 
“આટલાં વર્ષો આ ગ્ર'થાએ તારાથી મતે દૂર્‌ રાખ્યો એની યાદમાં. ' 


વિલિયમ શેફ્સ્પિયરતે શોધી કાઢવામાં મુખ્યત્વે ત્રણુચાર માર્ગો કારમત 
નીવડયા છે. પહેલો માગ એના સમકાલીનોએ એના વિરે કરેલા ઉલ્લેખાતે 
માગ છે. ખીજ માર્ગ એના સમયતી અતે તે પછીની એના વિરેતી 
કર્ણાપકણું સચવાયેલી અતુશ્રતિએ સુઝાડયો છે. ત્રીજે માગ : એતિહાસિક 
સશોધતતેો હતો જે દારા સરકારી દકતરો, તત્કાલીન પત્રવ્યવહાર, અતે 


૧૬ 


તે જમાનાના સચવાયેલા દસ્તાવેજને મેળવી શકાયાં. એગણીસમી સદીના 
પ્રારંભથી આજ પર્ય”ત આ માર્ગે મબલખ સામત્રી આવી શકી. એ જ 
રીતે એલિઝાબેથના સમયતુ* સમત્ર સાહિત્ય અથધટનમાં ઉપકારક નીવડચ', 
ચોથો સાવચેતીથી ડગ માંડવા જેવો માગ રેોફસ્પિયરની કૃતિઓમાં પથરાયે 
છે, પરતુ સાક્ષાત્કારને। એ સાચો રાહ છે. ઈટાલીના સમર્થ વિવેચક કેશેએ 
ચી'ધ્વેલા એ માર્ગ છે. એમણે કહ્યું હતું કે છાપેલું “ હેમ્લેટ' નાટક કળામૂરતિ 
નથી, પૂનપો છે. એ વાંચતાં કે ભજવતાં જ્યારે આપણી કલ્પનાને જાગ્રત 
કરી બેસે છે, અતે આપણુ ચિત્તની રગભૂમિ ઉપર સચિત્ર આલેખાય છે, 
ત્યારે તે કલાકૃતિ બને છે, કારણુ આપણે નવેોન્મેશી કલાકાર બતીએ છીએ. 
ક્ષણુ સાચો શેક્સપિયર આપણું પડખે ઊભે! છે 


નસોંધ 
ઉ. હેમિન્ગ અને કોન્ડેલ 


૧૬૧૬માં રેક્સ્પિયર્તુ' અવસાન થયું. ૧૬૧૯માં રિયાર્ડ બરખેજતું 
અવસાન થયું, બરખેજના પિતાએ લ'ડનતુ' પહેલુ' નટધર “થિયેટર ” 
૧૫૭૫માં નદીકાંઠે ખાંધેલુ'. પુત્ર રિચાર્ડે પ્રસિદ્દ તટધર્‌ “ ગ્લોખ ” બાંધ્યું. 
શેકૂસ્પિયરનાં મહાત નાટકોમાં સુખ્ય અભિનેતા બરખેજ હતો. એમતા 
નાટકમ'ડળનુ' નામ “ ચેમ્બરલેન મ'ડળી' હતુ. પાછળથી રાજ્યાશ્રય પામીને 
તેએ “ર્‌ાજનટ મ'ડળી ” ગણાયા ( 161૪૩ 14010 ). હેત્રી કોન્ડેલ એ 
મ'ડળીના જ્ના જેગી હતા અતે ૧૬૧૯થી એમણે વહીવટ સ'ભાળ્યો. 
૧૬૧૯માં લ'ડતની ખધી નટમ'ડળીઓ વતી હેમિન્ગે રાજ્ય જ્નેડેૅ વાટાધાટા 
કરી કર્‌ાર્‌ કર્યો, હેમિન્ગ અતે કૉન્ડેલના વહીવટમાં હન્નરો પાઉન્ડની 
વહેંચણી અને હિસાબ એવા ચોખ્ખા રાખવામાં આવ્યા કે એક પણુ કજિચો 
અદાલતે નથી તોંધાચો. નાગરિકો તરીકે એમતી પ્રતિછા એવી હતી કે 
પોતાના વિસ્તારતા દેવળનેો વહીવટ તેઓ કરતા. અકાળે અવસાન પામેલા 
નટાનાં બાળબચ્ચાં એમને આશ્રચે ઉછેર્‌ પામતાં, એવી ઉભયતી શાખ હુતી. 
શેકુસ્પિયરનાં દૈવી સ'તાને--એનાં નાટકો --હેમિન્ગ અતે કૉન્ડેલનુ” રહ્ષણુ 
પામે એમાં શુ" આશ્ચર્ય ? એમણે પ્રસ્‍તાવતામાં તોંષ્યુ' છે; “ સદ્ગત મિત્રનાં 
અનાથ નાટકોને એકઠાં કરીને પાલકપિતાતે સૉંપવાને મિત્રધર્મ અમે બન્નવ્યે। 
છે, અમે તર્પણુ કયું” છે.” આ ધર્મ કાર્ય કેવળ નિષ્કામ ભાવે એમણે હાશ્ર 


ઝક જૂ અ. ચ. ૧. ક શાક હોડ 


ઘ્યું' અને લખ્યુ': “શેફસ્પિયર જેવા અધિકારી. મિત્ર અને સાથીના સે 
ચિર'જી્વ પદ આપવા આ કર્યું' છે.” 


3/૯ 11૬56 10 ૦€૦11૯૦1૯ર્ત ઉ1૯101, ત્રાળત તૈ૦10€ ત્ર0 ૦08106 
£૦ ૬16 તંલ્દ્રતં, £૦ [210૦૫૬૦ 115 ૦101135 ટુઇત'તત્ર105; પ્1010૫0૬ 
વ્વાળંગંધં૦ળ લંધાલાઃ ૦ ડર્લાન[૩₹04દ ૦1 1ત10110; ૦119 ૦ 1૮66; 
11€ 11610017 ૦1 30 701117 4 હંલ દત 1૦1107 21110 
દડ ૫75 ૦૫1 3114₹03[05%1"૦, . . . . 

વર્ષોજના સાથીઓને હાથે શેક્સ્પિયરતી યુતિઓતું સ'પાદન થયુ' એ 
સુભાગ્યની વાત હતી. સોળ વર્ષ સુધી શેકૃસ્પિયરનાં નાટકોની ભજવણીમાં 
હેમિન્ગતો સાથ હતો. એ નાટકે પ્રતિવર્ષ વાર'વાર ભજવાયાં હોવાથી 
હેમિન્ગનો સ્મૃતિદ્દોષ થવાનો સ'ભવ ન હોય. ૧૬૦૩ પહી રાજા જેમ્સના 
શાસનમાં શેક્સ્પિયરના સાથીઓએ લભજવેલાં નાટકો વિના પરવાનગીએ 
છાપવાનુ' બ'ધ કરાયુ” હતુ. એટલે પ્રકાશક્રેએ ખીજે ભ્રજ્વાચેલી અન્ય 
નાટયકારોની કૃતિઓ શેકસ્પિયરતે નામે છાપીને વેચવાનુ' શરૂ કર્યું” હતુ, 
આથી ઊપજેલેો ગૂંચવાડો કેવળ હેમિન્ગ દૂર કરી શકે. પેવિયર્‌ નામતા 
પુસ્તકવિકેતાએ જેગાર્ડે નામના સુદ્રકની સહાયથી ૧૬૧૯માં . શેક્સ્પિયરના 
નામતુ* આકષ ણુ વટાવી ખાવા અતેક નાટકો પ્રસિદ્ધ કર્યા" હતાં, જેતે 
ઉલ્લેખ હેમિન્ગ અને કૉન્ડેલે એમતી પ્રસ્તાવનામાં આ રીતે કર્યોય છે : 
“છાનામાના ઉઠાંતરી કરેલી અને લેભાગુ જનોએ ચોરી કરીને, વણુસાડીને, 
માથે મારેલી ફૃતિએ.” 

*૦૦3101€1 ત્વળતં 301₹૦[૩10૦પ૫ડ €૦]૩1€5, 10ત્વ111'તૈ જ્ઞાત 
તંર્લ૦#1'ત 9 પટ ઊત્રપતૈંડ ત્રાણતં 516 101 ડ ૦ 1110710૫05 
11112051015, . . . 

હેમિન્ગ અને કોન્ડેલને નાટકે માટે સુદ્રણાલય શોધવામાં કેવી મુશ્કેલી 
નડી હશે તેતો ખ્યાલ એ હકીકતથી મળે છે કે જેગાડ પાસે જ એમણે 
ષ્રોેલિચા આજૃત્તિ છપાવી ! 

સેલિસબરી કુટુ'બની જ્રોલિયો પ્રતમાં હેમિન્ગ અને કૉન્ડેલને ઉદ્દેશીને 
લખાયેલી આવી ચાર પ'ક્તિ મળી આવી છે : 

“તમે ભેગા મળીને કરુ ઉઠાવ્યુ' અતે અમતે આ રિજ સરાવલિતુ' 
પ્રદાન કયું. આ કેવુ પુણ્ય કર્તવ્ય દુતુ' તે વ્યક્ત નહિ કરુ. કહીશ 
આટલુ' જ--તમે જીવિતોને મુગ્ધ કર્યા છે, સદગતતે સ્નેઠુ અર્પ્યા છે.” 


1૦0 ૦૫ 11૬ 101101 પ1 પઇઉત્વપાળલર્ત [2ત1105, 
૧/0૫૦ૌડર્લ્ાલર્ત ૬૦ ૦10 ૬૦ પડ (1630 10019૯ 3111133. 
1107 10001 370૫ 110૯614૬ 1037 1૬ 135 1101 ડદ્રાંત 


101 70૫ 116 121૯3૯6 (1€ 139118, 1010 (10 તૈંવ્લત.*. 


૨. બેન જૉન્સન 

શેકૃસ્પિયરનેો સમકાલીન ખેન જ્ૅન્સન કવિ, નાટચકાર અને સમર્થ 
વિવેચક હતે. ગ્રીક અને લૈંટિન ભાષાનો ઊ'ડો અભ્યાસી ખેન જેન્સન 
શાસ્્રનિયત સિદ્ધાંતોનો પુરસ્કર્તા હતે, શેક્સ્પિયરની “અનિય'ત્રિત પ્રતિભા * 
વિષે એને સૈદ્ધાંતિક વિરોધ હતે. નિયમો કરતાંયે વિશેષ તો કળાકાર 
સ્વય'નિય'ત્રણુ સ્વીકારે એવો આગ્રહ બેન જેન્સને સદૈવ રાખ્યો હતો. જે 
કળાકાર જ પોતાની કુતિઓને વારવાર તપાસીને ન સ'સ્કારે તો વાચઝે 
શા માટે એ યુતિતે સમય આપવે। ? --આવે પ્રશ્ન એણે પૃછ્યે। હતો. “ 11ત્રાતે 
15 (10 1લ્લપપા '--સૌો'દર્યો પામવાં સહેલાં નથી, એમ એણે સ્વીકાયું” 
હતુ, કવિ અને વિવેચક ઉભય પરત્વે. કાવ્યનું" પરીક્ષણુ એ તે। કવિતુ' જ 
કામ, તેય મહાકવિતુ, ઇતર જનોનુ' નહિ જ, આવે એનો મત હતો, 


એતુ' પ્રથમ યશસ્વી નાટક “સહુ સહુની ધૂન” (15૪૯017 10 
1ણ રીડ 1ોપઉ૦પા') શેક્સ્પિયરતી મ'ડળીએ ભજવ્યુ' હતુ, અને તે 
નાટકમાં પિતાની ભૂમિકા શેફસ્પિયરે સ્વીકારી હતી. અતુશ્રતિ તો એવી 
પણુ છે કે મ'ડળીએ રેક્સ્પિયરના આગ્રહથી આ નાટકને હાથ ધર્યું” હતુ. 
હતાં એ નાટકની પ્રસ્‍તાવનાર્મા (52:010૪0૦) બેન જૅન્સને “ત્રણ કટાચેલી 
તલવારો અને એક ઢ્ચુપચુ સિ'હાસન ”વાળાં એતિહાસિક નાટકોનો ઉલ્લેખ કરી 
રેફ્સ્પિયરતી સફેળા ઇતિહાસકથાની હાંસી કરી હતી. ઉપરાંત શૈફસ્પિયરની 
અન્ય ત્રણુ યશસ્વી કૃતિઓ “વિન્ટસ ટેલ, ' પેરિડિલસ' અને “રેમ્પેસ્ટ 'ની 
એણે ન્નહેરમાં સખત ટીકા કરી હતી. નાટયકારોના ઝઘડા “1211008 1313' 
પત₹” એ નામે પ્રખ્યાત બનેલી સ્પર્ધામાં બેન જ્નેન્સને અત્ય નાટયકારોની 
અને હેવુડ, ડેકર ઇત્યાદિએ બેન જેન્સન અને માસ્ટનતી ખદનક્ષી કરતાં 
નાટકો લખ્યાં અને ભરજવ્યાં હતાં. ઉભય પક્ષે શેફ્સ્પિયરતે સાચવી લીધે 
છુતો, આ ઝધડાથી શેફ્સ્પિયર દૂર રલો હતો. 


૧૬૧૬માં બેન ન્નેન્સને પોતાનાં નાટકોની ફ્ોલિયો આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ 
કરી નવે! ચીલો પાડયો ત્યાં સુધી નાટકે ત્રન્થસ્થ સાહિત્ય લેખાતાં નહી', 


૧૬૨્‌ટમાં શેકાસ્પિયરનાં તાટકોતી ફેાલયો આજાત્ત માટે ખેન ્જન્સને 
એ'શી પ'ક્તિતો આવકાર લખ્યા. રાણી એલિઝાબેથ અતે રાજા જેમ્સને 
“એવોનના રાજહ'સ' શેક્સ્પિયરનાં ઉડ્યતોતું વશીકરણુ હતું, એવો ઉલ્લેખ 
કરીને એણે શેક્સ્પિયરતે એના યુગના શ્રેષ નાટયકાર તરીકે બિરદાવ્યો 
એંટલુ' જ નહિ, પોતાને પ્રિય એવા ગ્રીક નાટથકારોને સ્મરીને ખેત જેન્સને 
શેફસ્પિયરતે એમના કદના અનન્ય નાટયકારરૂપે સત્કાર્યો. અ'તમાં એણે હવે 
સ્વયંસિદ્ધ ઠરેલો અભિપ્રાય આપ્યો : “તુ' એકાદ યુગનો નહિ, કિન્તુ સર્વ - 
કાલીન કવિ હતો.” 


“કવિતી પરખ કેવળ કવિતે જ હોય એ ખેન જેન્સતે રા 
સિદ્ધાંત એણું સાચો ઠેરવ્યો, 


એ ગણીસમી સદી સુધી શેકૂસ્પિયરનાં નાટકો “અરુદ્ ટહુકા'-- 31/0૦ 
101૯5 11તં' ગણાયાં હતાં, હેમિન્ગ અતે કોન્ડૅલનું પ્રસ્તાવનામાં મૂકેલું 
વાકય હતુ: ડડ 10116 દ્રાત દાલ 7૯6100 ૬૦૪૦1૦ ત્રણ 
1 106 10૫છુ1ઇ, 1૦૯ પલત ધી ધત ૯ત5ા10૦૩૩, દત 
₹7€ 1૯ ૬3૦૮17૦૯ ૪૮૯૦૯ં૪૯તૈ 1₹010 110 ક્ર 1101 10 ઊંડ 
[20615--- “શેકૃસ્પિયરના મતોવ્યાપાર અતે હસ્તાક્ષર સાથે જ કામ 


કરતા; એના વિચારો એવી સહજ રીતે વ્યકત થતા 'કે અમતે મભેલાં લખાણુમાં 
કેરેય છેકઠાક નથી.” 


આને કર્‌વપ'ક્તિ બનાવીને ત્રણુસે। વર્ષ પ્રકૃતિભાળ શેક્સ્પિયરનાં ગાણાં 


ગવાયાં, કલાકાર શેક્સ્પિયરનો ઉલ્લેખ જ ન થયે।, ખેત ન્તૅન્સતે આ થ્રમણા 
કદી નોતી સેવી. એણે તો શૈકફ્સ્પિયર્‌ વિષે લખ્યું : 


૪61 11303 1 1101 ટૂં₹૦ પદ્રદપા€ દ્વા11 : 11) &1. 
157 ૯001૦૯ 351061%€5]26%1*€ 10૫5 ૦11]057 4 [11. 


“સમગ્ર યશ પ્રકૃતિને દેવો ન ઘટે. વિતત્ર શેફ્સ્પિયરતી કલાને! પણુ 
એમાં લાગ છે.” 


સ્ટ્રેટફ્ડ”ના શેક્સપિયર 


પ્રતિવર્ષ હન્નરો સાહિત્યપ્રેમી પ્રવાસીઓ માટે એક નાનકડુ' અ'ગ્રેજ 
ગામ--સ્ટ્રેટફડે તીર્થધામ બન્યુ' છે, વિવેચક ફ્રાંક હેરિસે (રિત101₹ 1તિ દાંડ) 
જેતે “અ'ગ્રેજ પ્રનના ઇતિહાસનો સર્વોત્તમ વિકમ' લેખ્યો છે તે કવિ- 
નાટયકાર વિલિયમ શેક્સપિયર એ ગામમાં અવતર્યો હતો. ૨૩મી એપ્રિલ 
અગ્રેજ પ્રનતા આદિવીર સત જજ નું જય'તીપર્વ લેખાય છે. સને ૧૫૬૪માં 
એ પર્વણીએ હેનતલી સ્ત્રીટમાં જ્હોન શેફ્સ્પિયરતે ધેર પ્રુત્ર જન્મ્યો. માતા- 
પિતાને એ પ્રથમ પુત્ર. તે પહેલાં જન્મેલી ખે પુત્રીઓ અવસાન પામી હતી. 
સ્થાનિક દેરાસરમાં ૨૬મી એપ્રિલે એતું નામકરણુ તોંધાયુ'--વિલિયમ શેક્સપિયર, 


હેતલી સ્ટ્રીટ્તું એ મેડીવાળુ' જન્મસ્થાન આજે તે! રાષ્ટ્રીય સ્મારક 
બતીતે કવિતા જીવનકાળમાં હતું તેવું જ ટ્બદ્ઠ સચવાયુ' છે, તાખ્રપત્રસાં 
આલેખેલાં એનાં ચિત્રોને આધારે એને છ્ણાદ્વાર કરવામાં આવ્યો છે 
મષ્યયુગની વાસ્તુર્ચનાનો પૂરો “ખ્યાલ આપતું એ મકાન પથ્થરના પાયા 
પર ઓકતા થાંભલા અતે પીહ્િયાં ગોઠવીને બનાવેલું છે, નીચી ૭તતા ઓરડા 
નાના છે, પરતુ બારીઓ પહોળી છે અતે તેમાં સીસુ” રેડીને જડેલી કાચતી 
તકતીઓ ખેસાડી છે. ઊપલી મેડીમાં સાળિયું પણુ છે, જેમાં વેપારી જ્હોન 
શેક્સપિયર ખરીદેલ્ું ઊન ભરી રાખતો. 


આમ તો ઇગ્લ'ડમાં સ્ટ્રેટફ્ડુ નામવાળા અનેક ગામડાં હરતાં, પરતુ 
એવાન નદીના તટે વસેલું આ સ્ટ્રેટકરડે તે જમાનામાં પ્રનૃત્તિથી ધખકતું અને 
વિકસી રહેલું ગામ હતું. ત્યાંતા રહીશો ખુમારીથી યાદ કરતા કે દેશને 
એક વડે ધર્માધિકારી ર્ટ્રેટફ્ડેનો હતો: કેન્ટરબરીતો આર્ચબિશપ જહોન 
એષ સ્ટ્રેટફ્ડે. ગામતુ' એક ખીજ” સ'તાન --લુ કલેોપ્ટન રાજતગર લ'ડનને 
નગરપતિ બન્યો હતો. એણે એવોન નદી પાર્‌ કરવા પથ્થરને પુલ બ'ધાન્યો 
હતો અને ગામનું માટુ' ધર ન્યૂ પ્લેસ એણે ચણાવ્યુ* હતું. એણું બ'ધાવેલા 
પુલને લીધે લ'ડન સાથેની ગામની અવરજવર બારે માસ ચાલુ રહેતી. 


શદ 


રાણી એલિઝાખેથના શાસનકાળમાં, સોળમી સદીના ઉત્તરાર્ધના પ્રથમ 
દાયકામાં સ્ટ્રેટરર્ડ આજબાજનાં ગામડાં માટે હટાણાનું કેન્દ્ર બન્યુ” હતું. ગામડાંતા 
જ્વાનો બાપીકી ખેતો ત્યઝતે નસીબ અજમાવવા સ્ટ્રેટ્કર્ડેમાં આવતા થયા 
હેતા. કવિનો પિતા જહેન શેક્સપિયર આવી રીતે આવી ચહેલે કૃષિયુવા 
હતો. ખે ગાઉ દૂર સ્તિટરફ્િલ્ડ નામતા ગામમાં એને પિતા ગણુાતિયે। હતે, 
એને ભાઈ હેત્રી પિતાની ખેતીમાં સહાય કરતો. -વિમકોટના જાગીરદાર 
આડેન પાસેથી એક ખેતર્‌ એમણે પટે મેળવ્યુ' હતુ. ખેતમજ્રી કરનારા 
શેક્સ્પિયર-કુટુખે સુખના દિવસો ખોયા હતા. જ્હોનનો પિતામહ રાણી 
એલિઝાખેથના પિતાસહ હેત્રી સાતમાના લશ્કરમાં સૈનિક હતો અને ખે!થષ્રિલ્ડતી 
યુદ્ધભૂમિ ઉપર ઝૂઝયો હતે. ઇનામમાં મળેલી ન્નગીર્‌ તે પછી કુટુંબ ગુમાવી 
ખેડુ" અને પારકી ખેતી કરીને મહેનતકશ બન્યુ'. પર'તુ યુવાન જહોન સળ- 
વળી ઊઠયો ને ગામ છોડીને ૧૫૫૫માં સ્ટ્રેટર્ફ્ડમાં' વસ્યો. માત્ર ખે વર્ષમાં 
સ્વપ્રયતનનથી એણુ ઊન અને ચામડાના વેપારમાં એવુ' નામ કાઢયું” કે ગામને 
એ અન્નણ્યો ન રહો. ૧૫૫૭માં એનુ' ભાગ્ય ઊધડયુ' અતે જે જાગીરદાર 
આર્ડનની ખેતી એના પિતા અને ભાઈ કરતા હતા તે જગીરદારની પુત્રી 
મેરી આર્ડ્ન એની પત્ની બની. અમર શેફ્સ્પિયરની જનેતા મેરી ન્નગીરદાર 
આર્ડનની સાતમી અને સોથી નાની પુત્રી હતી. છતાં એના પિતાએ વીલ 
કરીને ન્નગીરદારનો વહીવટ એને સૉંપ્યો હતો, અને મોટી બહેનનુ* હિત 
સાચવીને નાની ખહેને વહીવટ દીપાવ્યો હતો. આવી કુલદીપિકા સ્વેચ્છાથી 
અતે સ્નેહથી જહાન શેક્સ્પિયરને વરી. વિલિયમ શેફસ્પિયરનાં નાટકોમાં * 
સ્થાન પામેલી અભિન્નત નાયિકાના સ“સ્કાર કવિને માના ખોળામાં મળ્યા. 
ઇંગ્લ'ડના ૪ તહાસમાં સ્થાન પામેલુ' “ દારૂગોળાતુ' કાવતરુ” ( 6પરળ 1207તૈલા' ' 
11૦010) ૧૬૦૫માં ખુલ્લુ' પડયુ. લોકસભાના ઉદ્ધાટન સમયે જ રાજા 
જેમ્સને દારૂગોળાથી ઉડાવી દેવાના કાવતરાના ચારે પ્રમુખ યોજ કા હતા -- 
કેટસખી, ટ્રેશાસ, વિન્ટર અને ગ્રાન્ટ્સ. આ ચારે મેરી આડનતા સ્વજનો. 
અતે કવિ શેફસ્પિયરના મોસાળિયા હતા.* માતૃપક્ષે કવિ ભદ્રિક હતો. મેરી 
આર્ડને આજીવન કેથોલિક સ'પ્રદાય સેવ્યો હતે. 


મેરી આડેન સાથે લસ કર્યાથી જ્હોન શેક્સપિયર મિલકતદાર ખન્યે।. 
પરતુ પોતાની ઝુતેહથી અને પત્નીના દરજ્જાથી સ્ટ્રેટફર્ડુ ગામમાં એ પુછવા 
લાગ્યો, મખ્યયુગી એ ગામનો વહીવટ સ્થાનિક મહાજન( ઉપ11ત કે હસ્તક 


ત્ર જઓ, ૬110 4381151 1ર૦૦૫ડદ્ાણડ? 10 1ઝિ!* હ 


વૃ 


હતો. સયુક્ત કુટુ'બની ભાવનાથી એ વહીવટ હાથ ધરાતેો. અનેક લાગા અને 
પ્રણાલીના પાલનતો ત્યાં આગ્રહ રહેતો. ગામનો વેપાર કોઈ બહારના હાથમાં 
ન જઈ પડે તેવી સાવચૅતી રખાતી. ખાંષ્યા વિતાતુ' એતુ' કૂતરું રવડતુ 
હોય કે રાતના આઠ પછી છોકરુ' રવડતુ' હોય તો સ્ટ્રેટફ્ડના રહીશે મહાજનને 
દ'ડ ભરવે। પડતો. પરગામથી મહેમાન આવે તે યજમાને મહાજતની ચિઠ્ઠી 
ફડાવવી પડતી, તેમાંથે અનણી સ્ટ્રીતે આશ્રય આપે તો રાડ પડાવે તેટલે 
દ'ડ લેવાતો. મહાજનના ન્યાયનો આગ્રહ એવો ભારે કે ઓપ્ધેદાર સભ્યોને 
પણુ નિયમભ્રગ થતાં દ'ડે. ધર પાસે ઉકરડો થવા દીધો તે માટે ન્હોન 
શેફૂસ્પિયરને દડ ભરવો! પડયો હતો, યારે આશ્વાસન એ વાતતું હતુ કે 
એના પડેશી ને મહાજનના શેઠતે પણુ એટલો જ ૬'ડ (યારના બાર પેન્સ 
અત્યારની કિ'મતે પિસ્તાળીસ રૂપિયા ) થયો હતો. આમ કવિપિતાનું નામ 
મહાજનને ચોપડે મેળી આવે છે, પરતુ જ્હોન શેક્સપિયર સાવચેત નાગરિક 
* દીસે છે. કાર્‌ણુ બીજ પ્રતિકિતિ નાગરિકે! મહાજનતે ચોપડે વાર'વાર ૬'ડ 
ભરીને ઝબકી જાય છે. 


૧૫૫૬ના વર્ષમાં મહાજનની ચ'ટણીમાં જહોન શેક્સ્પિયરને ગામને 
પેટાનિયમત ત1૦-1દ5£૦₹ અધિકારી તીમવામાં આવ્યો હતા. ૧૫૫છમાં 
મહાજનની વહીવટી સમિતિમાં જહાન રેક્સ્પિયર ચૂુ'ટાચેો હતો, આ રીતે 
ચાર આગેવાન નાગરિકોમાં (1૦૫% €%ત1 1301૪ુ૯ડ5૦5 ) એણે 
સ્થાન મેળવ્યું હતું. મહાજનની ખેઠંકસાં તકરાર્‌ કરીને ઊઠી જનારને સાત 
શિલિ'ગ આઠ પેન્સ ( અત્યારની કિ'મતે રૂ. ૩૧૫) ૬'ડ થતો. બીજ સભ્યોને 
અવારનવાર ૬*ડ ભરવો! પડયો હતો, જહાન શેક્સપિયર કદી આવે! ૬૩ 
ભર્યાની તાંધ નથી. ૧૫૫૮માં દેશની કૅથાલિક રાણી મેરીતુ' અવસાન થયું 
અતે પ્રોટેસ્ટન્ટ એલિઝાખેથનો શાન્યાભિષેક થયો તે સ'કાન્તિકાળે જહોન 
શેકાસ્પયરને ગામતે ફ્ેજદાર (€૦1૧191૯) બનાવવામાં આવ્યો. બીજે 
વર્ષે એ પદ ઉપરાંત એને વસ્લાતી કામ પણુ સોંપાયું. ૧૫૬૧માં કસખાના 
વહીવટી અધિકારી ( €॥ત0061ત11*) તરીકે એ ચૂ'ટાયો, ને અ'ગત રીતે 
એને વસમી લાગે તેવી, ગામતાં જહેર સ્થળોના કેથોલિક અવશેષો દૂર્‌ 
કરવાની ફરજનો ભાર એને ખભે ગોઠવાયો, મરતાં સુધી એ કૅથોલિક 
સહાનુભૂતિનો જન હોવાના પુરાવા હજ્યે મોજ્દ છે. સદ્ભાગ્યે એતે સાથી 
વહીવટદાર જ્હોન ટેલર મળ્યો હતો જેણું આ કટુધર્મ અજાવ્યો હશે. આ 


વર્ષોમાં ગામતી શાળાનો વહીવટ અને ગામતા ટાવરની મરામતતુ* કામ 
શૈન જે. 


૨૮ 


જહાન શૈક્સ્પિયર્ને મળ્યાં, નાણુ' ઘટવાથી પ'ડના ચાર પાઉન્ડ (અવતારે 
રૂ. ૧,૫૦૦ ) ધીરીને એણુ ટાવર અને ધડિયાળ દુરસ્ત કરાવ્યાની નોંધ મહાજનને 
ચોપડે પડી છે. કવિનો પિતા નિરક્ષર હોવાની લોકવાયકા આ વર્ષોમાં 
નિરાધાર સાલૂસ પડે છે. એણું હિસાબ એવા ચોખ્ખા રાખ્યા હતા કે ફરી 
એકવર્ષ એને એ કામ સોંપાયું હતુ”. વળી સ્ટ્રેટફર્ડનો એક પણુ વહોવટદાર-- 
એના પહેલાં કે પછી --નિરક્ષર હોવાને પુરાવે! નથી. 


જહાન શેફ્સ્પિયરે સ્ટ્રેટક્ડું ગામમાં ખે ધર્‌ ખરીદ્યાં હતાં. એક ગામતે 
પશ્ચિમ ખૂણે ત્રીન હિલ સ્ટ્રીટમાં, અને બીજ હેનલી સ્ટ્રીટમાં, એનો વસવાટ 
હેનલી સ્ટ્રીટમાં હતો, અને એનાં સ'તાનોનો જન્મ પણુ એ જ ધરમાં થયે।, કવિ 
વિલિયમ શેક્સ્પિયરના જન્યવર્ષમાં પિતા જહોન ગામતો વહોવટદાર્‌ હતો. 
નગરસમિતિ ( 1૦૪70 €૦૫॥વાં] )તા એક સભ્ય ( 10૯1100210 ) વિલિયમ 
ખોટ ઉદ્દત વર્તન અ'ગે તે વર્ષમાં બરતરફ થતાં જ્હોન શેફસ્પિયર્‌ એને સ્થાને 
પસ'& થયા. હવે એ “શ્રીમાન? (15૬01 ) ગણાયા અને સમાજમાં પ્રતિષ્િત 
બન્યા, વિલિયમ શેફસ્પિયરતે પાંચમુ' વષ ખેઠું' તે સાલ, ૧૫૬૮માં, એના 
પિતા સ્ટ્રેટશ્ડે પ'ચાયતના પ્રસુખ બન્યા ( છાડ 41110). ૧લી 
ઓકટોાખરે એમની સોગ'ધવિધિ થઈ : “ નાગરિક સ્વાત'મ્યતુ' હુ' જતન કરીશ 
અને શુ તવ'ગર્‌ “કે શુ' ગરીબ, સહુતો સરખા ન્યાય કરીશ.” ન્નહેર % 
સસારભોસાં હિ'ગળાકર'ગી ઝભ્ભા પહેરીને અને અગરક્ષકો સહિત બેલિફે 
ઘુસતા. અદાલતમાં માનદ ન્યાયાધીશતુ' કાસ કરતા, ઓધ્ધાની રૂએ હુવે 
“ રાજ્યમાન્ય ” રુક્કો સેળવીને અમીરાતતુ* બિરુદ મેળવવાને તે હક્કદાર 
બન્યા. સ્તિટરફેલ્ડથી આવેલા ખેતમજરના દીકરા જહોનને ભાગ્યોદય ૧૫૭૬ 
પર્યત જારી રહો. ત્યારે કવિ ઉપરાંત જ્હોનનાં સ'તાતોમાં દસ વર્ષનો 
ગિલ્બર્ટ (જ. ૧૫૬૬ ), સાત વષની જેન (૧૫૬૯ ), નવ વર્ષની એન 
(૧૫૭૧) અતે ખે વર્ષનો શ્ચાડ (૧૫૭૪) હતાં; પછી એડમન્ડે (૧૫૮૦). 
કવિની વય બાર વર્ષ ની હતી ત્યારે અચાનક કુટુ'બના સાઠા દિવસો! આવી પહોંચ્યા. 


કવિતુ' રૌશવ અતે કિશોરાવસ્થા આ રીતે સુખી ધરના સ'તાન જેવાં 
વીત્યાં. બાલ્યાવસ્થામાં યુવાન માતાની. ટૂ'ફ અને પ્રભાવ એણું વિશેષ ઝીલ્યાં 
હોય એ સહજ ગણાય. કિશેર્‌ શેડ્સ્પિયર પણુ એ શીળા પ્રકાશથી વ'ચિત 
નહો હોય. સ'યુક્ત કુટુંબથી સ્વત'ત્ર બનીને જે માતાએ સ'સાર માંડયો 
હતો, અતે વેપારમાં અને જાહેર જીવનમાં આગળ વધવાની અતુકૂળતા પતિને. 
આપી શકી હતી તે માતા મેરી ભારે કામગરી હતાં આન'દી હુશેૅ એવી 


શલ 


સ્પટ્ઠ છાપ કુટુ'બતી તવારીખ બે।લી બતાવે છે. શેકસ્પિયરના પડેશી વ્હેટલી 
મુટુ ખની તપસીલ મળી છે, જેમાં તે સમયની ઝૃહિણીના ધરકામતી પુરી 
વિગતે મળે છે. દિવસભર તેણું કરવાનાં કામ આ રલાંઃ 


“આસવની ઓરડીમાં ધાનતતો આથે ચઢાવીને એઈલે નામતુ' પીણુ' 
- બતાવવુ'-વકલ્ષેણાં સ'ભાળવાં અતે માખણુ અતે પનીર બતાવવાં -વાડીનાં ફેળ 
વીણીને કોઠાર ભરવે। -વનસ્પતિ શોધીને ઓસડિયાં ધસવાં -મસાલા ખાંડવા 
અતે દળવા-મરધાંબતકાંની સભાળ રાખવી અતે બગીચામાં મધમાખી 
ઉછેર્વી -મધ અતે મીણુ મેળવવુ' અને મીણુખત્તી બનાવવી -ફૅરસદે કિતખાખી 
વણાટ કરવુ“-ઝુટુ'બનાં વસ્રોની ધુલાઈ માટે તદીએ જવું (આ કામમાં ઘરતાં 
બાળકોની સહાય લેવાની ) અને નદી તટે વસો સુકાય પછી ધેર્‌ લાવવાં.” 


પતિ ન્નહેર્જીવનમાં પડયા, સાથે જ એકલે હાથે વેપાર ખેડી શકયા 
એટલે પત્તીએ એના મોભાતે અનુરૂપ અને સફળતા માટે આવશ્યક એનવુ' 
ઉષ્માભ્યું' અતિથિગૃહ તભાવ્યુ' હશે. હિમવર્ષાની ત્રદતુમાં તાપણાંની ચારે 
ખાજ ગોઠવાઈ તે એતુ' સખીમ'ડળ સુખદુઃખતી વાતો કરતુ હરો, જેમાંથી 
નાના વિલયમને પેલો -- પ્રચલિત માન્યતા, સામાજિક વહેમે। અતે લોકસાહિત્યની 
ગ્રેતસ્ૃષિનો --પરિચય મળ્યો હશે, જેનો કાવ્યમધુર વિપાક “ વાસ'તી રાત્રિતું 
એક સ્વપ્ન' (8. ] 1તંડપળ00૦ 1પીંટાઇડ 101૦2100 )4 એ નાટકના 
ભલા રોબિન ( ર૦0 €૧૦૦ત 7611039 ) અથવા “તોકાની પક 'તા 
પાત્રમાં કાંઈક આવી રીતે ન્નણ્યે। : 


“તુ* પેલો ભલે! રોબિત કે જે ગામની કુ'વારિકાઓને બીકથી ૭ળાવે 
છે, ખરું ને? અતે વલેણામાં ઉધમાત મચાવીને માખણુ માટેની ધરતારીની 
ખધીચે મહેનત વ્યર્થ કરનારો પણુ તુ' જ? આસવતા ફ્રીણુને રોકતારો પણુ 
તુ' અતે નિશા સમયે વટેમાર્ઝ્રડુને આફતમાં ઉતારી હાસ્ય વેરનારેય તુ' ? 
ખુશામતમાં તને હોબગોાખ્લિન અથવા મધુર પક કહેતારતાં કામ ઉક્રેલનાર, 
અતે ભાગ્યવિધાતા પણુ ભલા રૌબિન તુ જ.” 


£1€ 101 70૫ 1૯ 
411ત 1પ1છાઇડ (3૦ ॥0ત્રાતંલાડ ૦ 00૦ પ112૪૯17; 
ડક ॥11૪₹, ત્રર્વ ૩૦00૦૫100૦5 121000૬ 10 110 તૂળલઉા0; 
ત 0૦૦1055 104140 (13૯ ૯1111055 100૬૦-૪€ ૦000; 
1ર ૩૦10€0110€5 1171૮૦ 10 ત1111૮ £૦ 190૮૪ 110 241૧00; 
1ડદે પાછા ૪તાાલતલ'૯ાડ, 1પટ1ાઇટ ત દલા 2 


8૦ 


40103€ દદદ 1100૪૦1 વ્11 97૦૫, ક્ત 5૪૦૯ પલટ, 
7૦૫ તૈ૦ ઇલા? ૪011૮ ત્રાતં (1૦7 31 143૯ ૪૦૦ 1૫૦. 
(& ીર્વૈડણણ10૧૦૬ પપીંછી3'ડ 1ઝહા,, 11, 1) 
ગ્રેતસ્રણિની આગવી ફથાઓ મધ્યયુગના મ્રામજીવનમાં કયારેય અનજણી 
ન હતી, મોડી રાતે અતે ધઘેનભરી આંખડીએ નાનકડા વિલિયમે ભૂતમેતતી 
કેટકેટલી વાતો સાંભળી હશે ? સ્મૃતિપટ પર્‌ વેરેલાં એ ખીજ વર્ષે વીત્યે 
કાવ્યષ્રાલ બન્યાં ને આવાં લહેર્‌ાયાં : 
“તિશાના વેગીલા ભૂચરોા મેઘને વી'ધતા સરી રહ્યા છે, 
પણું અરુણોદયતના પ્રાગડ ફૂટી રહા છે : 
એના સ'ચારે ખધીચે ભૂતાવળ કજ્ધસ્તાનના ખૂણા શોધી રહી છે. 
વનવગડે ર્વડીને મરેલાં કે જળરાશિમાં ડુખેલાં એ. અભાગી પ્રેત, 
ફૂરીને કબરેસાં પોઢયાં છે, જીવજ'તુના સાથમાં, 
એમનાં પાપ એમને શરમાવે છે; ભ્રાસ્કરતો નીપજ્ચો છે 
એસને ભય-- 
આવા વાસનાજીવ ચિરકાલ તીલભ્ર રાત્રિના સાથી બન્યા છે. ” 
17૦01 પૉંદાળ'ડ ૩1 ત#ત૪૦100ડ ૦૫૬ 136 ૦1૦પતંડ [ણ11 4્રિડ, 
શત 3701તૈલાઃ 3111005 401015 11211861; 
2.1 ૫711305€ 2121270૮ ટા-૦૩૩, ઉલટ 1€1€ ત્વાણત (1૦1૦, 
4110012 10106 ૦ લૌપા'ભ $ત્રા₹તંડ, 1ત્વણ10૦ત ૩[ઝઇડ દ, 
411 11 ૦૯૦૩૬૫૪27૩ દત 10૦તૈડ 1૮૯ પ1, 
1:6૬)? ૫૦ ધલાં1 ૪૦111 [6ંડ વ્ર-૦ છુ016; 
1701 161: તૈદ્વ? 500પ1તે 1001૮ પલ 3114113૯85 ૫[૩૦10, 
41067 1101157 (3૯105013965 ૬૩11'તે 1:01 1181, 
4ર 100351 101 દ્4)7€ ૦૦0૬૦17૬ પ1 [18 £-0:₹૦૪'ત ॥1દુ). 
()4* કે, 12., 11, 11) 
ઓગણીસમી સદીના અ'ત સુધી અર્વાચીન સ'શેોધતે પ્રાપ્ત કરેલી 
સામમ્રીના અભાવે કેવળ લોકજીભે મળી આવેલી ફથાના આધારે કવિ 
વિષે કાલ્પનિક વિધાતો થયાં છે. જેમ કે શેક્સપિયર અભણુ ગામડિયાતેા 
પુત્ર હતો. દસ્તાવેજી પુરાવાથી આ ભ્રમનુ' નિરસત થયુ” છે, આવે। જ ભ્રામક 


રર 


અતે પ્રચલિત ઉલ્લેખ ૧૭મી સદીના ઓડ્ડી નામતા પ્રશ'સકે તૉંધ્યો હતો 
જ શેફ્સ્પિયર ખાટકીનો દીકરા હતો અતે “વાહરડાંતે એક ઝાટકે વધેર્યા 
પછી એને પ્રવચત કરવાની આદત હતી.”--1ઉા0 106 126 1ત1લત 
દ્વ ૮811, 1૦ 1₹૦૫1તં તં૦ 11 10 111 3137૦ શ્ર 10617૦ દ્ર 
3[2€૦૦/. વાતતુ” મૂળ એટલું જ કે એતો પિતા ઊત અતે ચામડાંતો 
વેપાર્‌ કરતો. વાતનુ” સાચુ* રહસ્ય ૧૬મી સદીના એક લેોકપવ માં સમાયું 
છે, દશેરાના રાવણુવધ જેવુ' એક પર્વ હું, જ્યારે સ્ટ્રેટ્ફ્ડુમાં તેમ જ અન્ય 
ગામોમાં, ભવાઈના એક પ્રથોગરૂપે વાંસ અને પૂ'ઠાતું' એક ગોમુખ રગમ'ચ 
પર્‌ ઉપસ્થિત થતું અને પડદા પાછળ ભાંભરવાનો અવાજ અતે કિકિયારીઓ 
વચ્ચે પ્રેક્ષકોને અપશખ્દૉની લાણુ થતી. તદા પ્રેક્ષાગારમાંથી એકાદ તરૃણુ 
લાકડાની તલવાર સાથે ધસી જ્તો તે પૂઠાંતી ગાયતે વધ કરી, હુર્ષનાદો 
વચ્ચે પોતાને સ્થાને પાછે વળતો. શૈક્સ્પિયરે હેમ્લેટ નાટકમાં રહ પોલોતિયસ 
પાસે સીઝરવધતેો ઉલ્લેખ કરાવીને હૅમ્લેટની લાજવાબ ઉક્તિ મૂજી છેઃ 
“વો હશે તે પશુ જેણું આવા જબ્બર (1) વછેરાને હણ્યો ?” -- 
શ [0ધ૯ ૪218 રજ 1110 ૦ 111 3૦ વત્તા પ્લા ૧ લ્હ 
1361૦ ? 

કિશોર વિલિયમે આવુ પરાક્રમ ક્યું" હશે ખરું, પણુ એના ખાપ 
સુધી જવાતી આવશ્યકતા જરાચે ન હતી. 


સાતમે વષે સ્ટ્રેટફર્ડની પાઠશાળામાં એને મૂકવામાં આવ્યો તે પહેલાં 
આદિત્યવારના વર્ગોમાં (5પપતંત્ર7 510001) એને એખ્સી (/10569/ 
13001% 1. ૦. &. 13. €.) અતે ધાર્મિક પ્રશ્વોત્તરી (€ત્વધ્ટર્લા1300 ) 
શીખવાં પડયાં હશે. પૃ'ઠાં ઉપર ચીતરેલા મૂળાક્ષરાને સાબરશી'ગાના પાતળા 
પડથી ઢાંકીને બનાવેલી પોથી હરન ખક (13070 13001૮) કહેવાતી.* નાનાં 
બાળકી અક્ષરા પર્‌ ટચુકડી આંગળી ફેરવીને વાંચતાં, લખતાં અતે શીખતાં 
તારે શી'ગડાના પારદશક પડતે લીધે અક્ષરોનો ઘસારાથી ઉગાર થતો ને 
પોથી વર્ષો સુધી વાપરી શકાતી. આદ્ત્યિશાળા ઉપરાંતનું શિક્ષણુ નાના 
વિલિયમતે સ્ટ્રેટફ્ડુની શેરીમાં મળ્યું હશે. ગામમાં દર સપ્તાહે ગુજરી ભરાતી. 
ગામેગામતા ખેડૂતો ખરીદી કરવા આવતા. પિતા જ્હોન બજરમાં હાટડી 
ગોઠવતા. નાના વિલિયમે ભાવિ કવિને સ્વજન હોવાથી જેમ પિતાના કામે 


“જએ 1૪૦0 0૯1000૦૪ ૦ 1/0700%, 1. 1. “10 કાંઠ 11[:0 દ 
3૦1300190૪ ઘદત્વા ॥દ્ર્વ 1051 ॥1ડ 4. 1. €,” 


રર 


આંટાફેરા કરતો હશે તેમ કવિના ચી'ષ્યા કે શેશવગ્રેર્યા ધોડા પણુ કર્યા હશે 
ને1 દર સપ્તાહે બજરમાં ઠલવાતા કુષિઉત્પાદનને એતે કેવાંયે ગ્હતુવણું તો 
આપ્યાં હશે. ગામતી શોભા જેવા નદીતટે કે બજરવી'ધતા ધોરી માર્ગે એણે 
નિહાળેલા જાતવાન અશ્ચો કે ભાતભાતના શ્વાનો વિષેનું કુતૂડફલ એને એવુ' 
તો! પજવી ગયું કે રાજ ત્રીજા રિચાર્ડથી સહેજ જદી રીતે એ પોકારી 
ઊઠંચો હશે : “/. 111૪૦10 101 ત્ર 10150.” એટલે જ એની પ્રથમ 
કુતિ “રતિ અતે ગોપયુવા ' ( ૯1૫૩ ત્ર &તંબત્ાંડ )માં એણું અશ્વદેહને 
કાવ્યમાં ઢાળ્યો, કાવ્ય અને હાસ્ય વિલિયમ શૈફસ્પિયરમાં અવિચ્ઠ્િત્ 
હોવાથી કૂતરાંપ્રેમી રાજન જેસ્સને ષ્યાનમાં રાખી મેંકબેથતે મુખે આખી 
વ'શાવલિ ઉચ્ચારી છે : 


£&5 10010ંડ; વ્રાણત ટુ₹૦) 11001॥વંડ, 
1001281૯15; 3128101615, ૦૫1૩, 
50૫15, ૪૮૯1 -૯પછુક, લ્લ 
ત૦1111-1701765, દ્41*€ ૦1૦૪ 
£11 199 1 10111€ ૦1 તંબ૦ટ્ટડ, 
(દિલ) ૦11, 111, 1) 


સ્ટ્રેટફર્ડુની પાઠશાળા ( 61001001 5૦1૩૦૦1 ) રાણી એલિઝાખેથના 
ભાઈ એડવડ છહઠ્ઠાને નામે આળખાતી હતી. આ નતામતી શાળા અનેક 
શહેરોમાં હતી. પરતુ એ સ્થાપવાનો યશ એંડવડને ન હતો. સદીઓથી 
કેથોલિક સ'પ્રદાયતી હન્નરો પાઠશાળા ગામેગામ સ્થાપવામાં આવી હતી. 
પ્રોટેસ્ટન્ટ એડવડની રાજાજ્ઞાથી હજારો શાળાઓ બ'ધ થઈ, તેમાંથી બચી 
તે એડવર્ડના નામે ચાલુ રહી, સ્ટ્રેટફ્ડેની શાળાનો વહીવટ મહાજન કરતું. 
સારા વહીવટને પરિણામે શાળાને યોગ્ય શિક્ષકો સળ્યા હતા. એમને મોટાં 
શહેરોની શાળા કરતાં પણુ વધારે વેતન સ્ટ્રેટફ્ડનું મહાજન આપી શડતું. 
વિલિયમ શેટ્સ્પિયર્તે શાળામાં 'ત્રણુ ગુરુજી મળ્યા. પહેલા વર્ષમાં વિલિયમ. 
રશ, જે પાછળથી ધર્મગુરુ બન્યા હતા. તે પછી સાયમન હન્ટ, જેમણે 
ચારેક વર્ષ પાઠશાળા સ'ભાળી. સાયમન હન્ટ ડકૅથાલિક મતના હતા અને 
શાળા છોડીને પાદરી બન્યા પછી અતેક વર્ષો કૅથાલિક હોવાને કારણે 
કારાગારમાં પુરાયા હત!. એમતો એક ભાઈ તો કેથોલિક ધર્મતે ખાતર 
શહીદ બનશો હતો. સાયમત ગુરૃજીતું શિક્ષણુ વિલિયમતે ચારેક વર્ષ મળ્યું. 
તે પછી ૧૫૪૫માં વેલ્સપ્રદેશના એક શિક્ષક તામે ટૉમસ જેન્કિન્સ 


૨૩ 


સ્ટ્રેટફર્ડમાં નિમાયા. આ ખધા ગુરુજનો ઓક્સફર્ડ વિદ્યાપીઠના સ્નાતકો હતા. 
એમતે વીસ પાઉન્ડનું વેતત મળતુ. 


પાઠશાળાનો અભ્યાસકમ કેવળ લેટિન ભાષાને આવરી લેતે।. પૂરાં 
ચાર વર્ષ લેટિનનું વાચત, લેખત અતે સુખપાઠ શીખવાતાં. લિલિ નામના 
આચાચે' રચેલું લેંટિન વ્યાકરણુ દરેક બાળ સાત વર્ષની વયથી ગોખવુ' 
પડતુ. પરિણામે અગ્રેજ બાળકોાતું સહુથી અણુગમતુ' પાત્ર કદાચતે આચાર્ય 
લિલિ બન્યા હરે. ક્વચિત્‌ લ'ડનનાો આચાર્ય કેમ્ડન જેવા કે નાટયકાર 
ક્રિસ્ટોફર માર્લોને ઓડસકેડમાં મળ્યા હતા તેવા સાહિત્યરસિક ગુરુ મળી 
રહેતા, જે લેંટિન સાહિત્યતી જ્યોત શિષ્યોમાં પ્રગટાવી શકતા. સાયમન હન્ટને 
રિષ્ય વિલિયમ શેફસ્પિયર યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવ્યા વિતા “ખપન્નેગુ' 
લૅટિન' (111૬૯ 1.8ઘં1) એવુ તો શીખ્યો કે લેટિન કવિ ઓવિડની 
હુડફૂટે એ આવી ગયો. લેટિન કાવ્યવાચત અને પ્લેટ્સ અને રેરેન્સતાં 
નાટકોની ભજવણી પાઠશાળાના અભ્યાસક્રમનો એક ભ્રાગ હતાં, શખ્દરૂપાવલિ, 
ધાતુરૂપાવલિ અને ક'ઠસ્થ કાવ્યોની તાલીમ સામાન્ય રીતે શિષ્યોતે વ્યવહારમાં 
કશાચે ઉપચે।ગનાં ન નીવડે. પરતુ યાદદાસ્તતી આ કેળવણી શેક્સ્પિયરને 
નટ ખતવામાં લાભદાયી નીવડી હશે. 


શાળા પ્રભાતે સાતને ડ“કે ખૂલતી અને સાંજે પાંચે બ'ધ થતી, 
ખપોરે ખે કલાક વિશ્રામ. મોં ધોયું ન ધેોયું, વાળ હોળ્યા ન હોળ્યા ને 
જેસ્તાન ખભે ભેરવી નિશાળે જતા એ શિશુતુ' હાર્દ કવિ શેક્સ્પિયરે 
'આપતે ગમ્યું એટલે' (645 ૪૦૫ 117 1) નાટકમાં માનવતી સાત 
અવસ્થા (5૦૪૯૦1 &છુલ્ડ ઝી 1) નામના પ્રસિદ્ધ ખ'ડમાં “કચવાતે 
મને શાળા પ્રતિ ડગ ભરતો વિદ્યાથી” એવા શખ્દોમાં કરી છે.* એવા 
અનેક વિદ્યાથીઓમાં એક વિલિયમ હશે તે ? હેતલી સ્ટ્રોટ પછી ચેપલલેનને 
ખાંચે ન્યૂ પ્લેસ નામતી હવેલી આવતી. એના ઉદ્યાનમાં અનેક સૂય મુખી 
ખીલીને પ્રભાતે બાળકોને લોભાવતાં. આર્ડનતુ' ઉપવન યુવાન શિકારીને 
પ્રભાતે સાદ દેતુ. અશ્વારૂઢ યુવાનો ખભે બાજપ'ખીને ખેસાડી, શિકારી 
ફૂતરાના સાયમાં આડ નતી કેડી પકડતા. આવી રીતે રોજ દીઠેલી “ન્યૂ પ્લેસ ' 
હવેલી એક દી' એની થશે એમ નાના વિલિયમને ત્યારે તો કાણુ કહે ? 


ક 11013 108૯0 1પ 31૦૦1૦૪ પદ પાડ ડદ્દાલારણ 
શત 5॥141 0૪ 10070108 ૦૦, ૦:૦૦]ઝંળઇ 11[:€ 50૮11 
ઈપળપ1પછા? ૫૦ 3૦11001. (45 ૪૦૫ 110 11, 11 1) 


ટ્ષ 


ગુરુ : ખોટુ, પથ્થર એટલે વેદૂર્ય. સ'ધરજે બરોબર તારી ખુદ્ધિમાં. 

વિલિયમ : વૈદૂર્ય.” 

લાડ : ત્ર 15 105, પતા ? 

1/11 : 4 50006. 

£ત્135 : #1તં 1710૮1 135 ત્ર 51010૦, 111 ? 

પ1 : & લંગંઝંટ. 

15905 : ૫૦0, 11 15 1૮315; 1 12૫457 00, £૯016101261' 

118 70૫1 દરા. 

પ/11દ્ાળ : 1.015. 

પહેલવારકાં આવાં ટીખળ વયમાં આવ્યા પછી નથી શિખાતાં. 
કિશોર વિલિયમ વગ'તી ચાર દીવાલોસાં સમાયો હેય એવાં ચિહ્ન મળતાં 
નથી, શહેરની શેરીઓ, ગામડાની કેડીએ અતે આડનતું ઉપવન એનાં ગુરુ 
અતે મિત્ર બન્યાં હેય, નિસર્ગ એતી મહાશાળા રહી હોય અતે કવિ ત્યાંતો 
સ્તાતક હોય એવા સ'સ્કાર એની કૃતિઓમાં દીપે છે. “આપને ગમ્યું એટલે 'નો 
મોટા ઠાકોર આડનનતા ઉપવનમાં બોલવાતે! હતે : “નિઝરો આપણી કિતાખો 
હરે અતે પથ્થરોમાં આપણાં પ્રવચતો ” (1નૅત્તતંડ ₹૦0ટુણ૦ડ 11 £1૦૦૩, 
૪૦૦5 10 1૫1111૪ુ 11૦0૦1૮5, 50110015 110 50165). પરતુ 
નાના વિલિયમતે એ સત્ય પહેલાં લાધ્યું' હશે તે ? નિસર્ગતી એ કિતાબો 
શોધતાં અને પથ્થરનાં એ પ્રવચતો કાતે ધરતાં બાપુજી કાન પકડે તોયે 
શુ' અતે જેન્કન્સજી સોટી સ'ભારે તોચે શું ? 

એતાં કાવ્યો અને પ્રથમ નાટકોનો આસ્વાદ ચાડી કરે છે કે વિલિયમે 
નિશાળ પાડી છે, ભમરડા ફ્રેરવ્યા છે, તદીમાં સ્નાન કર્યા' છે, માછીસારની 
જાળ ખે'ચી છે, ઊડતાં પ'ખીતે આંબતા બાજ નીરખ્યા છે. દીઠું તેટલું 
બધુ' જ એણે સ્મરણુમ'જષામાં ભયુ છે, કલ્પનાના રૅશમદોરે ગૂંથીને. 

૧૬મી સદીતું સ્ટ્રેટફર્ડ ગુજરીના દિવસે!સાં, મે ડે, ઇસ્ટર અને 
નાતાલમાં ધમધમાટ ગાજ્તું. પરગામથી ધેોડેસવારા આવતા ને દેવળની 
પછીતે ઘેડાબનર ર્થાતુ, આર્ડેનનુ* ઇમારતી લાકડુ' ગાડાં ભરાઈને 
વૂડસ્ટ્રોટમાં ખડકાતુ. શીપ શેરી ગાડરાં-મકરાંથી હલકાતી. 

૧૫૭૫તા જલાઈમાં શેફ્સ્પિયરની વય અગિયારતી હતી ત્યારે સ્ટ્રેટફડથી 
દશ ગાઉના અ'તરે કેનિલવર્થના કિલ્લામાં રાણી એલિઝાબેથ એમના માતીતા 


ટક 


શકય છે 'કે લેટિન વ્યાકરણુની વેઠ ઉતાર્યા પછી સેનેકા અતે પ્લોટ્સતાં 
તાટ કોના સ'સ્કાર્‌ નાના વિલિયમતે સ્પર્શી: જય. પાઠશાળામાં એ નાટકો 
નીતિખાધ માટે શીખવાતાં. પણુ વિલિયમે તો એમાંથી ધમ'ડી પ'ડિત, આખા- 
ખોલો ચાકર, શેખીખોર યોહ્દો અતે ફૂલસુશી તથા આપમતલબી ન્યાયાધીશ 
--આવાં પાત્રો સ્મરણુસ'ચિત કર્યાને પુરાવે। એનાં પ્રથમ નાટકોમાં પડયો છે. 


ધર્મલાભ એતે રવિવારે મળતો હશે. નગરશેઠતેો પરિવાર દેવળમાં 
ગયઆગલી હરોળમાં ખેસતો. પાદરીનાં ધમ સ'કીત નોને સખ્ય સર તે યુગમાં 
આ હતો : “આત્ઞાના ઉલ્લ'ધત અને દ્રોહથી તીપજતાં પાપ,” કવિની 
સતોભૂમાં એ વિચાર સ્થાયી બન્યો. પૂરાં સે! વર્ષ ઇંગ્લ'ડમાં અરાજકતા 
વ્યાપી હતી. ગુલાખોતા યુદ્ધને નામે આળખાતાં એ સે। વર્ષ અ'ગ્રેજ પ્રજનતી 
ખાતાખરાખીતી શતાખ્દી હતાં. તે પછી સાંપ્રદાયિક આવેશનાં વર્ષો. આવ્યાં. 
એટલે જ એલિઝાખેથના ર્‌ાજ્યકાળનાં પ્રથમ વર્ષોની શાંતિ લોકહેદયને રૃચિ 
હતી, એટલે જ રવિવારનાં લાંખાં ધર્મપ્રવચનેમાં અશાંતિના સૂળ જેવા 
રાજ્દ્રોહતે વારવાર અભિશાપ મળતા. વર્ષો પછી રેફ્સ્પિયરે લખેલા 
એતિહાસિક નાટકોના ખીજમ'ત્રા આ પ્રવચતે। હતાં. 


કવિ શેક[સ્પયર્‌ પારણે પરખાચેો! હોત તો એની નિરૃપદ્રવી સુખમુદ્રાથી 
શાળા કે દેવળના ગુરુએ ભોળવાત નહિ. રૉખિત ગુડ ફેલેનાં લક્ષણે 
એનામાં વરતાયાં હોત. પાદરીએ અતે શિક્ષકોએ ઉદાસ બનાવેલા કલાકનો 
ખદલોા એણે નાટકામાં ભદ્ભદ્દોની પ'ગત ખેસાડીને લીધો છે. શાળામાં એતુ' 
છેલ્લુ" વર્ષ હતું ત્યારે ટોમસ જેન્કન્સ નામના નવા શિક્ષક આવ્યા, એમતું 
વતન વેલ્સ અને ઉચ્ચારણે! પ્રાદેશિક. બાળકો જેવા સરવા કાત અન્યને 
હોય' નહી". એટલે ગુરુજીના ચાળા પાડયા વિના શેના રહે ! “વિન્ડસર્ની 
મનસ્વી નારીઓ? (316 ॥ે1€19 ૫0૪૯5 રઝ પપરતડ૦₹) તાસતા 


તાય્કમાં હાસ્યાસ્પદ શિક્ષક પવાન્સ તરીકે શેક્સ્પિયરે જેન્કિન્સ ગુરુને હેડસાં 
પૂર્યા હોય એવું લાગે છે. ખૂખી એ છે કે રિષ્યનું નામ એણે વિલિયમ 
રાખ્યું છે. લેટિન શખ્દોતો વગ લેવાય છે અતે સ'વાદ આ પ્રમાણે છે : 
“ગુરુ : વિલિયમ, વેદૂર્ય એટલે રુ' ? 
વિલિયમ : પથ્થર્‌, ગુરુજી. 
ગુરુ : અને પથ્થર એટલે શું વિલિયમ ? 
વિલિયમ : કાંકરે, 


ગુરુ : ખોટું, પથ્થર એટલે વૈટૂર્ય. સ'ઘરજે બરોબર તારી ખુહિમાં, 

વિલિયમ ૬ વૈદૂર્ય.” 

3પતાડ : પેલા 15 115, 1/11 તા ? 

૫111તદ્વળ : & 5૬016. 

જળ્તા1ડ : #લ ૪1 13 તૃ 51010, ખેતા ? 

પ111દાળ : 4. 1૯13010. 

૪૩ : 1૦, 11 15 141ઝંડ; 1 29 00૫, £€100૯10010€1' 

11 7001 101113. 

પ011ત્રાણણ $ 1.313. 

પહેલવારકાં આવાં ટીખળ વયમાં આવ્યા પછી નથી શિખાતાં. 
કિશોર વિલિયમ વગની ચાર દીવાલોમાં સમાયો! હોય એવાં ચિહ્ન મળતાં 
નથી, શહેરની શેરીએ, ગામડાની કેડીઓ અને આડેનતું ઉપવન એનાં ગુરુ 
અતે મિત્ર બન્યાં હોય, નિસર્ગ એની મહાશાળા રહી હોય અતે કવિ ત્યાંતો 
સ્નાતક હોય એવા સ'સ્કાર એની કૃતિઓમાં દીપે છે. “આપને ગમ્યું એટલે 'તો 
મોટો ઠાકોર આડનના ઉપવનમાં ખોલવાનો હતો : “નિર્ઝરો આપણી કિતાબો 
હશે અતે પથ્થરોમાં આપણાં પ્રવચનો ” (1ળતેંડ ૫૦1૧ટુપ૯ડ 1પ £1:€૯૩, 
00૦૩ 10 1૫11011૪ 101૦૦1૮5, 5૦11100013 1પ 301003). પરતુ 
નાના વિલિયમતે એ સત્ય પહેલાં લાધ્યું' હશે ને ? નિસર્ગની એ કિતાબો 


શોધતાં અને પથ્થરોનાં એ પ્રવચનો કાને ધરતાં બાપુજી કાન પકડૅ તોચે 
શુ' અતે જેન્કિન્સજ% સોટી સ'ભારે તોચે શું ? ' 


એનાં કાવ્યો અને પ્રથમ નાટકોતો આશ્વાદ ચાડી કરે છે કે વિલિયમે 
નિશાળ પાડી છે, ભમરડા ફેરવ્યા છે, નદીમાં સ્નાન કર્યાં' છે, માછીસારની 
જાળ ખે'ચી છે, ઊડતાં પ*ખીતે આંખતા બાજ નીરખ્યા છે. દીડુ” તેટલું 
બધુ' જ એણે સ્મરણુમ'જષામાં ભયું' છે, કલ્પનાના રેશમદોરે ગૂ'થીતે. 

૧૬મી સદીનું સ્ટ્રેટફ્ડે ગુજરીના દિવસોમાં, મે ડે, ઇસ્ટર્‌ અને 
નાતાલમાં ધમધમાટ ગાજતું. પરગામથી ઘોડેસવારી આવતા ને દેવળની 
પછીતે ઘોડાબજાર રચાતું. આડનતુ* ઇમારતી લાકડુ' ગાડાં ભરાઈને 
વૂડસ્ટ્રીટમાં ખડકાતુ'. શીપ શેરી ગાડરાં-અકરાંથી છલકાતી. 

૧૫૭૫ના જ્લાપ્માં શેકુસ્પિયરની વય અગિયારની હતી ત્યારે સ્ટ્રેટ્સ્ડથી 
દશ ગાઉના અતર કેનિલવથના કિલ્લામાં રાણી એલિઝાબેથ એમના માનીતા 


ર્ર 


ઉમર્‌ાવ લિસ્ટરનાં અતિથિ ખન્યાં. ઇંગ્લ'ડે કદી નહોતો રચ્યો તેવે! મહોત્સવ 
પૂરા ત્રણુ લ્વિસ 'ેનિલવર્થેઃ ઊજવ્યો. રાજવી રગરાગના એ કાર્યકમમાં 
સરોવરમાં નૌફાદ'ઠ્રો ખેલાયાં ને પરીલેકતુ' સર્જન થયું, ઉમરાવ લિસ્ટરની 
આશ્રિત નટમ'ડળીએ (1.€1€€51€1”ડ 4૯10) ત્યારે નાટકો ભજન્ાં. મોટો 
થતાં શેક્સપિયર આ મ'ડળીમાં ન્નેડાચે।,. પણુ ૧૧મે વર્ષે કેનિલવર્યના આ 
રાજ્યોત્સવમાં સુગ્ધ પ્રેક્ષક એ બન્યો હશે કે અહોભાવથી આ મહોત્સવના 
વાવડ એણે મેળવ્યા હશે | 


આ નહી' તો ખીજ' નાટકો ધરઆંગણું એને જેવા મળ્યાં હતાં. 
પિતા જ્હોન નગરપતિ હતા તે વર્ષમાં પહેલવહેલી વાર સ્ટ્રેટફ્ડ માં નટમ'ડળી 
આવી. તે સમયના ધારા સુજબ મેયર્‌ સમક્ષ નાટક ભજવી એમણે પરવાનો 
મેળવ્યો. લાર બાદ ગામતે નાટક બતાવ્યાં. મેયરના ખે પુત્ર વિલિયમ અને 
ગિલ્બર્ટે લ'ડતનાં નાટકો ધર્આંગણેુ જ્નેયાં. પછી એ સ'વાદો બાલોચિત 
લાધવ સાથે ગો'ખવામાં અને એકાંતમાં ૭ાનાછૂપા ભજવવામાં દિવસો ઝડપથી 
વીત્યાનો અતુભવ મેળવ્યો હરે. ધરમાં, શેરીમાં કે શાળામાં આવુ' એકાંત 
ન મળે તો વગડે ટૂકડા હતો ન્યાં થેકડા મારીને અને બરાડા પાડીને 
નાટકોની યાદ તાજી રખાય. 


ઔડસકફડ અતે લ'ડનનો રાજમાર્ગ ગામતે વી'ધીને જતો હોવાથી 
૧૫૭૫ પછી દર્‌ વર્ષે એકબે નટમ'ડળીએ વસ'તત્રડતુમાં સ્ટ્રેટફ્ડેમાં ડેરાત'બુ. 
નાખ્યાના ઉલ્લેખ દફતરે મોજ્દ છે. ૧૫૭રના એક ધારા અતુસાર નટ, 
નત ક કે ગાયક કાઈ ઉમરાવના આશ્રય વિનાનો દેખાય તો ભટકેલ ગણીને 
જેલમાં પૂરવામાં આવતો. એટલે નટમ્‌'ડળીએ ઉમરાવ વુસ્ટર કે ઉમરાવ વે।રિક 
કે ઉમરાવ લિસ્ટરના રસાલામાં સ્થાન પામી આશ્રયદાતાનું પ્રમાણુપત્ર મેળવી. 
સલામત ખતતી. શહેરોમાં રજઆત કરતાં પહેલાં મેયરતો પરવાનો મેળવવે। 
રહેતો, અને લ'ડનમાં લોડ ચૅમ્બર્લેઈનેના દસ્તખત મળે તો ભજવણી થતી. 

બાર વષના કિશેર્‌ વિલિયમે ઉત્ક'ઠ બનીને જે જયા અને વિવશ બનીને 
જે સલા કે પ્રમત્ત બનીને અનુભવ્યા, બચપણુના તે સહુ ખેલ એક દ્વિસ 
કલ્પનાના અચીવર્ષેણું કાવ્ય ખની રેલાયા. 

૧૫૭૬ સુધી કવિતા પિતા જ્હોનના દિવસે ઊજળા દીસે છે. ૧૫૫૫માં. 
સ્નિટરક્હ્ડ ગામના રિચાડ શેફ્સ્પિયરતો આ યુવાન ખેટો ખેતીની કાળી. . 
મજરીને બદલે વેપારમાં નસીબ અજમાવવા કસ્ખા સ્ટ્રેટ ભેગા થાય છે. 
૧૫૫૭માં એતુ' ભાગ્ય ઊધડે છે, કુલીન યુવતી મેરી આર્ડન એતે સ્વીકાર 


ર૭ 


કરે છે, એ લસ દ્વારા મળેલાં મિલકત અતે મોભો જ્હોનના ઉત્કર્ષતે બળ 
આપે છે. ૧૫૫૭થી ૧૫૭૫ સુધી જ્હોન શેક્સપિયર સ્ટ્રેટફર્ડુના સામાજિક 
જવતમાં ક્રમશ: બધાં જ અગત્યનાં સ્થાન મેળવી લે છે. ત્યાં સુધીમાં એતે 
૭ સ'તાનો પ્રાપ્ત થાય છે, જેમાંની ખે દીકરી નાની વચે અવસાન પામે 
છે. તે પછીના ખે પુત્ર વિલિયમ અને ગિલ્બર્ટ અને ખે પુત્રી એન અને 
જેનને ૧૫૭૬ સુધી નિરભ્ર સુખી ખબચપણુ મળે છે. એતુ' છેલ્લુ' સ'તાન 
પુત્ર એડમન્ડ, ૧૫૮૦માં જન્મે છે. આ વર્ષોમાં પત્નીની ન્નગીર, વિલ્મકે[ટમાં 
મળેલાં ધર અને જમીત ઉપરાંત સ્ટ્રેટર્ફ્ડમાં વેપાર ખેડીને જ્હોન ખે મકાન, 
એક વખાર અતે એક વાડીનો માલિક બન્યો છે, ભૂમિહીત કુટુ'બમાં અવ- 
તરેલા જ્હોતની જમીતલાલસા અત્ય'ત પ્રબળ હશે. અદાલતના દફતરે અનેક 
વાર જમીનોના સોદામાં એનું નામ સચવાયુ' છે. જે યુગમાં ગરીબનતવ'ગર 
વચ્ચેતો ભેદ “ગામમાં ધર્‌ અને સીમમાં ખેતરના ગોલાલેખાથી પર્ખાતો 
તે યુગમાં વ્યવહારમાં સફેળો બનવા મથતાર જ્હોન, રખે ને જાગીર છોડીને 
આવેલી ગૃહુલદ્મીને આછું આવે એમ સમજીતે, સ્વપ્રયત્ને જાગીર રચવા 
મથે એમાં તો એનુ' પૌર્ષ અતે દાંપત્ય ઉભય વિલસે. માનો ખેટા કવિ 
વિલિયમ શેક્સપિયર પણુ એ જ દિશામાં પ્રયાણુ કરે એવું પણુ આ કુટુંબને 
અભિપ્રેત ખરુ. સ્ટ્રેટફ્ડ્ના નગરપતિ બની ચૂકેલા જ્હોન શેકસ્પિયરે ૧૫૭૬માં 
ખાનદાની સનદ (1)૯ટુત્લ્ટ બ ૦૯૪૬1૯1010) મેળવવા રાજ્યને અરજ 
ગુજરી. મિલકત તો! આવતી કાલે નચે હોય, પર'તુ રાજ્યમાન્ય થવાય તો 
વાર્સાગત સ્થાનભદ્ર સમાજમાં ટકે એ હેતુથી રાજ્યના ઇતિહાસ વિભાગ- 
(11011ત'ડ €081૦૯)માં આવી અરજી સ્વીકારાતી. અરજીનો સ્વીકાર થયે 
આજ્ઞાપત્રિકા દ્દારા વ'શાવલિ બહાર પાડીને અતે કોટુ'બિક મુદ્રાલેખ નિર્ણીત 
કરીને અરજદારને હક્કપત્ર બક્ષવામાં આવતુ". જ્હોન શેક્સપિયર આવી 
અરજી કરે એ સમજી શકાય તેમ હતું. એનાં સ'તાનો સમાજમાં પ્રતિછિત 
સ્થાન પામે એટલી મિલકત એણે મેળવી હતી. પરતુ ખેતમજ્રતા દીકરા 
તરીકે જે ફાંઈ અપમાન એણેું વેઠયાં હશે અને નીચા કુળના ગણાઈ ને 
જે કાંઈ અન્યાય એણુ સલ્યા હશે તે ધ્યાનમાં લેતાં, તેમ જ જાગીરદાર 
મોસાળમાં પોતાનાં સ'તાતો સરસાઈ ભોગવે એવી સહજ અપેક્ષાથી આવી 
અરજ કરી હશે. એલિઝાબેથના જમાનામાં નગરપતિનુ* પદ ન્નહેર આધ્ધે 
ગણાતું. એ પદ શોભાવી ચૂકેલો જ્હોન ખાતદાનીના શર્પાવને હક્કદાર હતે. 
એટલે ૧૫૭૬માં રાણીના દૂતવાસમાં એણુ મોકલેલી અરજી વાજબી હતી. 


૧૮ 


પરતુ તે પછી જહૉન રેફ્સ્પિયરતું વર્તન _ કાયડારૂપ છે. જહોત 
પોતાની અરજી પાછી ખે'ચે છે. આમ શા માટે કર્યું" હશે તેતે કોઈ ઉત્તર 
જડતો નથી. ૧૫૭૭થી જ્હોન શેક્સ્પિયરતી આર્થિક હાલત કથળે છે.. તે 
વષથી જહોન શેક્સપિયર નગરપાલિકાતી બેઠકોમાં ગેરઠાજર રહે છે. વીસ 
વર્ષ ગામના જહેર જીવનમાં કદીયે અનિયમિત ન જણાચેલો જ્હોન ઓચિંતો 
બેદિલ ખતે છે. એથીય વધુ આશ્ચર્યજનક તો એ વાત છે કે નગરપાલિકામાં 
ચાર્‌ ખેઠડસાં ગેરહાજર સભ્યને ફારૅગ કરવાનો નિયમ હોવા છતાં સતત 
અનુપસ્થિત રહેનાર જહોન શેક્સ્પિયરતું સભ્યપદ ૧૫૮૭ પર્ય'ત એટલે પૂરાં 
દશ વર્ષ ચાલુ રહે છે અને પ્રત્યેક બેઠકની નોંધમાં એની અતુપસ્થિતિનો 
ઉલ્લેખ સચવાય છે. ૧૫૮૭માં એને સ્થાને બીજા સભ્યને નીમતાં લખાયું 
છે ; “શ્રીમાન શેક્સપિયર હાજર નથી રહેતા એ કારણે...” (1૦1 પાત્રા 
ઊ 11. 51%3]2€1€ તૈ૦(1€ 10% ૦૦10૯ ૬૦ 111€ ઊત્વ11€5, 101 
ઊત્ર(1) 1101 તૈ૦1€ રબ 1010૪૦ 130036. ) 


આમ ફવેતી વય તેર વર્ષની થતાં કોટુ'બિક પરિસ્થિતિ એકાએક 
વિપરીત ખને છે. ૧૫૭૮માં એની માતાના વારસાની સ્તિટરફિલ્ડે ગામની 
જમીન પ'દરસે। રૂપિયે વેચવામાં આવે છે. વિલ્મકાટ ગામતું ધર્‌ અને જમીત 
કવિતા માસા અડમન્ડ લેમ્બર્ટ ગીરવી લે છે, પ'દર્‌ હુજ્નર્‌ રૂપપિચે. કાકા 
હેત્રીના આથિક કજિયામાં પણુ કવિના પિતા સ'ડેવાય છે. એમાં એને ૫*દ૨ 
હેજાર્ની રકમ ચૂકવવી પડૅ છે, અત્યાર સુધી કેવળ પોતાના લેણાની 
વસુલાત માટે અદાલતના ઉબરે જનાર જ્હોન શેક્સ્પિયર્તે ૧૫૭૭ પછીઃ 
દેવાં ભરવા અદાલતમાં જવુ' પડે છે. સ્ટ્રેટફ્ડનો એક વારતો નગરપતિ હવે 
ધર્મલાભ માટે રવિવારની પ્રાર્થનામાં નજરે પડતો નથી. ૧૫૯૨માં તો વર્ષો 
સુધી ગિરિજાધર્‌ ટાળ્યા બદલ એને નામે મોટો ૬'ડ ચૂકવાચો છે. 


સ્ટ્રેટ્ફ્ડેના આ શાણી! વેપારી આમ અગ સ'કારીતે ખૂણે કેમ ભરાયો * 
એએ વિષે વિવિધ અનુમાનો થયાં છે. ૧૫૭૬ પછી એના વેપારમાં ખોટ આવી 
હોય એવા કેઈ પુરાવા નથી. ઊન અને ચામડાંતો એનો વેપાર. તેમાંય ચામડાં 
કપાવી સફેદ હાથમે।જ્' (૫71108૪ ) બનાવી વેચવાનો એતો ૪જરેો. 
એતુ' બજાર એકાએક. સુસ્ત બન્યાનુ' કશે નોંધાયું નથી. એટલે શેક્સપિયર * 

કુટુબતે નડેલો આર્થિક વ'ટોળ આસમાની નથી, કદાચ સુલતાની હોય. 


 ર્્‌ણી એલિઝાખેથને પ્રોટેસ્ટન્ટ સ'પ્રદાયતી અધિષ્ઠાત્રી જાહેર કરી એટલે 
૧૫૭૦માં કૅથાલિક સ'પ્રદાયના વડા ધર્મગુરુએ એતે ધર્મ્રઇ' ધોપિત કરી. 


શહ 


એતો વળતો પડધો એ પડયો કે રાણીએ સાંપ્રદાયિક નિયમન કડક 
ખતાવ્યું. ૧૫૭૫ પછીનાં વર્ષોમાં દરેક પરગણુ।માં ઓછાવત્તા અ'શે દખાણુ 
લાવીને પ્રત્યેક કુટુ'બે પ્રોટેસ્ટન્ટ વધેમાં હાજર રહે તેવુ' યેન્નયું. કેથોલિક 
સ'પ્રદાયની વિધિ (4 55) જાહેરમાં યોજવી મુશ્કેલ બતી. પ્રોટેસ્ટન્ટ 
સ'પ્રદાયમાં પણુ ઉત્રમતવાદી (121૫05 ) આથી નોશાજ થયા. કેથોલિક 
સહાતુભૂતિવાળાં કુટુ'બે। પ્રાર્થનામાં આવતાં બ'ધ થયાં અને ખાનગીમાં કૅથોલિક 
વિધિ અનુસર્યા. ૧૫૭૭માં વોર્‌િક પરગણામાં --સ્ટ્રેટર્ડુ આ પરગણામાં 
હેતુ'--પ્રોટેસ્ટન્ટ બિશપ ન્ડિટગિફ્ટે કૅથોલિક મુટુખા સાથે સખત હાથે કામ 
લીધુ'. રવિવારે પ્રોટેસ્ટન્ટ પ્રાર્થનામાં અનિવાર્ય હાજરી આપવાનો નિયમ 
અમલી બન્ચે1. ગેરહાજર રહેનાર જુટુ'બની મિલ્ક્ત પ્રમાણું દ'ડ ભરવાનુ' 
નક્કી થયું, શેફસ્પિયરે ૧૫૯રમાં ભરેલા ચાળીસ પાઉન્ડે (આશરે પદર 
હુજાર્‌ રૂપિયા) આવા અપરાધ સાટે હશે. આવા આર્થિક મારથી બચવા 
કદાચનતે જ્હોન શેક્સ્પિયરે મિલકત એઇછી કરવાનો યત્ન કર્યો, એણું મિલકતને 
સગાંમાં જ વેચી દીધી એ હછીકત પ્યાન ખે'ગશ્રે છે. રવિવારે દેવળમાં જવાનુ” 
એણુ ટાળ્યુ' એ પણુ સૂચક છે. એવી જ રીતે સ્ટ્રેય્ક્ડનો વેપાર ઓછેો 
કરીને આડેનનતા ઉપવનમાં લપાયેલાં ગામો સાથેતો વેપાર એણું વધારી 
મૂક્યો હોય, અને નગરશેઠ જ્હોનમાંથી ફરી પાછે! ગાસેગામ ફરતો જ્હોન 
ફરેરિયા બન્યો હોય એ સ'ભાવિત છે. ઇમારતી લાકડાં અને જ'ગલતી અન્ય 
પેદાશ તેમ જ ધાન્યતો વેપાર એણે કર્યાના ઉલ્લેખ મળી આવે છે. 


પાધરું' કિસ્મત હોત તો અન્ય કિશોરના જેવું જ, સોળ વષ સુધી 
માષ્યમિક શિક્ષણુ કવિને મળ્યું હોત. પરતુ સત્તરમી સદીતી નિકોલસ 
રોએ મેળવેલી કર્ણાપકણું વાયકા પ્રમાણું પિતા જ્હોને કવિતે તેરમે વરસે 
નિશાળેથી ઉઠાડી કામકાજમાં લગાડયો. સરવાળે કવિને અને જગતને લાશ્ષ જ 
થયો. મે.ટો થયે કૃવિ “મધુરાં હોય છે વિષદ્રનાં પરણામ” (“3૪૪૦૦૬ 
816 11૯ પ૩૯ડ જ દ્રતં?૯ડ17 “-- 8૩ ૪૦૫ 1.160 1, 11, 1.) એ 
સૂત્ર અનેક વાર્‌ નાટચક્ષમ કરે છે તેમાં સ્વાતુભવનો પાશ આ વર્ષોએ 
અર્પ્યો, નિવિઘ્ન શિક્ષણુ પામ્યો હેત, સમફાલીન અન્ય નાટયકારોને મળ્યું 
હતું તેવુ' વિધયાપીઠતુ* શિક્ષણુ પ્રાપ્ત કયું” હોત તો કિશોર શેક્સપિયર કદાચ 
ખહશ્રત વિદ્દાન કે પ'ડિત કવિ (5૦1001ત1* 12૦૦1) બનત, અધૂરા શિક્ષણે 
માત્ર વ્યાપારમાં જીવ પરોવ્યો હોત તો પિતાની કારકિર્દીની વષ્રાદાર પ્રતિકૃતિ 
જેવુ' આથિક સામ્‌લ્ય એણે પ્રાપ્ત કર્યું" હોત. પિતા જ્હોનના તો એવા અભિલાષ 


૩૦ 


પણુ હરો કે જેવી રીતે એમના વ્યાપારી મિત્ર એડ્યિત ડિવની( &તાવંત્ાણ 
6૫11૯7)ને પગલે પગલે પોતે ગામમાં નાનાવિધ ઓધ્ધા મેળવી શકયો 
હુતો તેવી જ રીતે એમના પુત્ર શિયાર્ડને પગલે પગલે પોતાને પુત્ર વિલિયમ 
વ્યાપારમાં સફેળ બતે અને ગામને નગરપતિ થાય, એડ્રિયન ક્વિતી નગરપાતિ 
થયા હતા અને તે પછી એમતે પુત્ર રિચાર્ડ પણુ એ જ સ્થાન મેળવી શક્યો 
હતો. શેફસ્પિયર-પરિવાર્‌ અતે કિવનીન-કુટુબ વચ્ચે ધરોખમો હતો અતે સ્પર્ધા 
પણુ. કવિતા પિતાને પુત્ર ધાર્યા પ્રમાણેનો ન નીવડ્યો એ વાતનો અસતોષ 
અવ્યક્ત નથી રલ. ઘરના વેપારતે અને કુળના માભાને તિલાંજલિ સમપી 
રખડુ નટ અને નફેક્ટ લહિયા બનેલા પુત્રે ગામતી શોભા જેવી હવેલી 
“ન્યૂ પ્લેસ' ખરીદી તોચે પિતા હેતલી સ્ટ્રીટના જૂતા મકાનને વળગી રલ્રા 
હેતા અને મૃત્યુ સુધી ત્યાં જ રહ્યા હતા. 


૧૫૭૬થી ૧૫૮૨ સુધીનાં વર્ષો કવિ શેફસ્પિયરનાં અગત્યનાં વર્ષો છે, 
એતી કિશેારાવસ્થાનાં વર્ષો છે. એ વર્ષોમાં એણે શુ' કર્યું”, કયાં સ્વપ્તે 
સેવ્યાં, કયાં રલો, શુ' જેયું, અતુભવ્યું---એના સગડ ભાગ્યે જ મળે છે. 
પછીનાં વર્ષોનાં એનાં કવન અતે સર્જનતે આધારે કરેલી અટકળો દિશા- 
શૂન્ય પયટને રચી શકે. નવોન્મેષશાલી એતી પ્રતિભાને અવગણીને સ્વાતુ- 
ભવરસિક કવિ લેખે એને મૂલવવાનો યત્ન પરીલે।કમાં ભૂલા પડેલા ગ્રામજનો! . 
(& 1લંડપળ ૯ પીટર) જેટલાં હાસ્યાસ્પદ બની રહે. સાથે જ 
એ હુછીકત પણુ અવગણવા જેવી નથી કે એના સજનમાં પડૅલુ' વાસ્તવ 
સ્થળકાળથી અ'કિત છે. એવી કલાસૂઝ કયારેય વિકસી હોય, પરતુ 
અવલોક્નસભર એની સ્ષ્ાતે અને માનવ અતે પદાર્થોતુ' એતુ' તાલાવેલી 
સમેત નિરીક્ષણુ કિશેર-વર્ષોમાં મોજદ હશે. એનાં સજતોનુ' સુખ્ય લક્ષણુ 


* :. એનાં કલ્પનોમાં--એકાદ શખ્દથી વિચાર, મિજ્નજ 'કે વાતાવરણુને જીવ'ત 


ટ ; અભિષ્ક્તિ અપનારી એની પ્રતિભામાં -- સમાયું છે. 


૧૯૩૩માં શેક્સ્પિયરનાં ભાવપ્રતીક' (510ત1:€5]20ત1:€ત11 1110૮૪0137) 
એ અભ્યાસગ્રન્થમાં ડો. કેરોલીન સ્પર્જન નાસનાં વિદુષીએ આવે! મનોહારી 
શ્રયતન કર્યો છે, કેવિનુ' હૈટ્ગત, પ્રાયશઃ એનાં ભાવપ્રતીકોમાં હતું થાય છે 
એ સત્યને વળગીને મણું કવિનાં કાવ્યોનાં અને નાટકામાંનાં ભાવપ્રતીકોની 
મોજણી કરીને મેળવેલી તારવણી આવી છે : 


“શૈફસ્પિયરનાં ભાવપ્રતીક્રોમાં સુખ્યત્વે પ્રાકૃતિક દશ્યો અને મા 
અવલોકનો છે, અસ'ખ્ય પુષ્પો, પ'ખીઓ અતે પ્રાણીઓ, પ્રકાશ અતે 


૩% 


હુવામાનતાં જજવાં રૂપ અને ત્રામજવતતી સોલ્લાસ પ્ર્ણજ્તઓ સરળતાથી એની 
લેખિતીએ રેલાવ્યાં છે. એની પ્રાથમિક કુતિઓમાં અતે અ'તિમ નાટકો -- 
“તાલ'તી રાત્રિનું” સ્વપ્ત' (/. ] 1તંડપ1003૯₹ ડપીંટટ1ઈડ 27૯૦૮100) કે 
“ઝઝા' (100 4૧10[2656)માં કવિ પુનરરાપે જનપદેોમાં વીતેલા એના 
જીવનની સમૃદ્ધિને કટ્પનાની સજીવની છાંટે છે. વે।રિક પરગણું, ગ્લુસ્ટર 
પરગણુ' એ કદી વીસર્યો, નથી. “વાસ'તી રાત્રિનું સ્વપ્ત'ના એથેન્સના 
ગ્રામજને--“આપતે ગમ્યુ' એટલે'ના દેશવટો પામેલા અંત્રજ્ને--સ્ટ્રેટ્ર્ડ 
પાસેતા આર્ડ્નનતા ઉપવનની આડપેદાશ છે.'' 

ભાવપ્રતીકોને આધારે કવિતુ* સ્વભાવદશન ડો. સ્પર્જન આ રીતે 
રજ કરે છે : 

કવિ પુષ્ટ દેહનો, ખડતલ અતે નીરોગી હશે. સ્વભાવે શાંત હશે. એની 
ઇન્દ્રિયા તીવ્ર ચેતનામય હશે, વિશેષે કરીને રસતા અને શ્રતિ. સાચા અર્થમાં 
એ જનપદતુ' સ'તાન હશે. અનહદ પશુપ્રેમ એનામાં હરશે. બાગકામ અતે 
રમતો એના શેખ હશે. અશ્ચોનો અતે કન્દુકખેલનાો એ આશક હરશે, 
હુસ્તાધોગ, ખાસ કરીતે સુથારી કામની એતે ફાવટ હશે. ભાવપ્રતીકેમાં, 
કલ્પતોમાં, મૂર્ત થતો એતો “મતેર માતુષ' પાંચ શખ્દોમાં વણુવી શકાય-- 
સ'વેદનશીલ; સ્વસ્થ, નિભી ક, સુદિતિ, પ્રાસ. કહ 

સર્જનને આધારૅ સર્જક પામવાનુ* સાહસ કવિતી મૂરત આવી 
ચીતરે છે. 

નિશાળ છોડાવીને પિતાએ પુત્રને સાથે ફેરવ્યા અતે ધ'ાર્થે ગામડાં 
ખૂ'દી વળતા પિતાને ચૈગક્ષેમનાં સાધતા અતે પુત્રતે જીવતસભર સ્મૃતિતુ 
પાથેય આર્ડનના ઉપવનમાં, વેરિક પરગણાંના ખૂણુ ખૃણે, અને પશ્ચિમ 
ગદેશમાં કરોસ્ટવેોલ્ડમાં પ્રાપ્ત થયાં. ઉપરાંત નાટયકાર રૈક્સ્પિયરતાં પ્રહસતોનાં 
ઇટ પાત્રા જે ગામોનો ઉલ્લેખ લાવે છે તે પકસ, વિન્કોટ, વુડૅમન્કોટ 
શેફ્સ્પિયરના માસા એડમન્ડ લેમ્બર્ટનાં નિવાસનાં સ્થળ હોવાથી કિશેાર 
રેફ્સ્પિયર્ને સુલભ હતાં. 

આ વર્ષોમાં પિતા જહોનતે અનેક વાર્‌ અદાલતમાં જવુ” પડયુ છે, 
અને તે પહેલાં માનદ ન્યાયાધીશ તેઓ હતા જ, એતે! યત્કિ'ચિત કાળા 
પુત્રનાં નાટકોમાં સમાચેલા કાનૂતી જ્તાનની વૃદ્ધિમાં હોઈ શકે. પર'તુ એડવર્ડ 
ફિપ નામના અભ્યાસી સજ્જને” શેક્સ્પિયરનું સ્ટ્રેટફર્ડ ' એ પુસ્તકમાં પ્રતિપાદન 
કયું” છે 'ે સ્ટ્રેટફ્ડેના રોજર નામના સોલિસિટરના દફતરમાં કિશોર વિલિયમતે 


૩૨ 


કામ મળ્યુ' હતું. કાનૂતી પરિભાષાનો એનો દોષરહિત પરિચય તે પછી 
એનાં નાટકોમાં યશસ્વી બન્યે।. 


વિલિયમ બ્લિસ નામના સજ્જને “ સાચે શૈફૂસ્પિયર ” એ શીર્ષ કના 
પુસ્તકમાં કલ્પના કરી છે કે માતાની સ'મતિથી કિશોર વિલિયમે ભાગી- 
છૂટીને સાગર્ખેડુ ડેઈકના વહાણુમાં પૃથ્વીની પરકમ્મા કરી હતી. એનાં 
નાટકોના સાગર્દ્શન અતે તૌકાયાનના ઉલ્લેખો એમણે સુખેથી આ રીતે 
સાથ ખનાવ્યા છે. 


૧૯૩૯માં એલન જીન નામના સ'શોધકે વધુ પ્રમાણુભૂત શોધ કરી છે. 
જની પ્રતો અને આજુત્તિઆના શોખીન કીનતે એલિઝાબેથના જમાનાની 
હૌલતી તવારીખ( 1ત11'૩ €11₹0011૯5)વતી એક નકલ મળી આવી. 
શેક્સ્પિયરનાં “ ગુલાબના યુદ્ધ' સમયનાં એતિઠાસિક તાટકોનો મૂળી આધાર્‌ 
હોલની તવારીખ અને તેના પરથી 1વિસ્તરેલા હોલીનશેડતા પુસ્તકમાં હતે. 
જીનને મળેલી પ્રતને પહેલે પાને પુસ્તકતા માલિકે નામ અને તારીખ ઉમેરેલાં : 
હતાં--રિચાડ ન્યુપોટ, દંટ્ડી એપ્રિલ ૧૫૬૫. એ પુસ્તકમાં હેત્રી પાંચમા અને 
હૈત્રી ૭્ઠ્ઠાના રાજ્યકાળનાં પ્રકરણને પાને પાને કોઈ એ હાંસિયામાં વિસ્તૃત . 
નોંધો લખી હતી, એક'દરે આંવી ચારસો નોંધો હતી. નોંધોતુ' લખાણુ 
વ્યવસ્થિત હતું, પર'તુ અહ્તર કાયા હતા. વિદ્યાપીઠમાં લખાતી ઇટાલિયન 
લિપિ ન વાપરતાં, શાળામાં શીખવાતી મરોડદાર અગગ્રેજ લિપિમાં એ લખાણુ 
હુતાં. ઇતિહાસના પ્રસ'ગાને અને પાત્રોને સમજીને હેતુપૂર્વક લખાચેલી એ 
નોંધો હતી. કેટલેક સ્થળે એ નોંધો ટીકાત્મક પણુ હતી. જેમ ઝે રાજા 
આઠમા હેત્રીને ધ્યાનમાં રાખીને હોલે કેથોલિક ધમ ગુરૃતે અવળા થીતર્યા 
હેતા ત્યાં નાંધ હતી: “આ જાઠાણુ” છે. ” 


| બધી નોંધો વાંચ્યા પછી ફીનને શેફ્સ્પિયરના છઠ્ઠા હેત્રી અને પાંચમા 
હેત્રી વિષેનાં નાટકો યાદ આવ્યાં. નાટકો સાથે તોંધોને સરખાવતાં ગડ બેઠી 
કે નાટકે જ્યાં જ્યાં હોલે વણુંવેલા પ્રસ'ગા સ્વીકાર્યા છે કે ફેરવ્યા છે 
તાં યાં આ નોંધો નાટક પ્રમાણે છે. કીનને ખ્યાલ હતો કે રેક્સ્પિયરની 
૭ સહીઓ દસ્તાવેજમાં સચવાચેલી છે. ઉપરાંત ખે સ'શયાત્મક સહી પુસ્તકોના 
ન પાને સળે છે. એને એ પણુ 'ખ્યાલ હતે! કે વીસમી સદીના સ'શાધને 

સર્‌ ટોમસ સોર? નામના નાટકની હસ્તપ્રતમાં “1ઝ સ'સાતા ઉમેરણુ' તરીકે 
ઓળખાતાં, ત્રણુ પાનાં શેફ્સ્પિયરે સ્વહસ્તે લખેલાં હોવાનુ' સાબિત કર્યું” 
છે. કીન એ પણુ જણુતા હતા કે હેત્રી હઠટ્ઠા વિષેનાં ત્રણુ નાટકાં : યુવાન 


૩૩ 


શેકુસ્પિયરની પ્રથમ કૃતિએ હતાં. એટલે કીતતે તુક્કો સૂઝયો કે પેલી તોંધે 
પણુ કદાચ શેક્સ્પિયર્નુ' લખાણુ હોય. એણે બ્રિટિશ મ્યુઝિયમતે તોંધેવાળુ' 
પુસ્તક સોંપ્યું. વિઘતકિરણા।થી તપાસતાં એ લખાણો।ની શાહી રાણી એલિઝાબેથના 
શાસતકાળની પુરવાર થઈ. હસ્તાક્ષરતા નિષ્ણાતોની તપાસમાં શેફસ્પિયરતા 
હસ્તાક્ષર સાથે સરપ્યાવતાં બેઉ લખાણુ એક જ વ્યક્તિનાં હોઈ શકે તેવે 
સપણ મત પડયો. વાત આટલે પહોંચી એટલે તોંધોવાળી પ્રત જેમતી હતી 
તે રોજર લખોકે એ શોધવા પ્રયત્ન કર્યો “ક શેફસ્પિયરતા હાથમાં આ નકલ 
પહોંચી હોય તેવી શકયતા ખરી ? લખોકે અતે કીને એમતા સ'શોધતતો 
વૃત્તાન્ત “ટિપ્પણુકાર' (111૦ 4110026૦07) એ શીર્ષ'કે ગ્ર'થસ્થ કર્ચ 
છે. સતે ૧૫૮૦માં લેન્કેશાયરના રૂફડ ગામમાં સર ટોમસ હેસ્કેથ નામે 
શ્રીમત વસતા હતા. સુખી ધરતા એ ગૃહસ્થને સ'ગીતતો ભારે શેખ હતો. 
ગામતા દેવળમાં રવિવારે ભજતો ગાવા માટે કિશોરોાતુ' એક ૬'દ તેએ 
તભ્ાવતા. શ કિશોરના વસવાટ અતે સ'ગીતશિક્ષણુની વ્યવસ્થા એમતી 
હવેલીમાં હતી. એમણું એકઠા કરેલા કિશોરની નામાવલિ અતે ખર્ચના 
હિસાબ મળી આવે છે. ૧૫૮૦ના અરસામાં એમતે ચોપડે વિલિયમ 
શેક્શશાક્ટ તામતો કિશોર નોંધાયો છે. ન્યૂ પોર્ટતા પડોશી આ હેસ્કેથ 
મહાશયતે ત્યાં હાલતી “તવારીપ'ની તકલ પહોંચે એમ હતુ. એમતેો એક 
મિત્ર તે સમયે સ્ટ્રેટફ્ડુમાં હતો. એતું નામ એસ્પિતોલ. એતે વસવાટ જ્હૉન 
શેકૂસ્પિયરતા પડાશમાં...અત્યારે એ વાત આટલે અટકી છે. ડવિ રૂફડ 
ગામમાં રલો હતો એવી ગામવાયકા છે. લ'ડતમાં કવિતા પરિચિતોભાં એક 
રૂફ્ડ ગામતિવાસી મળી આવે છે, પેલી તોંધવાળી તવારીખ અત્યાર સુધી 
મહત્ત્વ ન મેળવી શકી તેતુ' એ પણુ કારણુ હોય 'કે એ તોંધોમાં લેખકતું 
કેથોલિક સ'પ્રદાય તરટ્રી વલણુ સ્પષ્ટ થાય છે. કેથોલિક સહાતુભ્ૃતિતી વાત 
દૂપી રાખવામાં કુટુબતું હિત હતુ'. ૧૬૦૫ના ગનપાવડર કાવતરામાં કવિના 
ચાર પિતરાઈ ખુલ્લા પડયા એટલે તો વિશેષે કરીતે. તે પછીની સદીઓમાં 
અગ્રેજ પ્રન્નમાં કૈથાલિક સ'પ્રદાયની માથાવરી મેલી અતે શેકસ્પિયરતુ' સ્થાત 
સર્વોચ્ચ એટલે આ તોંધો એની હેય એમ ચૂઝે જ શાનુ ? 


જ્યારે પણુ આ “નોંધે સ્વીકૃત ખતશે ત્યારે ક્રવિતી વિકાસકથાનુ' 
એક ખૂટતુ' પ્રકરણુ આલેખાશે. એનાં નાટકોમાં એના વિકાસનુ' એક રહસ્ય 
એ ગણાયું છે કે પ્રારભથી અ'ત સુધી ગીતો રચવાની અજબ ફાવટ ગને 
હતી, કાચાં નાટકોમાં પણુ એનાં ગીતો અનન્ય રલાં છે, સ'ગીતને સ્પર્શે 


"દ્ધ છે 


એતે એવો તો રુચ્યો છે કે સ'ગીતને એણું માનવતાનો નિકષ ગણ્યો છે. 
' “જેતા પ્રાણુયાં સ'ગીતતો ધબકાર નથી તેતો વિશ્વાસ કરશો મા.” 
ઃ (0-૫8 1101 110 ॥10દ1 3710 1લડ 8૦ 10પડાં€ 10 135 5૦પા.) 
આ વિધાન એના ચિતનતું મહત્ત્વનું ધૂવપદ છે. એના ગીતોતુ વૈવિષ્ય અપાર 
છે, લોકગીતો અતે ત્રડતુગીતોનો પ્રત્યેક ઉત્મેષ એની ગીતમાળામાં ગૂંથાયે 
છે, આવે! કવિ સોળમે વર્ષે" પરગાથ વસીતે સગીતતી રીતસર તાલીમ પામે, 
' સ'સ્કારી ગૃહસ્થના પુસ્તકપ્રેમતા સહભાગી બન્યો હોય તો આશ્ચર્ય નહીં 
જ. એતું સો પ્રથમ નાટક હેત્રી છઠ્ઠા વિષે હતું. તે નાટકતું વસ્તુ એને 
૧૫૮૦માં વાંચવા મળ્યું હોય ત્યારે પણું વિગતે એણું અભ્યાસ કર્યો. હોય 
અતે નોંધો લખી હોય તો પારકા પુસ્તકતે સુધારવા જેટલે એ કિશેાર 
હતો અતે લખેલી નોંધો સચવે છે તેવુ' પાત્રો અતે પ્રસંગોનું સરીક અધ્યયત 
કરવા જેટલે પ્રૌઢ હતો એવુ* પ્લિત થાય, આવી ફ્લશ્રતિ એની કુતિ 
સમજવામાં ભાગ્યે જ વિધ્નરૂપ બને. 


સત્તરમી સદીમાં એને વિષે પુતૂહલબ્રેર્યા સ'પાદકોએ ડરેલી તપાસમાં 
અતેક સુખે એક હુછીકત બહાર આવે છે કે નિશાળ છોડ્યા પછી કવિ 
ર્ખડુ બન્યો અને ખોટી સોબતે ચઢયો. લોકો માટે તો બાપનો વ્યવસાય છોડે 
તો કળાકાર ખને કે સંગીતકાર બતે, પરિભ્રમણુ કરે કે ઉઠાંતરી કરે ખધુ'ચે 
સમાન; છોકરા હાથથી ગયે, વહેલો તીકળ્યો એટલુ જ સત્ય. 


આવુ' કશુ'યે ન બન્યું હોય અને ધાર્મિક અતે આથિંક સુસીબતોમાં 
સપડાયેલા પિતાને સહાય કરવા પુત્રતે ખોલાવી લીધો હોય તેોચે કવિનાં 
સજ તામાં વર્તાતો સ્મરણુસ'ભાર્‌ એને પ્રાસ થઈ શકે તેવી એના પિતાની 
પ્રકૃત્તિ હતી. એના જમાનાના 'કોઈ પણુ કિશેર્તે નિશાળમાં ભણુતાં મળી 
શકે તેથી વધુ વિસ્તૃત અને વધુ નિકટનો, નિસર્ગશ્રી અને ગ્રામજીવનનેો 
પરિચય એને -સ્વગૃહે મળી ન્નય તેવો સામલેો હતો. ધાર્મિક સતભેદતી 
પિતાને સ્પર્શેલી કાળી છાયા એને સાવચેતીનું મૌન અપે". એના પરિવારનાં 
ખારેક કુટુખા આજુઓજનાં ગામડાંમાં વીખરાચેલાં પડયાં હતાં, એસના 
સ'બ'ધે કુષિજવન અતે ગાોપજીવનનો અ'ગત પરિચય એને મળે, પિતાએ 
દુકાન છોડીને આડત સ્વીકારી હોવાથી ગામેગામ ઘુમવાનો, ભોળા ગણાતા 


ગામડિયા જ્નેડે ભાવતાલની રકઝક કરવાનો, ભાતભાતના ઉત્સવો અને 


મેળામાં વેચવા-લેવાને મિષે લોકસ'પર્ફતા લાભ સહજ મળે. મોટાં ધરૉમાં 
ઉધરાણીએ જતાં નાની વાતોનો ફોલ ઊતરે, પિતાના આવા દોડામાં નાતે 


ર. 


વિલિયમ સાથે હેય તો એતી વચે બાપનું કામ એ દીકરાની મોજ અતે 
આન'દ ખને. પિતા થ્ીમ'ત ગૃહસ્થોતે મળે ત્યાં સુધીમાં કિશોરને અશ્વપાલ, 
ગોપાલ, શિકારી ઇત્યાદિતી વાતોનું આક'ઠ પાન મળી રહે. નિશાળે જવાની 
. વયના ખાળકતે ગામડાંતાં અપરિચિત નામોતું પહેલું શ્રવણુ વિચિત્ર 
અતે સ્મરણીય અનુભવ બને...રમૂજ પણુ પડૅ. નાટકે લખવાં પડે ત્યારે 
આ બધાંયે નામા અતે ગામો સર્જનની ચૂડમાં ફસાચેઠા ડવિતે પણુ 
રાહત પહોંચાડે. 


પુત્રની વય ષ્યાનમાં લેતા પિતા દિતરાત એને કાર્યરત ન જ રાખે. નહીં 
તો કન્દુકકીડાનું, ધનવિદાતું, ગોપપર્વોનું, સમૂડુ-મીતોનું, અનેક વાજિશ્રા 
વિષેતું, આરણ્યક વિષેતુ', હરણાં અને ઝરણાં, પશુ અને પ“ખી અગેતુ' 
પેલું સાર્વત્રિક જ્ઞાન જે ભાવપ્રતીકો બતીને એના જગતને વ્યાપી વળે છે 
તે શ્વાસોમાં સમાવીને ફ્રેશ્સાંમાં ભરવાના અવસર એને દ્ોલલા બન્યા હોત. 


એતી પ્રથમ ફાવ્યકથા “રતિ અને ગોપયુવા” (૧૯૪પડ દતે 
#.તંબપત્વાંડ) એક રીતે આર્ડનતુ' ઉપવન અને ગ્રીસતી પ્રાચીન કથાનુ' સુભગ 
મિલન રચે છે. વાર્તા કવિતે ઉછીની મળી છે, એના પ્રિય કવિ ઓવિડ 
તરકેથી. વાર્તામાં સમૃદ્ધ પારશ્ચભૂ ભળી છે આર્ડનના ઉપવને અર્પેલી, પાછલા 
પગે ગોઠવાઈ ને ખે નાનકા પમાં સમાચેલુ' જ્રળ ફાતરતી અને પ્રતિપળ 
ચહુદિશ સાશ'ક દૃફિક્ષેપ કરતી પેલી ખિસકોલી સહેજ ખખડાટ થતાં 
એવી નાસે છે કે આડનની ખુલ્લી હવામાં પ્રાગેતિહાસસિક ગ્રીક ડેથાનાં 
કવિર્ચિત પાનિયાં સળવળી ઊઠે છે. તેવુ' જ આર્ડેનતુ' પેલું લાડકુ' સસલુ' 
વેટ, પાછળ પડેલાં શ્વાનોના ભયે, શ્વાસ લઈ ને એવુ નાસે છે, એ દેત્યોથી 
છૂટવા વાંકાચૂકા એવા આટાપાટા ખેલે છે, લીલાં તૃણામાં આડાઅવળા ચાસ 
પાડતુ* અને ભુલભુલામણી રયતુ' એવુ' તો ભાગે છે, વિપદની ધાર્‌ પામેલી 
કોઠાણુદ્ધિથી શ્રાનોને ભૂલવવા કદીક ઘેટાંના સમૂહમાં ભળી જતુ' અને કદીક 
જગલના કાળની ખખોલેોમાં લપાતુ' એવો તો ગતિવિન્યાસ કરે છે કે 
ઘડીક તે! પેલા યમરાજના દૂત થાપ ખાય છે, તે નિનાદ થ'ભાવે છે, પણુ 
એ તો ઘડીક, પ્રાણેન્દ્રિયના આકર્ષ ણે ફરીને સસલુ' ડ'પે છે. હવે એના હોશ 
રહા નથી, ઝાકળે એનાં રૂ'વાડાં ભીંજવ્યાં છે, મોતતા 'ખ્યાલે એ નિરાશ 
અતીને ગોથાં "ખાય છે, પડછાયા માત્રથી એ ચૉંજ્ે છે, ક'પે છે, રવ માત્રથી 
એ વિરમે છે--અને દયામણુ* સસલુ' વેટ આર્ડન છોડીને ગ્રીસના અરણ્યમાં 
કવિતા ન'દનવનમાં, કરુણાના અધિકારથી પ્રવેશ મેળવે છે. 


ડડ 


એ પ્રથમ કાવ્યની જુખાની એવી પડે છે કે સોળસત્તરનો વિલિયમ 
રેડસ્પિયર એણે વણુંવેલાં ખિસકોલી, સસલાં અને વનવૈભવ સમેત કાવ્યના 
ત'દનવન પ્રતિ ડગ માંડતો હશે, છાનાંહપનાં કવિત એણે પ્રારભ્યાં પણુ હશે. 
કદાચ પ્રિય ઓવિડનતે પગલે ભાષાંતર, રૂપાંતરતો રાહ એણું લીધો હશે, 
કવિની ક'ઠી એણું બાંધી નહી' હોય તોચે મતસમો એણે અવશ્ય ઘડયો હશે. _ 
416 વંદડ દત ૩૦૫॥તંડ ૦1 110૯ 10ટ્ાંડો €૦૫ા0ધળ/ન્ડાત€ : 
નિસર્ગ અતે લોકજીવનનાં દશ્યોથી એણે નયન ભર્યા' છે, એની શ્રતિએઓ 
એના કાનમાં ગૂ'% રહી છે. હવે એ ગીતોમાં યૌવનસર ઉમેરાયા છે. 


એના જન્મ પછીનો ખીન્ને ઉલ્લેખ ધર્મને ચોપડે એના લસને। મળે 
છે, ૧૫૮૨ના નવેમ્બરની ૨૭મી તારીખે વુસ્ટરના ખિશપની અદાલતમાં 
(0૦૫૬5૦૫ €૦૫૮૬) ય. ડઝિતે વિલિયમ શેક્સ્પિયરની અરજી 
સ્વીકારીને લચેતેો પરવાનો કાઢી આપ્યો--વિલિયમ શેક્સપિયર અને એન 
વ્હેટલીનતા લચ સારે. એમ લાગે છે 'કે ડન્યાતુ' નામ લખવામાં ફારકુતે ભૂલ 
કરી હતી. બીજે દિવસે શેફસ્પિયરે જામીનતખત લખી આપ્યું જેમાં એત 
હૈથાવે સાથેતું એનુ' લસ વાંધાજનક નીવડે તો પરવાના આપનાર અદાલતને 
જવાબદારીથી બચાવી લેવાની ફખૂલાત અને ૬'ડની રકસ એણે ભર્યા હતાં. 


સામાન્ય રીતે ખ્તિસ્તી લસો દેવળમાં જાહેરાત (1301315) કરીને 
પછી ચોગ્ય સુદતે લેવાતાં, પર'તુ ધડિયાં લમ ગોઠવાય ત્યારે અદાલતનો 
પરવાને લેવાતો. શૈફ્સ્પિયરતે દાંપત્યના છ માસમાં જ સ'તાનપ્રાપ્તિ થઈ 
હતી એ કદાચ ઉતાવળતુ' કારણુ હશે. દેવળો પ્રોટેસ્ટન્ટ હોવાથી કેથોલિક અને 
અન્ય સપ્રદાચો પરવાનો! મેળવી પોતાના પ'થતા ધર્મગુરુ પાસે લસ કરાવતા. 
શેકૃસ્પિયર્તુ' લગ્ન આ રીતે કેથોલિક ગુરુ પાસે કરાવ્યું હોય એટલે પણુ 
પરવાનો લઈ તે જામીતખત લખી આપવું પડે. શેક્સ્પિયરની વય લચસમચે 
૧૮ વર્ષની હતી જ્યારે એત હેથાવેની વય ૨૬ વર્ષની હુતી. 

એતના પિતા શેટરી ગામમાં મિલકતદાર હતા. લરતા ૭ સાસ પૂવે 
એમતનુ' અવસાન થયુ હતું. પુત્રીના વારસાની જેગવાઈ એમના વસિયતનામામાં 
કરવામાં આવી હતી. શૈડ્સ્પિયર્નતા લસખતમાં શેોટરીના ખે રહીશ જમીન 
બન્યા હતા. તેમતાં તામ હતાં--ન્હેોન રિચાર્ડ્સત અને કુલ્ક સેન્ડેલ. 

લચસમયે શેક્સપિયર સગીર વયતો હોવાથી એના પિતાની સ'મતિ 
વિનતા એને અદાલતમાં પરવાનો મળે નહી'. એટલે એતા લયમાં પિતાની 
સ'મતિ હરો, કદાચ કુટુંબની આખર્‌ વિષે આળી લાગણી ધરાવતા પિતાએ 


પરિસ્થિતિ પામીતે લસતેો આગ્રહ સેવ્યો હશે. જ્હોન શેફ્સ્પિયરતા સ્ટ્રેટફ્ડ 
ગામમાં અડોઅડ ત્રણુ મકાનો હતાં. તેમાં વચલા મકાનમાં મે માસમાં એમને 
પુત્રી પ્રસવી, ૧૫૮૩ની ૨૬મી મેએ એતુ' સુઝાન નામ રાખવામાં આવ્યું અને 
દવળતી તોંધમાં સચવાયુ'. સ્ટ્રેટફ્ડ માં 'સુઝાન' નામ નવુ હતુ', માત્ર ઉત્રમત- 
વાદી (પ1દદ્ર1ડ) કુટુંબોમાં એ નાસ : પ્રિય હતુ'. એન હેથાવેના પિતાતુ' 
વીલ એમ માનવા પ્રેરે છે કે તેઓ પ્યુરિટનત હતા. એમણું “1)01105% 
પંદર” સાદી દકતકિયાતો આગ્રહ રાખ્યા હતો, જે પ્યુરિટતોતુ' લક્ષણ 
હતુ. એનને ભાઈ ખાર્થાલોમ્યુ પણુ પ્યુરિટન મતતેો આગ્રહી હતો અને 
એ સ'પ્રદાયતો ગામમાં મોવડી હતો. આ સ'સ્કારમાં ઊછરેલી એત અને કવિ 
શેક્સપિયર વચ્ચે મતદુ;ખતી પૂરી સ'ભાવના હતી. પ્યુરિટન સ'પ્રદાયતી કન્યાને 
શાપ આપવો હોય તો “નટતે પરણુજે?' એમ કહેવાય. ૧૬૪૦માં પ્યુરિટન- 
વચસ્વ આવ્યું ત્યારે દેશનાં બધાં નાટયગૃહતે તાળાં મારૅલાં. ૧૫૮૭માં લ'ડતમાં 
૭પાચેલા એક પ્યુરિટન ચોપાનિયામાં નટતું વ્ણુન આ પ્રમાણુ થયું છે --. 
“જવવેશે દુનિયામાં મવેશીને શેતાનની બ્રેરણાથી લોકોને મતે।ર'જનતે માર્ગે 
જહભમમાં ધસડી જનારા.” આ ઉપરાંત એ લેખકે નટોને આવાં બિરુદે 
નવાજ્યા છે--વાનરો, દોજખી કુત્તા, સરીસ્પે!, હાલતાંચાલતાં કબસ્તાને, 
અતે તીડનાં ટોળાં. એ ચોપાતિયાતુ' શીર્ષક છે “દરૈત્યાતુ' દપણુ” (4. 
1111₹01₹ [૦01 1011356015). 


શેફાંસ્પયરે પ્યુર્ટિન મત વિષે પાણિત્રહણુ પછી એકમાત્ર ઉલ્લેખ 
આપ્યા હોય તો તે માલવાલિચોને આપેલો જવાખ છે : “1003૬ (10૦૫, 
(1111₹ 19૦૦૫5૯ 1100 દ 11૫૦૫૩, 11'€ 31111 196 10 
10016 ૦41૮05 ત્વ॥તૈ ત્ર] ?-- અલ્યા તું પ્યુરિટન (ચો'ખલિયે। ) ન્ય 
એટલે જગતે ખાણીપીણી છોડવી શુ ?'' 

લગ્નનાં ત્રણુ વર્ષમાં જ શેક્સ્પિયરતુ” દાંપત્ય ખરાખે અથડાયું. ૧૫૮૫માં 
એનતે જેડકાં બાળક અવતર્યા. રજી ફેથુઆરીને દિવસે એમતુ' નામકરણ 
થયું'--પુત્રતુ' નામ હેમ્તેટ અતે પુત્રીનુ' નામ જડીથ. તે પછી એતે એકે 
સતાન ત હતું અને થોડા સમય ખાદ એણે સ્ટ્રેૅટફ્ડુ છોડયુ*. 

એમાંયે લોકક્થાએ ગ્રામ્ય મરોડ આપ્યો છે. ગામના એક ન્યાયાધીશ 
સર યૉમસ લ્યુસી ન્નેડે કિશોર કવિને તકરાર થઈ. એમના નિવાચ શાલ કોટની 
વાડીમાંથી તોફાની શેફ્સ્પિયરે હરણાં ચોર્યા. પકડાઈ જતાં એતે ન્યાયાધીશે 
ખાખરો કરાવ્યો, ચીઢમાં કવિએ ન્યાયાછીશતે ભાંડતું ફ્ર્દોસી કવિત ર્યું. 


૩૯ 


એટલે સર્‌ ટોમસે એને પકડવા વૉર'ટ કાઢયુ' અને રશેફસ્પિયરે ગામ છોડયું, 
પૂરાં બસે! વર્ષ આ ખીના સત્ય ધટના સાનવામાં આવી. વિવેચકોએ એ 
પણુ તોંધ્યું કે શેક્સ્પિયરતા નાટક “વિન્ડસરની લહેરી નારીએ “માં આવતો 
ન્યાયાધીશ શૈલે। શેફૂસ્પિયરે સર લ્યુસી ઉપર્‌ વેર્‌ વાળવા ૨ચેલુ* પાત્ર છે. 
વીસમી સદીના સ'શોધને પુરવાર કર્યું” છે કે ૧૬૨૦ સુધી સ્ટ્રેટક્ડુમાં કરે 
હરિણાધાન (12૮૯1 1વ્ર11:) ન હતાં. ન્યાયાધીશ લ્યુસીના શાલ કોટમાં 
એકે હર્‌ણુ' નહોતું, એટલે વાત નિમૂળ ઠરી, હા, સર્‌ લ્યુસીએ રાજ્યના 
હાથા ખતીતે ફેથોલિક કુટુખોને ભારે દડ ડર્યા હતા. એ ચુસ્ત પ્રોટેસ્ટન્ટ 
હતા. તેથી વિશેષ અમરત્વના તે અધિકારી ન હતા, અને શેકૂસ્પિયરતા 
નાટકના ન્યાયાધીશ શેલોતુ' પગેરું તો લ'ડન ભણીનુ' હતું. 

જે રીતે સ્તિટરફ્લ્ડ ગામ છોડીને ૧૫૫૫માં જ્હોન શેક્સ્પિયરે નસીખ 
* અજમાવવા સ્ટ્રેટક્ડે શેોષ્યુ' હતુ' તેવી જ અદશ્ય એષણાથી ૧૫૮૫ના 
અરસામાં પુત્ર વિલિયમ શૈફૂસ્પિયરે સ્ટ્રેટફ્ડં છોડીને લ'ડનની વાટ પકડી. 


“પારકે પીછે? ? 


હૈયાનાં કર્યા" હાથે બધાય એવો તાલ ૧૫૮૫માં એકવીસતી વચે 
વિલિયમ શેફસ્પિયરનો થયો. આથિ ક મૂ'ઝવણુર્મા અટવાતુ' કુટુંબ અને હુવે 
ત્રણુ સ'તાતોતુ' ઉમેરણુ. કોટુ'બિક ચોગક્ષેમ માટે એણે શુ કરવુ ? 


૧૭મી સદીમાં શેક્સ્પિયરની ટ્ર'ફ! જીવનકથા આલેખનાર આઓધ્ઠીએ 
શેફ્સ્પિયરતા સાથી નટ ખીટ્સનતુ' વાકય નોંષ્યુ' છે કે : “એતે લૉટિન સારુ 
આવડયુ', કારણુ જવાન હતો ત્યારે એણે શિક્ષકનો ધ'ધો સ્વીકાર્યો હતો.” 
(14૦ પા1તં૦15૫૦૦તં તળ [7૦૬૬9 ૪11, (૦ 16 1)&તં ૩૦60 
11 115 70૫1ટ€1 તત્ર 7૩ ત્ર 5011001103૯ 11 110 ૦૦૫017. » 
વિધાપીઠતી ઉપાધિ વિનાનો! શેક્સપિયર વિદ્યાલયમાં શિક્ષક ન થઈ શકે 
પણુ 'તેડાગર્‌ બાઈ' જેવુ" સ્થાન પામી શકે અથવા કેઈ કુટુબમાં ટચટર 
ખતી શકે. ૧૫૮૨માં લય પછી આવાં શંકા એણુ માર્યા" પણુ હોય. જ્યારે 
'પણુ એનાં નાટકોમાં કોઈ “ગુરુજી પ્રવેશે છે ત્યારે અનિવાર્ય રીતે 
શેફસ્પિયરતા હોઠે સ્મિત કૂરકી જય છે તે કદાચ આ કારણે. નાટકોમાં 
અવતરણુ પામેલ વાચતતે। સ'ધરો એણે ત્યારે કર્યો હશે. આ વર્ષોમાં એણે 
સ્વીકારેલા વ્યવસાય અગગેતુ' બીજ” સૂચત સમકાલીન લેખક નેશ (]પેતડ11€ ) 
આપે છે. વકીલની કારકુતી છોડીને નાટયકાર બનેલા “કાઈક 'તેો ઉલ્લેખ 
કરતાં નેશે લખ્યુ' હતું : “મરતી વખતે કામ આવે એટલુ' લૅટિત પણુ ન 
જાણે તેવા હુવે વકીલની ગુમાસ્તાગીરી છોડીને કળામાં પાવરધા થાય છે.” 
(10 1૯6૮7૯0 110 1દ્રતંદ બ 3૦૪૦111---૯1 પડાંલ 00૯00" 
8617૦5 1 દ 110તં€0૦1#૩ ૦ 411, ૬18 ૦€૦૫1તં 3૦1૦011૦ 
1.00156 11€ 1૮7૦13૦.) કેવળ નટને ભાગ્યે જ સૂઝે એટલી વકીલાત 
શૈફસ્પિયરનાં નાટકોમાં ઊભરાય છે, એનાં નિકટતમ સૌનેટોમાં પણુ કાયદાની 
પરિભાષાનુ પ્રાચુર્ય છે. એનાં નાટકોનાં અભણુ આપાત્રો પણુ કાયદાના 
પાસા ડ્રે“કે છે. એની સરજતમાં જ્યાં નજર ફ્રે“કો ત્યાં કાયદાની યાદી ભરી 


૪૦ 


* છી, વિવેચક ફ્રિપે સાચુ* જ કથુ” છે કે: “શેફસ્પિયરતુ* મત કાયદાના રગે * 
પૂરૂં રગાયુ' છે. ઊ'ઘમાંચે એને ફાયદો સ્મરે છે.” (1. 41135 (૦00 


1110 પ112072.1₹€3* ) 


નાની વચે આવી કારકુતી એણું કરી હોય તો કયાં ? મોસાળમાં હતા 
તે પિતરાઈ ટોમસ ટ્રસેલતી ચેમ્બરમાં ? એકવાર એના શિક્ષક હતા ત્યાર 
ખાદ વછીલ ખતેલા વૉલ્ટર રોશ પાસે? કે પછી પિતા મેયર હતા તે સબ'ધે 
ગામની અદાલતમાં એમતા એક વખતના સેદેટરી હેત્રી રોજ્સ પાસે? 
[૧૫૯૨માં રોપે ભરાઈને નાટયકાર ગ્રીને યુવાત શેકાસ્પિયરતે “જાતભાતતાં 
'કામ કરનારા? (૦121011005 1૮૮1010100) એવું મહેશ” સાયું* તેમાં ધણુ 
“અથ સમાચો છે. અહઢાર્મે વષે" પતનની પામીને એણું જવાબદારીનો બોને 
ઉઠાવવા તરેહવાર્‌ ધધા અજગમાવ્યા હેરો. 


લ'ડન પહોંચવાનો સતસખો એણે કયારે ધડયો, ત્યાં એ કેવી રીતે 
પહોંચ્યો, કયાં રહ્યો એ વિષે રા થઈ છે. ૧૫૮૫થી ૧૫૮૭ સુધીમાં 
એણે સ્ટ્રેટફ્ડ છોડયુ' છે અને રગભૂમિનતો સ'પક શેપ્યા છે, એના વિસ્તારતા 
ઉમરાવ લિસ્ટરની નિશ્રામાં ૧૫૭૪ની સાલથી એક નટમ'ડળી રચાઈ 
હતી. વીસેક વષ શેફસ્પિયર્‌ જેમની સોબત પામવાતે। હતો તેમાંના કેટલાક 
નટ લિસ્ટર્ના નટમ'ડળમાં હતા. લિસ્ટરતી મ'ડળીમાં ૧૫૮૬માં પ્રસિદ્ધ 
વિદૂષક કૅમ્પ જનેડાચો હતો. એ વર્ષોમાં ઉમરાવ લિસ્ટર અતે અગ્રેજ 
પ્રનના ઇતિહાસમાં નરશ્રેઇ ગણાયો છે તે ભત્રીજને સર ફ્રિલિપ સિડની 
હોલૅન્ડમાં યુહ્ધ ખેલી રહા હતા. ધ્રોટેસ્ટન્ટ હોલેન્ડ દેશ પર્‌ કેથોલિક સ્પેનના 
સરદારે (12ઞપ1ર૦ બ 1દિ100ત) કબજે જમાવ્યો હતો. હોલેન્ડની ઝુમકે 
અગ્રેજ લશ્કર ગયુ હતું. સામ'તશાહોની પ્રણાલી સુજબ લિસ્ટરે પોતાના 
વિસ્તારમાં લશ્કરી ભરતી કરીને સૈનિકદળ ઊભુ” કર્યું” હતુ”. એમાં વિદ્ૂષક 
વિલ કેમ્પ અતે ખીન્ન નટ પણુ ન્નેડાયા હતા. હોલેન્ડના રાજભવનમાં 
અને ડેન્સાક તેમ જ જર્મનીના દરબારોમાં એમણું અભિનય અતે નૃત્યતા 
કાર્યક્રમો આપ્યા હતા. હોલેન્ડના રાજવી એની અભિનયપટુતાથી એવા તો 
પ્રસત્ત થયા હતા ક દરબારી ઠાઠથી એને જમની સોકલ્યો હતો, ૧૫૮૬માં 
ઉમરાવ લિસ્ટરતાં ભલામણૂપત્રા લઈને કૅમ્પ સ્વદેશ પાછો વળ્યો અને 
રિચાર્ડ બરબેજની એટલે કે લિસ્ટરની મ'ડળીમાં ન્નેડાચે। હતો. શેક્સ્પિયરતાં 
પ્રથમ નાટકોતાં વિદૂષકપાત્રા એણુ રગેચગે ભજન્યાં હતાં. 


ઉદ 


શેક્સ્પિયરનાં સાડત્રવોસ નાટકોમાં બાવીસ ઉપરાંત રાજકારણુનાં એટલે 
૧ સામ્રાજ્યાની ચઢતીપડતીનાં નાટકો છે. સમકાલીનો કરતાં શેફૃસ્પિયર 
એ વાતમાં જદો પડે છે કે એનાં નાટકોમાં રાજવશી પાત્રો મષ્યસ્થ હોવા 
હતાં સામાન્ય સેનિકોનાં સુખ, ભ્રાન્તિ અતે ભયને તાદશ ચિતાર એણે 
વાર્'વાર આપ્યો છે. આથી માનવાતુ' સત રહે કે ૧૫૮૫થી ૧૫૯૨નાં 
વર્ષોમાં જ્યારે નાનકડુ ઇંગ્લૅે'ડ મહારાષ્ટ્રેમાં સ્થાન મેળવી રહ્યું હતું ત્યારે 
શેફ્સ્પિયર પણુ લિસ્ટરતા દળમાં જડાઈ ને યુદ્દે ચઢયો હોય, ડફ ફૂપર 
( 1)પર્ષી €૦૦]૦#) નામના સજ્જન જેઓએ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં શ્લેન્ડ્સના 
રણક્ષેત્રે ઝ્‌ઝયા હતા તેમણે ' સાજ ન્ટ શૈફ્સ્પિયર ' ( ૭૦૪૦00 511₹65- 
0૯1૦) નામના પુસ્તકમાં લિસ્ટરના સેન્યમાં જેડાઈને ૧૫૮૬તા વર્ષમાં 
હોલેન્ડ, ડેન્માકનો પરિચય મેળવી લિસ્ટરતી ભલામણુથી લ'ડનમાં રિચાર્ડ 
ખરખેજતી મ'ડળીમાં સ્થાન મેળવતા વિલિયમ શેક્સ્પિયરતું રસિક જત્તાંત 
આપ્યું છે, 


ધરઆંગણે સ્ટ્રેટશ્ડમાં લ'ડનતી નટમ'ડળીએ અતિ પરિચિત હતી. 
ત્રીષ્મત્રડતુમાં લ'ડત છોડીને આ મ'ડળીએ દૈશતું પરિભ્રમણુ કરતી. તે સમયે 
સ્ટ્રેટર્ડે એમતી પ્રયમ રાત્રિ (1નદડા પંટાંદ) ગણાતું. ૧૫૮૭માં 
સ્ટ્રેટફર્ડમાં પાંચ નટમ'ડળીએ આવી હતી. લિસ્ટરની મ'ડળીએ પણુ સ્ટ્રેટફડમાં 
એ વર્ષે નાટકો ભજવ્યાં હતાં. ઉપરાંત ૧૫૮૬માં રાણી એલિઝાખેથના 
મતોર'જન અથે દરેક સ'ડળીમાંથી ચુન'દા તટ એકઠા કરીતે સસ્રાસ્ઞી નટ- 
મ'ડળી ( (0૫૦૦11'5 €૦101]22109 ) રચવામાં આવી. તેમાં લિસ્ટરતી મ'ડળીના 
કેટલાક સભ્યો જેડાયા એટલે મ'ડળી નવા નટોતી શોધમાં હતી. સામાન્ય 
રીતે નટ ખબતતાં પહેલાં કોઈ નામી નટ પાસે'વર્ષો સુધી કામ શીખવું પડતું. 
એટલે નાતી વયના કિશોરને પસ'દગી મળતી. વિલિયમ શેફસ્પિયર ૧૫૮૭માં 
કિશોર અવસ્થાનો નહે પણુ પૂરાં ત્રેવીસ વર્ષનો યુવક હતો. એતી પસ'દગી 
શી રીતે થઈ હરે એતો કયાસ મેળવવા સમકાલીન નાટ્યકાર મ્રીનને સ્વાનુ- 
ભવ ઉપયોગી નીવડે છે. ત્રીન હવે તો ૧૫૯૨માં શેફ્સ્પિયરતે લેખિત અને 
ાસિદ્દ ટોણુ માર્યાના મિષે કુખ્યાત છે. પરતુ શેફસ્પિયરતે અફેલાતૂતી પ્રેમનાં 
સુખાન્ત નાટકો લખતાં શીખવ્યાનો યશ મ્રીનને ધટે છે. નાટયકાર ગ્રીતે 
જાતની કયા ઉક્ેલર્તા પુસ્તકો લખ્યાં છે. તેમાંના એક (/. €0ત1'5 
80 રબ દ)માં એણે કેફ્યિત રજ્‌ કરી છે કે વિદ્યાપીઠનું ઉચ્ચ 
શિક્ષણુ મેળવ્યા ૭તાં વ્યવસાય ન મેળવી શકયો એટલે, અને સ્વજતોની 


૪૨ 


શિખામણુ ઉવેખી કુમાગે ચદીને બરબાદ થયો! એટલે, એક વાર્‌ નિર્જન 
સ્થાન શોધીને રૃક્ષતી છાયામાં પોતે વિલાપ કરી રહો હતો અતે દુરૈવતે 
ઉદૂખાધી રહો હતો, ત્યારે તયાં આવી પહોંચેલા એક રખડુ નટે એને 
આશ્વાસન આપ્યું અને કમાણીની આશા આપી. “પોતે જું કરી શકે” 
એમ પૃહ્તાં નટે જવાબ વાળ્યો, “નાટકો લખી શકે.” આ રીતે લડન 
આવી ગ્રીત નાટયકાર બન્યો એમ એણે તોંષ્યું છે. ૧૫૮૫ પછી દુ:ખડાં 
, જ્ડવાની પરિસ્થિતિ વિલિયમ શેક્સ્પિયરની પણુ હતી અને તે પછી પ્રગટેલી 
_ એની સિસક્ષા એની કાવ્યપ્રતિભાની સબૂત હતી, એટલે એણે વાંચી સ'ભળાવેલા ' 
કાવ્યપાઠ કે પરીક્ષારૂપે ભજવી ખતાવેલા કોઈ નાટયખ'ડથી તોષ અતુભવીને 
દ્િચાર્ડ બરબેજે એને સ્વીકાર્ચો હોય એવે] સ'ભવ છે. 


૧૫૮૭ના વર્ષમાં લ'ડન પહોંચીને શેફ્સ્પિયરે શુ* કર્યું” હશે તે વિષે 
એની સદીના ઓધ્તરીથી શરૂ કરીને અઢારમી સદીના સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર 
ડોકટર જહોનસન સુધી સાવંત્રિક વાયકા એવી છે કે લ'ડનમાં એનું કોઈ 
રણીધણી ન થયું એટલે ભટકી-થાકીને શેફસ્પિય૨ જ્યાં મેદની એકઠી થતી 
તેવાં નટઘરો પાસે વિના પ્રયાજન ઊભો રલો. નટઘર નદી પાર, નગરથી દૂર 
આવેલું, એટલે અનેક પ્રેક્ષકો ધોડે બેસી ત્યાં આવતા, ને બહાર ધોડા ખાંધી 
નાટક ન્નેવા પ્રવેશ મેળવતા. કામ વિનાના શેકસ્પિયરને તુક્કો સૂઝયો ને 
સામૂલી રકમે ધોડા સાચવવાનું એણું સ્વીકાર્યું. એની શીળી આકૃતિ અને 
મધુર શખ્દોના પ્રભાવે લોકોમાં વિશ્ચાસ જન્મ્યો, અને એતે કમાણીનું સાધન 
મળ્યું, થોડા સમયમાં ધ'ધો એવે ખીલ્યો કે એણે આ કામ માટે નાના 
કિશે રોકયા, જે વિલિયમના કિશોરે (3/111'૩ 13095) તરીકે ઓળખાતા. 
પછી ર્‌ગભૂમિના દર્વાનથી માંડીને ક્રમશઃ પાઠંસૂચક ( 1570101]2101 » 
નટ, લહિચો, જનાં નાટકોની મરામત કરનારો ( 2145 ્તિદર્લપદ ) અને 
નાટયકાર એમ એ આગળ વધ્યો. ૧૫૮૭થી ૧૫૯૨ સુધીના એના લ'ડત- 
નિવાસતી પ્રચલિત લોકકથા આવી છે, હકીકતમાં એના જ ગામનો અને 
એને! સમવયસ્ક રિચ ફિલ્ડ વર્ષો પૂવે લ'ડનમાં આવીને ટમસ વે[ટ્રોલિયરના 
મુદ્રણાલયમાં નોકરી કરીને, માલિકના અવસાન પછી સદગતની વિધવા સાથે 
લગ્ન કરીને જ્રુદ્રક બન્યો હતો. ૧૯૫૩માં શેફ્સ્પિયરતું પ્રથમ કાવ્ય “રતિ 
અને ગોપયુવા' ( 3/૫૬ દ્વાત &ૃતંબાંળડ ) એણે પ્રસિદ્ધ કયું. એટલે 
શેક્સ્પિયર્ને લ'ડનમાં આશરે તો હતો જ. શેફસ્પિયરતા વાચતમાં --ને પછી 
એના સર્જનમાં-- સમાવેશ પામેલાં “પ્લુટાકની જીવનકથાએ' અતે પ્યુટન- 


૪૩ 


હામ લિખિત “ આંગ્લ કવિતા-કલા? (110 &ડ ૦ ઉપ0ટદંડ :૦૯૩ાં૯) 
રિચાર્ડ ફિલ્ડનાં પ્રકાશનો હતાં. એનાં રોમત નાટકોનો આધાર પ્લુટાકનાં 
લખેલાં “જીવતો ' ફ્લ્ડતું પ્રકાશન હતું. ફ્લડ મુખ્યત્વે અભ્યાસમ્રથોને સુદ્રક 
હતો અતે ગ્રીક તેમ જ યહૂદી સુદ્રભુનો નિષ્ણાત હતો. ૧૫૮૭ પછીના 
વર્ષોમાં શેકૃસ્પિયરે કરેલી જ્તાનસાધનામાં ફ્રિલ્ડના વ્યવસાય અને પ્રકાશનોનો 
એતે મોરો આધાર રલો હશે. એના સુદ્રણાલયમાં સમકાલીન કવિનાટયકારોાનેો 
પણુ એણું પરિચય સાધ્યો હરે. 


સ'ત પોલના ગિરજધરના સાનિધ્યે અતેક પુસ્તક વેચાતાં, જેમાં 
લેકગીતોાથી માંડીને વિશ્વવી વિવિધ ભાષાઓ અને વિદ્યાનાં પુસ્તકો મળતા. 
શેકૂસ્પિયર્તું આ કાળતું વાચન સીમિત છે. પરતુ જે વાંચ્યું તે ઝીણુવટથી 
વ'ાયું છે, ઉદાહરણુ તરીકે, કવિ સ્પેન્સરતી “ફ્રેરી ક્તિત', ઓવિડવતું “પર્વત ન' 
અતે હોલિનશેડતી “ તવારીખ,' ઈટલીની વાર્તાનાં ભાષાંતરો એણે વાંચ્યાં છે. 
સમકાલીન નાટકો એણે સાધન્ત શ્રવણુ કર્યા છે. 


સ્પેનિશ નોકાકાફેલા( [9101518 #.100ત્રતંત્ર )એએ ૧૫૮૮માં ઇંગ્લ'& 
ઉપર્‌ હુમલે। કર્યા તે પહેલાં ૧૫૮૭માં સ્પેનના કેડિઝ બ'દરગાહમાં પ્રવેશ 
મેળવીને અગગ્રેજ સાહુસવીર વૉલ્ટર રાલેએ સ્પેતતાં યુહજહાજે ખાળ્યાં હતાં 
અને ઇંગ્લ'ડ ઉપર્તું સ્પેનતુ' આક્રમણુ એક વરસ પાછુ હેલ્યું હતું. ૧૫૮૫થી 
યુરોપના રાજકારણુમાં તમણ્ય ભિટનતે તે સમયની મહાસત્તા સ્પેનતે પડકારી 
હતી અતે હોલેૅન્ડમાં સ્પેને જમાવેલા કબજાતે ભી'સ દીધી હતી. બ્રોરેસ્ટન્ટ 
દંગ્'ડ અને ડેથોલિક સ્પેન વચ્ચે આમ ચાર વર્ષથી ચાલતો ગજગત્રાહ 
૧૫૮૮માં પરાકાઇાએ પહોંચ્યો. જ'ગી મતવારેમાં સૈત્ય ખડકીતે સ્પેતે ઇગ્લ'ઠ 
પર્‌ આકંમણુ કર્યું”. સ્પેનના રાજનની ગણુતરી એવી હતી કે ઇંગ્લ'ડના કેથોલિક! 
એના લડ્કરતે સહાય કરરો અતે ઇંગ્લ'ડમાં એતુ' સૈન્ય આસાતીથી કબનને 
પ તખ્તનશ!ત રહેલી રાણી એલિઝામેથે રાજત્તતો સુવરશું- 
સજ્યા હતો. શાસતત કુ જ તિ ૨ 
વિફાસતા આપ્યા. ક પ પ પ ન 
મહાકવિ મિલ્ટનતા શખ્દોમાં ' ગરૂડે મા પ સ 
ક ન જા ગરૂડે પાંખો ક્ફડાવી,' કેધોલિક અતે પ્રેરેસ્ટન્ટ 
મ ક પા ક ક સત્ય લેખાથે।. જે દિવસે સ્પેનિશ 
લતી શેરીઓમાં ણ ન. રાણી ગ્રધાનાની સલાક્તે અન 
તા પ્રજજનેનો જ જે કા 
1??? ખહીદુ*છિથી 5); 9 -૦”».” નકાર 


૪ 


એક કેથાલિક સેનાપતિને સૉંષ્યું. સ્પેનિશ નોકાસેન્ય આવ્યાના સુહ્તે પ્રસિ 
અગ્રેજ સરદાર રલે કન્દુક-કીડા( 3૦71૯5 ૦10૦ )માં વ્યસ્ત હતા, 
તખિયતથી એમણે કલુ*: “ રમત પૂરી થાય તે પછી દુડમતતી ખખર લઈશ.” 
સ્પેનનાં મ'જવર જ્હાજે સામે તાનકડાં અ'શ્રેજ વહાશાએ અજબ યુદ્ધ 
ખેહ્યાં. મુદરત પણુ એમતી વહારે ચદી. તુફ્ઞાતી પવને ફૂ'કાયા, સ્પેતતી સર્વ 
આશા સમુદ્રની ગહરાઈમાં ડુખી, અ'ગ્રેજ નૌકાસેન્યના હુમલાથી બચેલી 
સતવારેો તોફાની ઉત્તર સસુદ્રમાં નાશ પામી. યુરોપના સર્વ શક્તિશાળી રાષ્ટૂ 
સ્પેનતે પરાસ્ત કરી ૧૫૮૮માં ઇંગ્લ'ડૅ સમ્રુદ્ર પર્‌ મેળવેલું વર્ચસ્વ વીસમી 
સદી પર્ય'ત ટક્યુ, 

આવી સુવર્ણું ધડીએ વિલિયમ શેક્સપિયર નિ:શ'ક લ'ડનમાં હતે. કવિ 
વડ્ઝવર્થની પેરે એ પણુ અંતુભવી શકયો હરો કે આવા ધન્ય સમયે જીવવું 
એય પરમ કલ્યાણુ, તેમાંય યુવાન વયના હોવું એટલે જાણું વૈમુ'& મળ્યું. 
સ્વદેક્ષપ્રેમની આ ઉત્કટ અતુભૂતિને શેફ્સ્પિયરે એનાં એતિહાસિક નાટકોમાં 
અનેક નાટયક્ષસ આકાર્‌ આપ્યા છે. “ દ્વિતીય રિયાર્ડુ ? નાટકમાં શહ ગોન્ટના 
સુખે એણુ આવી વ'દના અર્પી છે : 

“આ ઇંગ્લ'ડ 1 આ ભૂમિ, ઘુતિમાન | 

આ તીથ પ્રલય'કર યુહ્ધનુ', 

ધરતીતુ અવર આ ન_'૬દતવત, 

યુદ્ધદા બાહુ અને ઉપદ્રવો ટાળવા 

નિસર્ગ-રાચિત આ દુર્ગ, 


પ્રસ આ સતુવ'શ; અમારુ નાનમકુ', આગવું આ વિશ્ચ |! 
રજત-ધવલ સિ'ધુ-જડિત મૂલ્યવાન આ રત્ન, 
લેશ બડભાગી દેશોની અસયા 


ખાળતો, અમ રક્ષણુની અભેદ્ય દીવાલ 
આ જલધિ. 


આશિષ-પુનિત આ સ્થળ, આ ધરા, આ સુરાજ્ય, 
આ) ગ્લ'ડે...” 


દ. 


415 ૯1138 રં 1020319, ધાડ 3૯૧૬ ૦ તડ, 
૧1૩ ૦01૦ 1ડર્વવા, તર101-12્રા(1ંડ૦, 
૧પરાંડ [૦016₹૦5૩ પ1 107 1પંત્રદપ1₹€ 1૦01 16151 
21151 11170011010 દ્રા1તં (3૦ 1દ્વળતં ૦4 ૪71, 
115 112009 1૦૯ ૦1 10010, ધા1ડ 11૦ ૪૦11ત, 
113 ]૩#₹૬૦૦૦૫૩ 51૦0110 56 11 110 &ડ10761* 5૦૮, 
31 ૩૦17૦૩ 1 11 (10 ૦૩1100 0૦ 4 ૫711, 
01 ત્વ૩ 8. 100૮ તં્વલ૯1૩1પ૯ ૦ ૮ 10036, 
£છુલા151 1(11€ ૦11937 ૦4 1€55 1012161 1દ્રપર્તડ; 
1113 121૦53૯ [01, ધઘા1ડ ૯113, પંડ 1૯110, 
દૌ1ડ 0દીંત્રણતં... 
(11છુ 1રાવાત્વાત્ત 11૯ 5૦૦૦0 11. 1.) 


સોળમી સદીમાં આઠમા દસકાનાં એ છેલ્લાં વર્ષો રાષ્ટ્રની ચેતનાના, 
ગોરવનાં આતુર વર્ષો હતાં. ઠકરાતમાંથી સામ્રાજ્ય બતી રહેલા છિટતનતાં એ 
ચમત્કારી વર્ષોમાં રાજધાની લ'ડતતી ₹ગભૂમિ સાચે જ લોકતાટથ (12200165 
31૯) બની શકી. દૂરગામી એની અસરો દેશને ખૃણું ખૂણે ફેલાઈ 
દતી. નાટચપ્રજૃત્તિનો સાક્ષી પ્રતયેક દેશવાસી હતે, લ'ડતતી સ્થાઈ રમિ 
ઉપર્‌ કે રખડુ નટોનાં પરિભ્રમણ! મારકેત ઉમરાવોતી આશ્રિત ભ'દાએ 
અને શાળા-મહાશાળાનાં નાટથવતું લોના પ્રયોગોમાં, કારીગરવર્ગના જમ 
અતે મહાજનોના વાર્ષિક નાટષપ્રચોગોમાં, વળી ધાર્સિક પરેઈએ જાતાં 
પંશ્વરી લીલા અતે સ'તજીવનતાં તેમ જ તીતિનાટયો(14751દક, ક ઝિલ્- 
01૦5 દતે 4071ધંલડ)તાં મોસમી દશ્યો દારા રાવ્ટ્ટ તાઈયચ્ૃદિમાં 
પ્રવેશ મેળવતું. 


અતીતે એણે જખમ વહોર્યા'. અણુસમજ લોકોએ એનાં કાર્ચાતુ* રહસ્ય ન 
સમજતાં એતે દ્રોહી ગણ્યો, ત્યારે દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે (2119 
0૦૫૫૦1) જાહેરનાસુ' ઘોષિત કર્યું” કે માર્લોએ રાષ્ટ્રની કીમતી સેવા 
બજાવી છે, ૧૫૮૩માં અતુસ્તાતક ઉપાધિ મેળવીને એણું માથાફરેલ નાટક 
* આપ્યું “તિમૂર્‌ લ'ગના વિજયે' (113૦0 €૦॥વ૫૦5ડ ૦ 46100161 
ર 1106). કુષ્ણુના સ્પર્શે ુખ્જાનુ' થયું હતું તેનુ' માર્લાની પ્રતિભાના સ્પશે 
ઘૂધાદારી રગભૂમિનુ' પરિવર્તન સરજયું. નાટકના દેહમાં [કાવ્યનો પ્રાણુ- 
સ'ચાર્‌ થયે. માર્લાનો નિર્ભીક પ્રાણુ અને સૌ'દયવાંચ્છ્ુ એતી પ્રતિભા 
ત્રણસો વર્ષે પણુ આંચકો આપી જાય તેવી પદાર્વાલે રચી ગયાં. કાલાગિ 
જેવા દુર્ધર્ષ તિમૂરના વ્યાકુળ પ્રાણુની ૭ટા કાંઈક આવી છે : 

“યદિ ફવિજનોના મતોવ્યાપારતો સ'સ્પ્શ, 

એમનાં હૈયાં, મત અને અ'તઃસ્થની પ્રેરણા-માધુરી 

વશવતીઃ એમતી લેખણે સુપેર વહાવી હેત-- 

માનવ્ય-મેધાનાં ઉડ્યનોનાં 

પ્રતિબિ'બ દર્પણે ઝીલતાં જત આપણે, 

એમણેું સાર્વેલ રસધારમાં 

એમતાં અમર કાવ્યકુસુમોનાં રસાયણુ, યદિ-- 

કવિજને ભેગાં મળી રચી હોત એક કડિકા 

સો'દયે-માંગલ્યના સમૂહગીત સમી, યદિ-- 

તોય શખ્દોમાં ન સમાય તેવે 

' વિચાર યા લાસ્ય 'ે વિસ્મય અવશ્ય હોત પ્રચ્છન્ન, 

એમતાં સક્ષુખ્ધ ચિત્તે.” 

ળી દ્વા 01૦ [૯05 ધૌત્રદ [૦૦૩ €૯ 16તેં 

સિંત્રત [હરત પર 1૦૯1પટટક ૦ લાઇ 1005૬૯15” (110પટ215, 

શત ૯૫૦1૫57 517૦૦0૧૯૦૩૬ દત્રદ 1105[ઝંળલતં ધૌલાંઈ 10115, 

41611 101॥લંડ ત્વાર્લે 1005૦5 ૦1 ત્ર્વ01110તે (11011065; 

4 ત્11 110 16૪8101 તૃપ11૦55613૦6 €1€)7 ડ111 

1710100 ધોલાઇ 100000૫1 105 ૦ [0૦૦૩૦, 


પ ઊ૯ા'લંળ 45 11 ત 1101101 17€ 1201૮૯10૯6 

110 111૦5 £૦ત૦11૯5 ૦1 ત પાળતા પ1. 

1 1656 11તં 10જતં૬ ૦1૦ [00670'૩ 10૦110, 

રલ ત1 ૦૦ ઝંપ્રલ્ત 10 860157૩ ૪૦11100355, 

“₹€૬ ડ100૫1્ત 116£૦ 1070# 110 11૯ 1૯31658 10€ત6ંડ 
010€ ઉ10૫ર્દા1ઇ, ૦16 છુ£ત€૦, ૦11€ 17011401 દ 1૦ 1૯45૬, 


10 10૬૦ ૫૪૦1 તડ 10 પત#પ૫૦ ૯11 તટ. 
(4 કા2૯1દ્ાંળર પલ (તલત ૪. 1.» 


એલિઝાખેથી યુગમાં મા્લોએ રચેલા તાટયયજ્તની કાવ્યજવાલાથી દિશાએ 
ઉજમાળી ખતી. પાંચસાત વર્ષોમાં એણું તિમૂરલ'ગ વિષે ખે નાટ કે, માલ્ટાના 
યદૂદી ખારાખાસ વિષે, જર્મન વિદ્યાધર્‌ ફ્રેસ્ટસ વિષે, અ'ગ્રેજ રાજન એડવડ 
ખીજ વિશે, અતે કાર્થેજની મહારાણી ડિડે! વિશે કરુયાન્ત તાટકે રચ્યાં, 
એતુ' નાટક ડૉ. ફ્રેસ્ટ્સ જર્મન મહાકવિ ગીથેની પ્રેરણા બતીતે મહાકૃતિ 
“ફેસ્ટ'માં પરિણુત થયુ. માર્લાના ' ક્ેસ્ટ્શ 'તુ' અ'તિમ દશ્ય --જેમાં દાતવ 
મેકિસ્ટાફ્ેધીસ એતે જીવતો જ્હન્તમતી યાતતામાં ઘસડી ન્ય છે--જગતતા 
નાટ્યસાહિત્યની પરાકાષ્ઠા મતાયું છે. 


અગ્રેજી પ્રાસરહિત દશાક્ષરી ૭'દતો અપૃવ વિતિયેાગ માર્્લોનાં 
તાટકે।માં ચયે।. એની પ્રાણુવાન પકેતઓ “માર્લાની બલિયયી પ'ક્તિ' ગણાર્છ 
(1/તિ£103૪€'ડ 113૬37 1106 ). 


૧૫૯૩ના મે માસતા ત્રીસમા દિવસે ડેપ્ટફ્ડેમાં એલેતર છલના વિશ્વાંતિ- 
ગૃહમાં ભાજન પછી સા ચૂકવવાની તકરારમાં માલનું” ખૃત થયુ”. કોારે- 
નરતી અદાલતમાં ખૃતીએ સ્તબચાવમાં આમ કછું* એવે! ક ચલે તોંધામે।. 
એના ખૂની સોબતીમાં એક રોબ પોથી નામનો ન્યૂસ હતે! અતે બીન્ત 
ખે ક્રિઝર અતે સ્કેસ અ'ધારી આશલમતાં પાત્રા ટતા. 


ખૂતનતા બાર્‌ દિવસ અગાજુ 2 માલેને તશ્તિક રવાના શુક જગે છ્ઠ્ધી 
અદાલત ગત (૦પ ઝમાંર 25 2રામાં આ વયે! ૮ #તે1. એન્‌ ૨૮ બસ્થક્કે।ઠ 4 
થાય તે પહેત્લાં જ ખૃત કરવામાં આવ્યુ' અતે 2 


સાહિત્ટતે એક 
મબળ આશાત'તુ તૂટ્યો, મૃત્યુ સમયે “દરા મ 
એસે અધૂરી સૂફી. અતે થિષાત્ટરતી ત્યુથકથા 


૪૮ 


નટ શેફસ્પિયરે માર્લાનું ત્રકણુ સ્વીકાયુ ' છે અતે “આપને પસદ પડયુ” 
એટલે' (&ડ ૪૦૫ 1110 10) એ નાટકમાં ગોપકન્યા ટ્રીખી( 121606 )તા 
એહે પ્રણુયના એ સસ્ત ડવિતે નિવાપાંજલિ અપતાં કહ્યું છે : 


વિલિન હે ગોપ, પામી હુ' સર્મ તારી પરાકંમી ઉક્તિને. 
“પ્રથમ નજરે ન સ'ભવે તે વળી પ્રેમ શાતા?” 
12૯% 311€[21€1તં 10% 1 ॥ત 11097 3 લ ૦1 41દટ1. 


₹ 110 €ળ1 100૯6ત દાત્વદ 109૯ 0૦૬ ત્રદ 113 ડટા) ? ' 


“પ્રથમ નજરે પ્રેમ' એ ઉક્તિ માર્લોના અ'તિમ કાવ્ય “હીરો અતે 
લિયેન્ડર 'માં મળે છે.' 


“ વિદ્યાપીઠતા કલારત્ન '( 01110615119 1૩ )તે નાસે સાહિત્યખ્યાતિ 
પામેલા જથે આ દશકામાં ધ'ધાદારી રગભૂમિની ઇમારત રચી. પ્રતિભાશાળી 
 માર્લો એ જ્થનો અગ્રણી હતો. બીન્ન હતા લિલિ, ક્રિડ, ત્રીન, પીલ નેશ 
અતે લૌજ. વિદ્યાપીઠમાં ત્રીક અને લેટિન સાહિત્યના પરિચચે મસ્ત બતેલો 
આ યુવાનોએ ધ'ધાદારી રગભૂમિતું રૂપપરિવર્તન કર્યું” અને નિજવ મતોર'જન 
દૂર કરીને નાટકને કવ્યાંકિત કર્યું”, ૧૫૮૮ પછીની રાષ્ટ્રની ચેતનાનાં સ્પન્દતો. 
આ રીતે નટ્ધરે અતુલવ્યાં, 


રેબટ ગ્રીનતો ૧૫૫૮માં જન્મ, ઓડસફે્ડ અતે 'ેમ્બિજ ઉભય 
વિદ્યાપીઠોનો એ અનુસ્નાતક શિષ્ય, તોરવિચતાં સુશીલ માબાપના આ સ'તાતે 
અલગારી જીત્રન ગાળ્યું. ૧૫૮૩માં અભ્યાસ પૂરો કરીને એણે વિદેશયાત્રા 
કરી. સ્પેન અને પટલીમાં એ ઘૂમી વળ્યો. “ કહેતાં પાપ લાગે તેવાં કર્મો મે' 
જેયાં તે આચર્યા'”. ૧૫૮૦માં એણે રગદર્શી કથા આલેખી : “ મેમિલિયા 
--આંગ્લ નારી સમાજની આરસી ?' ( 0713011116, ત્ર 10011૪ ૯5૩ 
101 1110 1.દરતાલ્ડ ૦ 190૪દતં). માર્લોની વાદે એણે '“આલ્ફેન્સસ* 
નાટક લખ્યું, એના 'ક્રાયર ખેકન અતે ક્રાયર્‌ બન્ગે' (દ્ર? 134૦011 
લાળ 11 1ેપટટ 7) અતે “રાજન જેમ્સ ચોથાની સ્કેચ તવારીખ? 
(41106 ૩૦૦૫૫ંડા 115₹0૫9 ૦1 1પ ]2100૯5 (3૦ 1000૬0 :) 
તામર્તાં નાટકોમાં એણું ઉદાત્તચરિતા નાયિકા આપી, હાસ્ય અતે ગાંભીર્યતો 
સગમ એતાં નાટકોમાં થયો. શેફ્સ્પિયરનાં પ્રકસનો અતે શેકસ્પિયરનાં પ્રથમ 
; નાટક્ાનાં પ્રમુખ્મ સ્ત્રીપાત્રો શ્રીનતી છાયામાં રચાયાં છે, ન 


જ્્ 


તાટકો ઉપરાંત અનેક ગઘ્યસર્જનોને પ્રવાહ ગ્રીનની કલમે અવિરત 
વહ્યો છે. મોજીલા અતે સ્વમાની ત્રીને પશ્ચાત્તાપતી ક્ષણે એકરારના 
પ્રયોગો પણુ કર્યા છે. પૈસા ખૂટે ત્યારે નાટક ધસડી આપી પાંચપચીસતી 
રકમ મેળવી લેવી અને જગાર તથા શરાબમાં ફૂ'?ી મારવી એ તેતો નિયતો _ 
વ્યવસાય હતો. જીવવું તો બાપોકાર--આવે એતે નિર્ધાર હતો. સમકાલીન * 
રગભૂમિ ઉપર્‌ વેધક પ્રકાશ એના એકરાર્‌માં ફ્રે'કાચો! છે, વર્ષનાં પચાસ 
નાટકો ભજવતાં લ'ડતનાં નટધરેો નવા નાટકતી શોધમાં એક પાસે પ્લોટ 
લખાવી ખીન્ન પાસે એક અ'ક અને ત્રીજા પાસે બાકીનો ભાગ લખાવી 
લેતાં તેતો ઉલ્લેખ શ્રીને કર્યો છે. સાથે પોતે પણુ એક મ'ડળીને વેચેલું 
નાટક, તે મ'ડળી બહારગામ જતાં, ફરીને ખીજી મ'ડળીતે કેવું માથે માયુ' 
તેનો પણુ હેવાલ પ્રીતે આપ્યો છે. વિદ્યાપીઠીના આ સ્નાતકે નટાતે તવ'ગર 
થતા જેયા છે અને નાટયકારોને ભૂખે મરતા દીઠા છે. ૧૫૯૨માં જીવલેણુ 
માંદગીમાં સપડાચેલા મ્રીને “કસબ કોડીનો ( 4. €7૦૮'૩ ૫70% ૦1 
1701) નામના પુસ્તકમાં હૈયાની વરાળ અને નટો પ્રત્યેના દેષ ઠાલવ્યાં 
છે. એ પ્રકાશનમાં એણે બે ઇસમોને ઊધડા લીધા છે : એક એને! સાથી 
અને મિત્ર માર્લો અને ખીજે સજ કપદવાંચ્છુ' નટ-તાટયકાર શેફસ્પિયર. 
માર્લોને “નાસ્તિકવાદ 'થી દૂર્‌ રહેવાતી મ્રીને શીખ દીધી. 


૧૫૯૨ના સપ્ટેબરમાં ત્રીત અવસાન પામ્યે।. છેલ્લો શ્વાસ સુધી એણે 
લખ્યા કયું” તે પુસ્તક “કસબ કોડીનો. એણે પીલ, માર્લો, નેશ ઇત્યાદિ 
તાટયકારોતે ચેતવણી આપી કે નાટકો લખવાતું ત્યજતે સારો વ્યવસાય 
શોધી લે. અનેક નાટકો લખીને ગ્રીતે નટોતે ન્યાલ કર્યા હોવા ૭તાં મરતી 
વખતે એની પાસે એક કોડી પણુ ન હતી તેતો યાદ આપીને ગણે મિત્રોને 
ચેતવ્યા કે, “આપણે પી'છે રળિયામણા ' એવા અભિનેતાઓ હવે આપણુને 
ગૅણુકારશે નહી', કારણું એમનામાં એક નટ એવે। પાક્યો છે જે તાટયલેખન 
કરે છે. અધારામાં રહેલા શેક્સ્પિયરતે આમ ગ્રીતતુ' છેલ્લું લખાણુ અજ- 
વાળામાં ખે*ચી લાવે છે. નટોને ઉપાલ'ભ આપતું અતે શેક્સ્પિયરને ભાંડતું 
એ લખાણુ આ સુજખ છે : 

“'્રાઈ વાતે એમતો ( નટોનો) વિશ્વાસ કરશે નહી', એમતામાં 
આપણે પી'છે રળિયામણા એક ડાગડાો પાક્યો છે જેણે 'તટતા સ્વાંગમાં 


વાધતું કાળજ સ'તાડયુ' છે' અને આપણા! જેવી પઘરચતાતી હોડ બકે છે. 
શેન ૪ 


પ૦ 


સખ ખ'દરના વેપારી જેવો આ નટ હવે તો તોરમાં પોતાની જાતને 
આપણા દેશનો એક માત્ર દશ્ય-ર્ચયિતા (શેક-સીન : શેક્સપિયર વિશે 
અપરેક્ષ *લેષ ) ગણાવે છે.” 


(3/2, દ#પડ 11૯10 106 : 101 (1૯1 15 દ્વા ૫૩581 
' ૦10૪, 10૦૦૫૫4લ૯ત પધા ૦૫૬₹ 1610૯3 દદ કો 1135 
. “3પંટુલા”ડ 11૯1: 1420 10 ૧ [22761૩ 116૯,” 50][૩[2૦05૦5 110 
1ડ લડ ૪] દ101€ 1૦ 10010195 ૦૫૬ ત 101% ૪€1'5€ 5 1110 
1€5૬ ર૦ 0૦0૫, દ્ર॥ળતં /લઉાળછુ 100 ક્03010ધ€ 1011101105 
1૦૮1૦૬૫૪, 15 11 115 ૦171 ૦૦1૦૯1૬ (16 ૦117 510 %6-50€0610€ 
11 ત ૦૦૫111) 1) 


આરૂઢ સાહિત્યકાર ગ્રીનતી નજર્‌ લાગે તેવું સ્થાન ૧૫૯૨માં શેક્સપિયર 
સેળવ્યું છે. અભાર સુધી ઉચ્ચ શિક્ષણુ પામેલ “ વિદ્યાપીઠનાં રતનો 'તું નાટયકાર 
તરીકેનું સુરક્ષિત સ્થાન હવે આ “ભાડૂતી નટ'તે મળશે એ ખ્યાલે ગ્રીને 
રષ ઠાલવ્યો છે. શેક્સ્પિયરતે એણુ “સબ ખ'દરતો વેપારી” ( [0138101065 
1૦૮૬૦૫૫1૫01 ) ડલો છે એ હકીકત શેક્સ્પિયરે ર'ગભૂમિનાં અદતાં કામ 
(ભ્રાડૂતી નટ, પ્રોસ્પટર, જના પાઠની સરામત-પત્યાદિ) સ્વીકારી પ્રગતિ 
સાધી તેની સખૂત છે. ગ્રીનના રેષતું કેન્દ્ર છે અમારે પી'છે રળિયામણા આ 
નટડા, એ વળી અસારી પ'ગતે ખેસે ? નાટકો લખે ? ગ્રીનતે એ “ આસ્તીનનો 
સાપ* લાગે છે, કારણુ તાટયકારાોના સ'વાદો ગોખી ખોલી જનારા નટ 
એસતું સ્થાન દબાવી બેઠો એ અપરાધ ગ્રીને અક્ષમ્ય ગણ્યો છે. એટલે 
શેક્સ્પિયરના “ હેત્રી #૭ઠ્ઠા ' નાટકની એક પ'ક્તિનો ઉપયે।ગ ગ્રીતે શેક્સ્પિયરને 
પ્ટકારવામાં કર્યો છે. ફર રાણી માર્ગરેટઢતે એ નાટકમાં યોર્ડના ડયકે 
નારીદેઠ્માં છુપાયેલું. વાઘતું કાળજ (5. પંછઠલા'ડ 1011 ૫718:2[2 વં નિ 
4 70008105 11તર) એ શબ્દોમાં વણુંવી હતી, ગ્રીન શેફ્સ્પિયરને 
તટના અ'ચળામાં છુપાયેલું વાઘનું હૈયુ' કહીને ઉપાલ'ભ આપે છે. 


આ રીતે ૧૫૯૨માં રેડ્સ્પિયર વેર્ભાવે પણુ પ્રસિદ્ધિ મેળવે છે. હજ્‌ 
તો ૧૫૮૭માં વખાનો માર્યો લ'ડન આવેલો સ્ટ્રેટરર્ડનો ઝાઝા ભણુતર વિનાનો 
યુવાન પાંચ વર્ષમાં નટ તરીકે અને લેખક તરી%્ે એટલી સિદ્ધિ સેળવી 
શકયો 'ે નટને કેવળ અગણ્ય પૂતળાં માનનાર વિધાપીઠનાં રત્તો ચોંકી 
ઊઠ્યાં. વચે અતે કાચે] ૩૪ વર્ષના ગ્રીનનું તેજ માનાના નાટયકારોમાં 


ઊ'ચુ' સ્થાન હતું. અનેક નાટકો અને વિપુલ ગદ્યસાહિત્ય એતું અર્પણુ હતાં. 
શેફસ્પિયર સામાન્ય લેખક જણાચેો હોત તો ગ્રીને એતો ખ્યાલ કરવા જેટલું 
ખહુમાન એતે કદી ન આપ્યું હેત, નીવડેલા નાટચકારોને એનાથી ચેતીને 
ચાલવાનું એ ન લખત, ચીનની અસુયા ભભ્ૂફી છે ' અમારે પીછે રળિયામણા ' 
નટના અદ્ભુત સાફેલ્યે. કેવી હશે શૈક્સ્પિયરને વરેલી એ સફેળતા એતો 
સપણ ઉલ્લેખ ગ્રીનતા મિત્ર અને નાટયકાર તેશના એક લખાણુમાં મળે છે, 
૧૫૯૨માં પ્રસિહ્ થયેલ “નિર્ધન પિયસ? (1210€1૦€ 12૮111655૦) નામક 
વાર્તામાં શેફસ્પિયરના હેત્રી છઠ્ઠા વિષેના નાટકના વીરપાત્ર ટાલ્બોટ વિષે 
નેશ આ પ્રમાણું લખે છે $ 


“તીર ટાલ્બોટ જીવતો હોત તો એ અસીમ આન'દ અતુલવે તેવી 
રીતે રંગભૂમિ ઉપર એ રજૂ થયો છે અતે દશ હજર પ્રેક્ષકોએ આંસુથી 
એના મૃત્યુને સન્માન્યું' છે.” શેફસ્પિયરની આ સદ્જેળાતા ગ્રીનને ડ'ખી 
ગઈ તેતું વાજબી કારણુ એ હતું કે ત્રીન વગેરેના જતા લખાણુતે નાટષક્ષમ 
ફરવાનું કામ શેફ્સ્પિયરને સોૉંપાયુ' અતે એ અતુભવે આગળ વધીને 
લેકહુદયતે સ્પર્શી: જતું નાટક એણે રચ્યું. 


“કસબ કોડીનો? મસિદ્ધ ક્યું” પ્રકાશક ચેટલે, શેફ્સ્પિયરને આવી 
જાહેર નાલેશીથી કેટલુ” મનદુ:ખ થયુ” હશે તેતો ખ્યાલ આપતુ ક્ષમાપન 
પ્રકાશક હેત્રી ચેટલે ૧૫૯૩માં 1વર્ત 11૦411'ડ 12:૦2 નામતા પુસ્તકતી 
ત્રેસ્તાવનામાં ક્યું છે, એણું લખ્યુ છે $ 


“(ગ્રીનના લખાણુ બદલ) જાણે મે' એ લખ્યું હોય એવો ખેદ છુ 
અતુભવુ' છુ, કારણુ હુ' એ સજ્જ્ત(શેક્સ્પિયર્‌ )તે મળ્યો છુ, અને મે' 
જેયું છે કે પોતાના કામમાં એ જેવા નિપુણુ છે તેવા જ વહેવારમાં પણુ 
વિતષ્ર છે, ઉપરાંત કેટલાક નામાંકિત મિત્રાએ એમના ચારિત્ર્ય અગે આપેલા 
અભિપ્રાય એમતી પ્રામાણિકતા પુરવાર કરે છે, અતે સહજ લાલિયમય એમની 
માતિઓ એમતી કલાની શોભા ખને છે.” 


“પાર્ક પીછે'તો આરોપ આ રીતે ગ્રીનતા પ્રકાશકતી લમે નિરુત્તર 
ખતે છે. ર્‌૮તી વયનો વિલિયમ શૈફૂસ્પિયર્‌ રીઢા પ્રકાશક ચેટલના ચિત્તમાં 
સોજન્ય અતે વિતષ્રતાની દપ ઉઠાવે છે. “વિનમ્ર શેક્સ્પિયર' (૯10110 
514%૯50૦ 1૦) એવુ* વહાલસોયું બિરુદ એના પરિચયમાં આવેલા તરફથી 
એતે નિર્પવાદ મળ્યું છે. નાટકો સકળ બન્યાં ત્યારે પણુ નટ તરીકેનું એવું 


પ્‌ર્‌ 


કોશલ્ય એણે પરહયું” નથી એવુ પ્રમાણુપત્ર ચેટલે આપ્યું છે : “ ૦%૦૦] લ 
[1 11૯ તુપદ્ર1ઇ% 186 [210455૯5 નટનતો ધે હલકો મનાતો ૭તાં 
શેક્સ્પિયરતે સમાજમાં મોભાવાળા અત્રણીનતી ઓથ છે એવે। સ'દભ ચેટલંના 
“તીરાડ ૦4 ૪૦૫૩110 એ શખ્દોમૉં સચવાયે। છે. 


101110311૯5 4₹ ૦૬01૫1” શેફૂસ્પિયર ૧૫૯૩ સુધી તો ર'ગભૂ્ાં 
ચી'પ્યાં કામ કરનારો રલો છે, એણું નાટકો લ'ખ્યાં છે--હેત્રી છઠ્ઠા વિષે ત્રણુ 
નાટકઃ ટિટસ એન્ડ્રોનિકસ, કોસેડી ઓફ એરસ, અને ટુ જેન્ટલમેન ઓફ 
વેરોના. પર'તુ ત્રીન અતે તેના સાથી નાટચકારો જે જમાનામાં ગરીખીમાં 
સખડચા અતે અકાળ મૃત્યુ પામ્યા તે જમાનામાં નટ બનીતે સાપ્તાહિક 
વતન એણે જાળવી રાખ્યું છે. એના ચાહકો ધણી વાર વીસરી જય છે કે 
કવિ શેકસ્પિયરતું ભરણુપાધણુ નટ શેક્સ્પિયરે જ કયુ” છે. ખેત જેન્સન 
જેવા ખ્યાતનામ વિદ્દાનને પણુ નાટકોની કુલ આવક કેવળ ખસે પાઉન્ડ 
મળી હુંતી. એટલે શેક્સ્પિયરે ' પારકે પી'છે' શોભવાનતુ', એટલે કે બીજાનાં 
નાટકો ભજવવાનું કદીય ત્યજ્યુ' નથી. 


“ વૃપદર્‌ સુધીનાં વર્ષો શેફ્સ્પિયરે લ'ડનમાં ગાળ્યાં છે અતે પૂરો લાભ 
મેળવ્યા છે. ગ્રામજીવનના રૂપસ'સ્કાર લઈતે એ આવ્યો હતો, લ'ડનતે એને 
વિશ્વદર્શન આપ્યુ. અ'ગત જીવતતુ' મૌન લઈ ને આવેલા શેકૂસ્પિયરેને પારકાં 
આયખાંની વાણી લ'ડતે શીખતી, જૂનાં નોટકા ગાખાવીને. શેફસ્પિયરે 
દીઠેલુ* લ'ડન નવન્નગૃતિતું પ્રતીક હતુ, ઇતિહાસના રચનારાં અંતે એનો 
ગાનાર્તે નિકટ પરિચયમાં મૂકનાર એ નગર હતુ'. અગ્રેજી સૉહિત્યમાં જે 
દાયકામાં ઈટલીએ સર્જેલાં માંતવ્ય-મૂલ્યોનો ફાલ અગ્રેજી ફાવ્યસાહિત્યમાં 
ઊતર્યો તે સમયે લ'ડનમાં રહેવાનું મળ્યુ" એ શેફસ્પિયર્તુ' અતે અગ્રેજી 
સાહેત્યતુ' વિધિનિર્માયુ ગણાય. લ'ડનના સહિમાને શેડસ્પિયરે એક જ 
વિશેષણુમાં વર્ણુવ્યો છે--જીવ'ત ( 0પાં્ં૮). રાજ્ધાનીને એણે “વિચારોની 
પ્રદીપ્ત ભટ્ટી' ( ઊપ? 1૦ ર્ત (10૫૬1)0) કહી છે. દીસિમતોહર 
નયતોતું એ શહેર હતુ; બહ્ધપપરિકર એ ખન્યુ' હતુ. જનપદમાં એણે જન્મ 
લીધો અને શૈશવ માણ્યુ'; તો પ્રષુદ્ધ લ'ડનનાં ઉશ્ર કિરણોમાં એણેું સ્વાસ્થ્ય 
- માસ ક્યું”. ઇતિહાસના મર્મ એતે લ'ડનતી શેરીઓમાં કાપ્યા છે. રોળાતું 
માતસ ગતે લ'ડને શ્વીખવ્યુ' છે, લે'કોત્તર પુર્ષોનાં રહસ્ય લ'ડને છતાં કર્યા” 
છે. લોકભાઈ ઓનાં દશન એણે સ્ટ્રેટફ્ડમાં કર્યા છે; પણુ એના ક્લિસટ્રે 
અતેવીરી એતે લ'ડનતે બતાવ્યા છે, એણું સર્જેલી ડિલયોપેટ્રાના અણુસાર 


એણું લ'ડનના રાજમહેલેમાં મેળવ્યા છે. પારા જેવા ચ'ચળ અને અસિ- 
ધારા જેવા તીછ્દણુ મિજાજ એણે ટેમ્સ નદીને ઉભય તીરે અતુભવ્યા છે. 
તાટયસૃણિનાં ખીજ એણે લ'*ડનતની ફૂલશાળામાં મેળવ્યાં છે. સાંકડી ગલીઓ 
અતે ઊડતા અરમાનોનુ' એ તગર નદીતટે મુક્તિની હાશ લેતુ', શાણી 
એેલિઝાબેથ અને ઉમરાવ કુટુ'મના નબીરા આગવે। નૌકાવિઠાર યોજતા, 
તો સામાન્ય નાગરિકો ખે હજાર હાડકામાં નદી પાર કરી શકતા. પ્રોટેસ્ટન્ટ 
સ'પ્રદાચે પ્રવર્તાવેલી ધર્સસુધારણાથી જતાં ધાર્મિક બ'ધતેો તૂટયાં હતાં. 
સમાજ નવી એષણાનાં સ્ફેરણા! માટે આતુર ખન્યે! હતો. ઈટલીતી નવ- 
જાગૃતિનો બોધપાઠ રાષ્ટ્રે ક'ઠસ્થ કર્યયો હતે. ઈટેલીનાં ગીતો, ઈટેલીને પ્રણુય, 
ઈટલીનાં વસ્્ર અતે ઈટેલીની લઢણા અ'ગ્રેજ જીવનમાં, વિરોષે અમીરૉનાં 
જવતમાં અને અગ્રેજી ભાષામાં સમૃદ્ધિ રેડી રહ્યાં હતાં. અમીરાતતી રમતો 
સામાન્ય જનોતે મૃ'ઝવે અને આંજે તેવી હતી, શખ્દોતી રમઝટ, સોનેટના 
પાઠ, શ્લેષયુક્ત સ'વાદ--આમાંતુ' કશુ' રાણી એલિઝાબેથતી રાજસભાયાં 
અપરિચિત ન હતુ તો લ'ડતના રૂઢિચુસ્ત અને ચોખલિયા મોવડીઓને 
આમાંનું કશુ' ખપતુ ન હતુ. રાય કે ૨'૩--લ'ડતતી સમસ્ત પ્રજા એ કાળે 
ભારે ઉદ્યમી હતી, ₹ગરાગતુ* જીવન ગાળતા ઉમરાવ પણુ પ્રેમશોર્યનુ” 
ને્‌પુણ્ય ધરાવતા. આજે યુહ્દે ચહે અને કાલે કવિ બતે એવું જીવત એમતે 
સુસાષ્ય હતુ'. ત્યારે તો શૈફૂસ્પિયરનાં નાટકો સજવા જેટલી લાયકાતવાળા 
આટલા ખધા ઉમેદવારો તે સમયનાં ઉમરાવ કુટુ ખોમાં જડી આવ્યા છે. 
એલિઝાખેથના સમયનુ" લ'ડત જીવનતુ' આશક હતુ. જે દીઠું”, યણ્યુ' કે . 
વાંચ્યું' તેને પ્રેસ કરવાની અજબ લગત લ'ડતતે હતી. રસદશનતુ' નહી, : 
કિન્તુ રસસમાધિતુ* એ ધામ હતુ. સાહિત્યના “ઇતિહાસમાં તે યુગતે “ગાતાં ' 
પ'ખીતે। નીડ ફલ્યો છે તે સાર્થ છે. કાવ્ય અને સગીત લ'ડનતુ* સાર્વત્રિક 
લક્ષણુ હતુ', બધીએ મધુશાળામાં સગીત પીરસાતુ'. નૌકાવિહાર કરતા યુવાતે।, 
નેટધરના પ્રેક્ષકો અને ટોળે વળતાં નગરજનો સ'ગીતભૂખ્યા જવ હતા. 'વાતતુ' 
વતેસર્‌' (10013 તબ £100૫દ 3૦0૫81૪૪) તામતી રશેફ્સ્પિયરતી 
નાટયકૃતિમાં નટખટ બિયેટ્રીસ પોતાની જાતકકથા એક વાકયમાં કહી શકે છે. 
તાર્લિયો નાચ્યો ને મે' અવતાર લીધો? (./. 3૧ તંતા0૦૯ દ્વ 
1 5 120110). લ'ડન તમરીતેો નવો અવતાર આવા ' તારકનૃત્ય ને 
ચોધડિયે થયો હતો. એની યુવાનીતે પગે ભમરો હતો. 

ચ%્રના અદીઠ પાર્શ્વ જેવુ' લ'ડેતતુ' બીજ* પણુ રૂપ હતુ. કોમળ- 
સગીત અતે અગ્રેજી સાહિત્યનાં અપૂર્વ ઊર્મિગીતોનુ' આ નગર, ખખર્‌ 


પ૪ 


પશુતાનુ' પણુ ધાસ હતુ. સાંપ્રત લૈ “ડુનના અમીરવિસ્તાર માબલ આચ 
પાસે શેફૂસ્પિયરના લ'ડનતુ* ટાયબત વૃક્ષ (197808 1૯6) ખોડાયુ, 
હેતુ. નગરનો એ વધસ્ત'ભ રાજ્યે આચરેલા નરમેધતુ' ધામ હતુ. વર્ષના 
"જાઈ પણુ દિવસે લ'ડત-બ્િજ ઉપર્‌ નજર્‌ પડે તો ધડથી છૂટાં પાડેર્લા 
સસ્તકો ટ'ગાવેલાં દેખાતાં. દેડાંતદડની સજા પામેલા અભાગીને ન્નહેરમાં 
ફ્રાંસી અપાતી કકે એતો શિરસ્છેદ થતો અને જલ્લાદને હાથે એતુ' અ ગ- 
છેદન થતુ. આ કારમાં દશ્યો જેવા લોકો ટોળે મળતાં. સજન ભેણગવનારા 
એવી સાટીના ઘડાયા હતા 'કે ઉત્સવમાં આવ્યા હોય તેમ વર્તતા અને 
રહ્ાંત પહેલાં અ'તિમ પ્રવચન આપ્યા વિના જપતા નહી, શેક્સ્પિયરતા 
પરિચિતોમાં એના એક વિદ્યાગુરુ, એના એક સહાષ્યાયી*, મોસાળપક્ષે એના 
એક સ્વજન૨, અને એની મ'ડળીના એક આમશ્રયદાતા ઉમરાવ ઇસેકસને 
દહાંતદ'ડ મળ્યા હતો. ૩૪ વર્ષની વયના ઇસેકસે વધસ્ત'ભે ઊભીને પ્રાર્થના 
કરી હતી જે: 


“ હાથ લ'બાવીને હુ' મારું શીષ અ'તિમ છેદત માટે નમાવુ, અને 
જલ્ઞાદ ખર્‌ગ ઉઠાવે ત્યારે આપ સહુ મારી સાથે પ્રાર્થના કરતે કે 
ઈશ્વરના ઠત સારા આત્માતે ફરૃણા!નિધાન પાસે દોરી નનય.'' 


(30૯0 370૫ ડૌત્વા11 5૦ 81€ 51161018 ૦૫૬ 101) 4110105 
દ00તૈ 103 10001૮ ૦1 1116 1010૬, ત્વળતૈ (1૯ 3૬1017૦ 1૯૬37 ૫૦ 
00 છાપ, 1૬ ૧૫૪૦૫1તં 11૯૮35૯ (1૯ ૯૦૦1ત્રડ1છુ ૬૦ત ₹૦ 


ડ૯॥ત તૈ? 1115 ત્રાણટ્ટાંક ૦ ૦1137 10) 3૦૫1 1061016 115 
11€1*€)7 5૯%. ) 


ધડથી છૂટા પડેલ મસ્તકતુ' આવુ રોજિદુ' પ્રદ્શન સહી શકે તે 
નગર્તે શેક્સ્પિયરતાં નાટકોમાં આવાં જ દશ્યોનો આગ્રહ રહે ને? તે 
સમયના ડારાગારાની યાતના અને સિતમતુ' વણુન પણુ હવે તો અસલ 
લેખાય. રેક્સ્પિયર્‌ જ્યાં તટ હતો! તે થિયેટર તરક જવાના રસ્તે બાઈડેવેલ 
તુરગ હતી. _ગારિત્યિતી શકા અગે અભાગી સ્ત્રીઓને ત્યાં જાહેરમાં ફટકા 
સાર્વામાં આવતા, આના સોળ શૈફસ્પિયરના અ'તર્મતમાં એવા ઊઠયા કકે 
સિસક્ષાની ચરમ પળે ઝેણું મહાપાત્ર રાજા લિયરતી ઉન્મત્ત દશામાં : 
કરુણા વહાવી : 


1. 1ર૦5 100109441૯ 1% 1587, 
2. 1919 500૫૯1૫1116 1પ 1583. 


“ખદમાશ જમાદાર, થ'ભાવી દે તારો હત્યારો હાથ, 
એ લ'પટ તારીને શીદતે ફટકારે છે? 


ઉઘાડ તારી પીઠ. 


જે દુષ્કૃત્ય માટે આ નારી શિક્ષા ખમે છે તેવી જ કેલિ 
એની સાથે આચરવા તારું મત તલપી રહ્યુ છે.” 


(1110૫ #ત્રડ૦્લ1 10૦81૦, 101તં ૬1૦ 110047 ત્રાળત 1 
(107 તં૦ડ૬ (0૦0૫ 151 ઉત 171001'€ ? 

210 ધ? ૦1 04૦% 
શ ઊઘડ 1019 1પડાડ ૬૦ ૫૬૦૯ 116! 11 11ત્રદ ળે 
[701 111061 ઉ1૦૫ ૪1102051 161.) 


લ'ડનનો જઠરાશિ અદ્ભુત | અતે દક્ષિણુ તટે સુક્ત વિસ્તાર. પ્રસિદ્ધ 
ચિચેટરો ત્યાં. નદીતે ઉત્તર તટે લ'ડન 1 છુ 1.૦૪. લ'ડનતુ' આગ્રહી 
મહાજન નગરમાં નાટકો ભજવવાની છૂટ ન આપે એટલે સામે કાંઠે સુક્ત 
વિસ્તારમાં નટધર રચાયાં. લ'ડનતુ' મીનાબજાર પણુ ત્યાં, અતે ત્યારતું લ'ડન જ 
પચાવી શકે તેવી રી'૭ અને કૂતરાંતી સાઠમારીનો અખાડો “ પેરિસ-ઉદ્યાન' 
(દવાદંડ ઉત્વાતતંલ) પણુ ત્યાં જ. માર્લાનાં પાત્રોતે અભિનયથી જીવતાં 
કેરનાર્‌ ખ્યાતનામ નટ એડવડ એલિન કે શેફસ્પિયરના કરુણાન્ત વૈભવને 
વાહક નટ રિચાડે બરખેજ, રાણી એલિઝાબેથ અને તેનાં પ્રજાજને।માં જેટલા 
લેકમ્રિય તેટલાં જ લોકપ્રિય હતાં અખાડાના રી'૭ હુ'કસ અતે સેકરસન. 
ગ્રીષ્મ ષ$તુતી કેઈ સાંજે રાણી એલિઝાબેથ સહેલાઓ અતે અમીર-ઉમરાવે। 
્સાહેત પેરિસ-ઉદ્યાનમાં જે કાર્યકમ હૉંશથી નીરખતી તે આવે। હતો : 


પ્રથમ દશ્ય : મ'ગલપ્વતિ, થાંભલે બાંધેલા રી'૭ તરફે શિકારી કૂતરાં 
છોડવામાં આવે છે, ઊછળી ઊછળીને તેઓ રી'છતે ખટકે છે. હવામાં મજખૂત 
પજ વી'ઝીતે રી'૭ તેમતે પાષાં ફે"કે છે, વાર'વાર શ્વાનોતો હલ્લો પાછો પાડે 
છે. થોડાંક શ્વાન ચિરાઈ ને મૃત્યુ પામે છે. હર્ષની ફિકિયારી અતે તાળીના 
ગડગડાટ સાથે રી'૭તે સુક્ત કરવામાં આવે છે. 


દૃશ્ય ખીજ : આંધળુ રી'૭ છૂટું” સુકાય છે. ચાબુક વીં'ઝતા કિશોરે 
એની પૂ'ઠ પડડે છે. કારડાના મારથી ગાંડુ' બતેલુ' રી'૭ કિશોરને શોધવા 
દોડયા કરે છે, હડફેટે ચડેલો એકાદ કિશોર્‌ ગબડી પડે છે ને ભયતી કારમી 


પદ 


ચીસો પાડૅ છે. રી'૭તા પ'જામાં સપડાચેલા કિશોરને રક્ષકો બચાવે છે, ને 
મૂર્છા પામેલા કિશોરને ઉઠાવી લે છે. 


દશ્ય ત્રીજ' : દોરડે બાંધેલો *વેત રૃષલ શિકારી કૂતરાના હુમલા સામે 
શી'ગડાનું શસ અજમાવે છે. શી'ગડે ષગોળેલુ' કૂતરું અહર ફેંકાય છે. 
તોકરોા એને જળમાં ઝીલે છે, ઉભય પક્ષ લોહી ની'ગળતા ખતે ત્યારે આ 
દૃશ્ય વિર્મે છે. 


દશ્ય ચોથુ : વિશિષ્ટ પ્રસગે જ આ પ્રથોાગ રજ્‌ થતે।. નનતવાન ધોડા 
ઉપર ભયથી ૩'પી રહેલુ” વાંદરુ' બેસાડવામાં આવે છે. પાઠળથી શિકારી કૂતરાં 
છૂટાં સુકાય છે. ધોડો ગાળ ચક્કર લગાવે છે. ફૂતરાં લાતો ખાતાં ઊછળીને 
વાંદરાને પાડવા મથે છે. અનેક ચક્કર લગાવ્યા પછી થાકીને વડે ગબડે 
છે, વાંદરુ' ઊહળીને પડે છે. કૂતરાં એને ફાડી ખાય છે. અતુચરો સેદાન વાળી- 
ઝાડીને ચો'ખ્ખુ' બનાવે છે, દૃશ્ય પૂરુ થાય છે અતે રાણીમાતા સલામો 
ઝીલતાં રાજમહેલ તરફે પાછાં વળે છે. 


આ પ્રેક્ષકો તે પછી “રોમિયો અને જલિયેટ ' જેવા ટોળે વળતાં. 
આવી હતી લ'ડનની જીવનપિપાસા. 


શેકસ્પિયર્તે મળેલાં ર“ગર્ભામે અને નટધર્‌ પણુ એવાં જ પિક હ્તા. 
૧૫૭૫તી સાલથી લ'ડનમાં ધ'ધાદારી રગભૂમિતાં મ'ડાણુ થયાં, શેફસ્પિયરના 
સાથી નટ રિચાર્ડ બરખેજના પિતા જેમ્સ ખરખેજે સુથારતો ધ'ધો છોડીને 
સાસે કાંઠે ઇંગ્લ'ડેતું પહેલુ' નઢધર--- થિયેટર ખાંષ્યુ. ત્યારથી નાટકતી 
ભજવણી સ્થાયી વ્યવસાય બન્યે।, તે પહેલાં નાઢકો ભજવાતાં ખરાં પણુ 
કાચા સ'ડપોમાં, સરાઈ( 1115 )નાં પટાંગણામાં. મોટાં સુસાફરખાનાંતા 
ચોકમાં પાટ નાંખી સચ તૈયાર કરાતો. સાચે મેદાનમાં અને ત્રણુ બાજના 
રવેશમાં મેદની સમાતી અતે પરિત્રાજક (5૬0૦11ટ્ટ) નટો નાટક ભજવી 
જતા. મધ્યકાલીન યુરોપમાં અક્ષરસાન ઓછુ' એટલે સુસાષ્રખાનાં ચિત્રોથી 


એળખાતાં. લ'ડનમાં જ્યાં નાટકો ભજવાતાં તેવાં મુસાફરખાનાંતાં નામ 
આ પ્રમાણે હતાં : 


સેરેસન હેડ, બોસ હેડ, રેડલાયન, ટેબાર્ડ, બેલ, ખુલ, ક્રેસકીઝ અને 
ખેલસેવેજ. ભટકતી સ'ડળી મેદાનમાં ગાડાં છેડતી, ગાસમાં ભૂ'ગળ વગાડી 
જહેરાત કરતી અતે મુસાફર્ખાનામાં સાંજે નાટક ભજવતી. સમય જતાં 
સમૃહ&્ બનેલી તટમડળી મુસાફ્રખાનું ખરીદીને કાયમી નટધર્‌ મેળવી લેતી. 


પ૭ 


આવી રીતે રેડ લાયત, બોસ હેડ અને કોસકીઝ કાયમી રંગમ'ચ મેળવી 
શકયાં, આમ નાટકતી પ્રરૃત્તિ નટતા યોગક્ષેમતો કાયમી આધાર ખતી. 
તાટચપ્ર્શતતો ઉદ્ગમ તો જેમ ભારતમાં કે ત્રીસમાં તેમ ઇંગ્લ'ડમાં ધર્મ- 
વિધિમાં શોધવો પંડે છે. મષ્ય્યુગમાં ખિસ્તી ધમેં લે'કેોમાં ધર્મપ્રસાર અર્થે 
ઈસુજીવનના, ધર્મના શહીદોના અને નીતિપ્રસારનતા નાટચપ્રયોગો રચેલા 
વારે અર્થોપાર્જનતો હૈતુ લેશમાત્ર ન હતો. તેથીચે પુરાણા યુગોયાં સકૃતિ 
અતે જવતતાં ગૂઢ રહસ્યોને અભિવ્યક્ત આપતા ઉત્સવોમાં --આપણા 
હેલિકાત્સવ, વિજયાદશમી, શરદપૂણિ મા, શિવરાત્રી, કૃષ્યુજન્મ અને દીપોત્સવી 
જેવા -- જગતની નાટચપ્રલૃત્તિનાં ખીજ વેરાયાં હતાં. પર'તુ એલિઝાબેથતા યુગતી 
નાટયપ્રવૃત્તિમાં અર્વાચીન મને।ર'જનતાં મૂલ્યો સ્વીજુતિ પામ્યાં છે. ૧૫૭૫ 
પછીતી નાટયચપ્રદૃત્તિતું લછ્ય મતોરરજન ઠ્વારા અર્થ પ્રાપ્તિ બન્યું. એતુ' એક- 
માત્ર પ્રચાજન લેો।કર'જન હોવાથી ડૉ. જહોનસતે સાચું' જ લખ્યું કે : 


16 1)71006 ૩ 1.173 (1 લં!દત100'૩ 12110115 .ટ્ાપ૯ 
ટ 1તૈ 11105€ 17130 110૯6 ૬૦ [21956, 1003 121656 1૦ 11370. 


આમ સાનવ'તા પેટૂનોના યુગનાં સ'ડાણુ તાટયશાહિત્યમાં એલિઝાખેથના 
જમાનામાં થયાં. ન્યાપક અર્થમાં એ પેટ્રન હતો બહુજનસમાજ. રાણી 
એલિઝાખેથ, એના કલાપિપાસુ ઉમરાવોથી માંડીને એક પેનીમાં ત્રણુ કલાકનુ* 
રજન વાંઠનાર અદનામાં અદના નગરવાસી પર્ય'તતો લેોકસમસ્ત, પચતી 
આ લાકડીએ જગપ્રસિદ્ધ નાટયસાહિત્યની માયાન્નળ રચી ખતાવી. 


નટધરેનતી સ્થળપસ'દમી આકસ્મિક ન હતી. સોળમી સદીના નગર્‌- 
વિસ્તારમાં તટધરે! સ્થપાય તો શહેરતી સુખાકારીતે ન્નેખમ હતું. દાયકામાં 
ત્રણુ વાર્‌ પ્લેગનો રોગચારો જ્રાટી તીફળતો અને પ્લેગનો ફેલાવો જત- 
મેદનીમાં ત્વરાથી થતો. ઉપરાંત જ્નવાણી મહાજનને નાટચપ્રણત્તિસાં ભ્રણ- 
ચારિ્યતાં એ'ધાણુ સ્પષ્ટ દેખાતાં, એટલે નગરથી દૂર ત હોય તેવા સ્થાને 
નદીને સામે કાં હે પહેલું નટધર ૧૫૭૫માં બ'ધાયુ*. તે પછી શયદે સૂડી- 
રેકાણુનો અવસર પારખી શ્રીમંત લેન્ગ્લીએ રાજહ'સ (5૫૪0 ) તટધર 
ખધાવ્યુ'. ડ્રિલિપ હેન્સ્લોએ ગુલાબ (1૨૦5૦) અને સુભ્રાગ્ય (12૦01૬૫106 ) 
અ'ધાવ્યાં એટલુ” જ નહિ, તાટયપ્રજૃત્તિના એ શરાફે ( 3101૮01 ) બન્યો. 
તે જમાનાને શ્રેઇ નટ એલિન એતે જમાઈ હતો. હેન્સ્લોનો મહાન ઉપકાર 
તો એ હતો કે એની રોજતનીશી(1101051017€*૩ 1ઝૅદ્રત1૯૩)માં એણે 


પ૮ 


લેણુદેશુની વીગતો વ્યવસ્થિત જાળવી. વીસમી સદીએ એ રોજનીશીના આધારે 
એલિઝાબેથ યુગનાં નટધરોનાં નાટકો અને નટોના ખર્ચાની ઝીણામાં ઝીણી 
વાતતે પ્રસિદ્ધિ આપી. નાટકોનો રચનાકાળ નક્કી કરવામાં આ રોજનીશી 
ઉપકારક નીવડી, કારણુ ધિરાણુની રકમ સામે હેન્સ્લો નાટકતું નામ તોંધતો 
અતે નવુ' નાટક હોય તો તેનો નિર્દેશ (1૦) કો'સમાં દર્શાવતો. હેન્સ્લોના 
આધારે જાણુવા મળ્યું છે કે તટઘરના ભાડા પેટે ૪માર્તનો માલિક ખેલની 
આવકના પચાસ ટકા મેળવી શકતો. ઉપરાંત મ'ડળીને, નઢને અતે નાટચ- 
કારને વ્યાજે ૨કમ ધીરવાતુ* કામ શરાક કરતો. હેન્સ્લોને જમાઈ એડવડ 
એલિન શેફ્સ્પિયરથી ખે વર્ષ નાને હતો. માર્લાનાં નાટકોમાં એણે સુખ્ય 
ભૂમિકાઓ ભજવી હતી, નાટષપ્રનૃત્તિમાં પૈસેટકે એ એવે સુખી થયો કે 
નાની વયમાં નિવૃત્ત બનીને મોટી *ગીર્‌ ડહ્વિચ મેનર ખરીદી લીધી. 
સ'સ્કારી એવે ઝે ઉદાર વિધાદાન કરીને એણે ડલ્વિચ કૉલેજની સ્થાપના 
કરી હુતી, 

૧૫૯૨ અને ૧૫૯૨૩નાં વર્ષોમાં શેટ્સ્પિયરતે એલિન સાથે કામ કરવાનો 
અતુભવ મળ્યે। હતો. ઉમરાવ લિસ્ટરતુ' ૧૫૮૮માં અવસાન થતાં એની મ'ડળી 
ઉમરાવ સ્ટ્રૅન્જનો આશ્રય પામીને લોર્ડ સ્ટ્રેન્જની મ'ડળી ગણાઈ, ૧૫૯૨માં 
લ'ડનમાં વસતા શરણાર્થીઓ વિરૃદ્ધ હુલ્લડ ફાટી નીકળ્યુ' એટલે નટધરો બધ 
કરવામાં આવ્યાં. પછી પ્લેગના રોગચાળાને લીધે પૂરાં બે વર્ષ નટધરા બધ 
રહાં. પરિણામે એલિન અને બરખેજ જેવા નામાંકિત નટોને પણુ આથિક 
મુશ્કેલી નડી તો! શેક્સપિયર જેવા રોજિયાના તો કેવાયે હાલ થયા હશે. 
આ અરસામાં જ નાટયકાર ગ્રીનતું દયાસણુ' અવસાન થયું, દુઆ દઈએ 
ત્રીનને કે ૧૫૯૨. સુધી અજ્ઞાત રહેલા વિલિયમ શેકસ્પિયરની સિદ્ધિઓ એણે 
પ્રસિદ્દ કરી. શેક્સપિયર “પારે પી'છે રળિયામણે। ' નટ હતો, સુક્ત પધ 
(21810 37૯15૦) એ આરૂઢ કવિઓ જેવુ* સહજ રૅલાવી શકતો, અતે 
વિદ્યાપીઠના રતોને ( ઇતાંઝટાાઈ જાદડ) વાદે એ એવાં સફળ નાટકે 
લખતો બન્યો કે ગ્રીન એના નાટયકાર મિત્રોને સવેળા ચેતીને અન્ય પ્રકૃત્તિમાં 
પડવા વિન'તી કરતો ગયે. 

૧૫૯૨ સુધીમાં રશેર્સ્પિયર આટલું ડરી શકયો હોય તો લ'ડનનો 
એને વસવાટ એળે ગયે! ન જ લેખાય. ૧૫૯૦માં એણે કી ન વિષેતુ 
નાટક લખ્યું જણાય છે. એ નાટક ૧૫૮૮નું વર્ષ એટલે કે સ્પેનિશ આમેડા 
સામે ઇંગ્લ'ડના મહાન વિજયના વર્ષને તેર જાળવતું નાટક છે, બસે! વર્ષ 


પહ 


યહેલાં ફાન્સનતે તોબા પોકરાવતાર અ'ગ્રેજ સરદાર ટાલ્બોટનાં પરાકમો 
અતે વીરગતિતી મહાડથા એમાં રજ્‌ થાય છે. મ્રીનના મિત્ર નેશે “દશ હજર 
%્રેક્ષકાનાં નયન ખલકાયાં' એવો ઉહ્લેખ આ નાટક વિશે કર્ચ છે, તે પછી 
૧૫૯૨ સુધીમાં શેફ્સ્પિયરે હેત્રી ૭ઠ્ડાના પહેલો અને ત્રીનજ્ને ભાગ રચ્યા. 
આપણા યુગતા અગ્રૅેજ સાહિત્યકાર લુઈ સ્ટીવન્સતે લખ્યું હતું તેમ આ 
ત્રણુ નાટકોમાં ૭વ્વીસની વયને। શેક્સપિયર ચિત્ત પરોવીને અતુકરણુ શીખે 
છે, (રટ 12375 1106 ૬૦૫1૦૫5 ૧2૦.) સુકત પદ્ય અને પ્રાસયુક્ત 
પઘતી એતે ફાવટ છે. તટ હોવાથી રગભૂમિતી શક્તિ અને મર્યાદાનો એતે 
પૂરો ખ્યાલ છે. પરતુ નવા નિશાળિયાની મૂ'ઝવણુથી એ આંકેલા અક્ષર 
ઘુ'ટ્તો માલૂમ પડે છે. 


એતે મળેલુ' નટઘર ખુલ્લે ચોક હતું (૦[2૯0 1૦ 10 ₹9 ). રગ- 
મ'ચતી ત્રણુ બાજુ પ્રેક્ષકા ઊભા રહેતા એટલે પડદા પાડવાના ન હતા. 
પરિણામે બધાયે વખત તટોાને ગતિમાન રાખવા પડતા અતે નાટક શરૂ 
થાય ભાંથી અ'ત સુધી વિરામ ન મળતો. એક સમૂહ વિદાય થાય કે 
ખીન શમૂણતો તત્કાલ પ્રવેશ થતો. પડદાના અભાવે સ્થળકાળતુ' બ'ધનત ન 
હતું. એટલે વાર્તા છૂટથી એક દેશથી ખીજે દેશ પ્રયાણુ કરતી અને ખુલ્લે 
રંગમંચ ધડીકમાં યુદ્ધક્ષેત્ર તો ધડીકમાં રાજમાર્ગ અતે ક્ષણુ પછી ઉદ્યાન 
ગણી લેવાતો. નટ બખ્તર પહેરીતે આવે તો યુદ્ધનું દશ્ય, હાથમાં મશાલ 
હેય તો રાત્રિના સમય, પાઠ્લી અટારી પરથી ભ્રસકો મારે તો કેટકિલ્લાનુ* 
દશ્ય. આમ પ્રેક્ષકોની કલ્પના સતત કાર્યરત રહેતી, આતે! લાભ ઉઠાવીને 
શેક્સ્પિયરે 2 ત્લા1 એટલે કે સ્થળકાળના વિશાળ માપવાળાં તવારીખી 
નાટકાથી (€॥૪૦લાટ 195) નાટયકલાનો કક્કો ઘટ્યો. શેક્સ્પિયરે 
વાચત અને ભજવણીથી શીખેલી ભાષા તેનાં પાત્રા આ નાટકોમાં ખોલે છે. 
નાટકમાં કે પાત્રોમાં હજ “શેક્સ્પિયર' પ્રવેશ નથી પામ્યે।. 


રોટલો રળવા નટ ખતેલા આ યુવાનને નાટક લખવાનો સમય કયારે 
મળ્યો હશે ? એલિઝાખેથ યુગનાં નટધરોમાં એકના એક નાટકની સતત રજઆત 
કદી ન થતી. પાંગ દિવસમાં પાંચ જદાં જદાં નાટકા ભજવાતાં. એટલે 
રોજ સવારે રિહર્સલ અને બપોરે ભજવણી એવે! નિત્યકંમ હતે. તેમાંચે 
શૈફૂસ્પિયર્‌ જેવા “ફાલતુ નટે એક જ નાટકમાં અતેક નાનાં પાત્રો ભજવવાં 
પડે. ઉપરાંત પ્રોમ્ષ્ટિગ અને સમયાનુસાર કપડાં બદલાવવાનુ” 'ે પ્રોપર્ટીની 
હેરફેરતુ' કામ વધારામાં, એક અતુશ્રતિ પ્રમાણે શેફૃસ્પિયર ભાગ્યે જ સમયતે। 


હુ 


દુર્વ્યય કરતો. ખીજ નઢો લહેર કરતા હોય ત્યારે પણુ નિમ'ત્રણુતો અસ્વી- 
કાર્‌ કરી તબિયતને બહાને એ ઘેર જતો. પરિણામે રાત્રિના કલાકો એણે 
વાચનમાં અને લેખનમાં ગાળ્યા હોય એમ દીસે છે. વળી એના સાથીદારે 
નટોા પરિવાર સાથે રહેતા, જ્યારે વીસેક વર્ષના લ'ડનવસવાટ દરમિયાન 
શૈક્સ્પિયર્તુ' કુટુંબ કદી લ'ડન તથી આવ્યુ” એમ એનાં વસવાટનાં સકાતો 
અને સરનામાં સૂચવે છે. 


૧૫૯૨ અને ૧૫૯૩નાં વર્ષોમાં નટધરો બ'ધ થયાં એટલે ઘણી નટ- 
સ'ડળીઓ આર્થિક સુસીબતથી ભાંગી પડી. એલિનતી મ'ડળી અતે ઉમરાવ 
સ્ટ્રૅન્જની સ“ડળીના કેટલાક નટોએ ભેગા મળીને ઉમરાવ પેમ્થ્રોકની -મ'ડળી 
આ વર્ષોમાં રચી. એમણે શેફ્સ્પિયરતુ” ચોથુ* નાટક “ટિટ્સ એન્ડ્રોનિડ્સ 
ભજ્વ્યુ'. વસમો કાળ હતો એટલે થોડી પણુ આવક વધે તે હેતુથી 
સડળીએ આ નાટક પ્રકાશકતે છાપવા વેચ્યું. ૧૫૯૪માં પ્રસિદ્ધ થયેલું આ 
નાટક શૈકસ્પિયરની મૂછી પ્રત ઉપરથી છાપ્યું લાગે છે. તે જમાનામાં “ટિટ્સ' 
અત્યત નાટ્યક્ષમ ગણાયું અને વારવાર ભજવાયું. શેક્સ્પિયરના વિકાસ- 
સાતત્યનો નમૂતો આ નાટકમાં મળી રહે છે. બે વર્ષ પછી ૧૫૯૪માં પ્રસિદ્ધ 
થનારા એના કાવ્ય “લ્યુકરીસતો શીલભ'ગ '( 116 1રત]૩૦ ૦4 1.0૦1૦૦)વાં 
બીજ “ટિટ્સ' નાટકમાં મળે છે, કદાચ નાટક અને કાવ્ય એક જ સમયે 
રચાયાં હોય. રોમન ઇતિહાસમાંથી શેક્સ્પિયરે રચેલાં અનેક નાટકોને! પ્રાર'ભ 
“ટિટૂસ' છે. આ નાટકમાં સમકાલીન નાટયકાર અને વેરતી વસૂલાતને તખ્તા 
પરે સફળતાધી રજૂ કરનાર “સ્પેનિશ ટ્રેજેડી' ના સર્જક કિડ(16ઝ/તં )તી 
જબ્બર અસર્‌ પડી છે. બળાત્ડાર, અગવિચ્છેદન અને પાશવી ડરતાથી 
ઊભરાતા આ નાટકમાં, શૈફસ્પિયરે લખ્યું હોવા છતાં, શેકસ્પિયરને સ્પર્શ 
ભાગ્યે જ શેધી શકાય. કાળજુ” ક'પાવનારા એના પ્રસંગો અને એલિઝાબેથ 
યુગના નગરવાસીએને નાટઈી ન લાગે એવો સ'દજ હતો. તો બે મહાયુદ્ધો 
અને સરમુખત્યારશાહીને વેઠી થૂકેલા આપણા યુગને પણુ હવે ડરતા અતે 
અત્યાચારો 'ન સ'ભવે? કહેવાપણુ” નથી રહું. પરંતુ આ નાટકમાં શેક્સપિયર 
તાટસ્થ્યતા ભાવે રચતા કરે છે, પ્રસગોને! આધાત એતે ભાગ્યે જ સ્પર્શે છે. 
જેને “ ખીચડી માટરે' ([૦૫૦૦11€1) લખેલુ' ગણાય તેવા આ નાટકમાં પણુ 
રેડસ્પિયર્ની સ્થાયી શ્રહ્દા વ્યકત થઈ છે, સામાજિક અરાજકતા વિરદ્ધતી. 
તાટકના અતતે 'ટિટ્સ 'તો પુત્ર સત્તા પર્‌ આવતાં વચત આપે છે % “રમતાં 
દુઃખ દૂર કરવાની અને એના ધા રૂઝવવાની એની નીતિ રહેરે. ' 


દ્રજૃ 


(1/૮7 1 ટુ૦7૯ાઇળ1 3૦0, 


10 161 1ર૦110€'5 11105, ત્વળલે ૫71[2€ 017ત 13017 70૯.) 


આ ચારતાટકેા જદી જદી ચાર મ'ડળીએ ભજવ્યાં તે પરથી વાજખી 
અતુમાન એ નીકળે છે કે શેક્સ્પિયરને હજ સ્થાયી કામ મળ્યુ' નથી અને 
આચિંક રીતે તે ડામાડોળ છે. હજ નટ તરીકે પણુ એ “ફાલતુ' રલો 
છે, તે નાટકોની આવક પર તો ગ્રીન અને એના મિત્રો ભૂખે સર્યા છે. 
વળી શૈક્સ્પિયરે તો પત્ની અને ત્રણુ બાળકે! દેશમાં મૂકચાં છે, એ વાતનેય 
પાંચ વર્ષ વીતી ચૂક્યાં છે. સકળ બનેલાં નાટકો એ લખે છે ખરો પણુ 
અનાસક્ત રહીતે. એના મતોમથનતુ' કોઈ સાક્ષી નથી. ૧૫૯૪માં વાદળા 
વીખશાવાનાં હતાં, કિન્તુ ૧૫૯૨-૯૩ એનાં વસમાં વર્ષો હતાં. તટ અતે 
નાટયકાર થવા એ મથતો હતો, પરતુ કવિ તો એ હતો જ અતે આ વિષમ 
દશાની ક્ષણુ।, પ્લેગનાં વર્ષોની અને બ'ધ નટધરોની ક્ષણા, એતાં આ 
વર્ષોનાં સોનેટોમાં સ્મરણીય પદાવલિ ખની છે, જેમ કે સૌનેટ ૨૭ અને ૨૯ : 

“પ્રવાસથી થાકેલાં અગોને આરામ આપંવાં શય્યામાં પડુ' છું' ત્યાં 
મત પ્રવાસે ઊપડે છે અને શરીરતું' કામ ઝપે છે ત્યારે ષ્રુદ્ધિ કામે ચદી 
જાય છે, ”' 

“ ભ્રાગ્ય અને માનવીનાં નેણુ રોષે ભરાયાં છે ત્યારે ત્યકતા જેવી મારી 
દશાતો હુ” અસહાય વિલાપ કરુ છુ. બધિર આસમાનને હું મારા વ્યર્થ 
ચિત્કાર સુણાંવુ' છુ, અને દુર્ભાગી મારી ન્નત નિહાળી દૈવતે અભિશાપ 
આપુ છુ', આશાનો અમીરને ન્નેતાં એતુ' પદં વાંછુ' છુ, એતુ* રૂપ પ્રાથું” 
૪ુ', એના મિત્રો મેળવવા ઝૂરું છુ. એકની કળા અને અન્યના સુદિનો 
માટે તલસુ' છુ. નસીખે જે આપ્યું છે, ન્યૂતતમ એમાં તૃપ્તિ મતે, 

૫₹/€ત1 ધ ૬૦1, 1 ઊત5£૦ 100 ૬૦ 109 હત, 

4116 તંલદ્વા ₹€૦[૩૦૬૦ 101 115 દ દત? ધંઇ્ત; 

1301 1160 1૬15 4 100010૦) 10 109 1લ્લર્ત, 

1૦0 ૪૦1૮ 107 1010ત 1૯0 104૩ ૪૦ ૪'ડ ૯8[ગં1૯તં. 

૫/1૯ 11 લતીંડટ્ટ(૮૦ પધ 10#૬01€ દતે 10015 €)7૦5 

1 દ્વા 101૯6 1€66]2 1037 ૦૫૫૦૩ 541૯6, 


£1તં €૬₹૦૫1૩1૦ તૈલર્દાા 1941૯613 પ્રતાપ 119 120૦૦1૦૯૩૩ €11€5, 


દર્‌ 


41 1007 ૫2૦1 10375611 ત્રળવં ૦૫/૩૦ 107 1ત૦, 
131311૪ 10€ 11₹6 ૦ ૦10€ 10010 11011 111 110106, 
₹૦દ૫૫1૯વ 11૪06 1110, 186 1110 ક 1૯૦1 તંડ 3૦5૩૦૩૬'ત, * 
2૯3૪ ઘીાંડ 10ત10'5 ત, તાત 0દ્દ 106105 300026, 


103 71૬ 1 10051 ૦1310) €૦11૫૦116તં 1૦3. 


૧૫૯૩ના વર્ષમાં શેફ્સ્પિયરે એની પ્રથમ કાવ્યકૃતિ “ રતિ અને ગોપયુવા' 
પ્રસિદ્ધ કરી. એના ગામભાઈ રિચાર્ડ ફિલ્ડે એતુ* સુદ્રણુ કર્યું”. ૧૮મી એપ્રિલ 
૧૫૯૩ના દિવસે એણે સમુદ્રકાના મહાજ્નને ચોપડે (50101615 
1ર૯છ15૫૦૫) નોંધ સુકાવી કે, ““ વિનસ અને એડાનિસ' નામતુ* પુસ્તક એણે. 
ખરીદ છે અને છાપવાની મ'જ્રી આર્કબિશપ વ્હિટગિફેરે- આપી છે. ” 
સ્ટેશનસ નો ચોપડે તમામ સુદ્ષ્તિ સાહિત્યની સાલવારી મારે અગત્યનો દસ્તાવેજ 
હતો અને ઝુદ્રણુહક્કતું એનાથી જતન થતું. સુદ્રક ફિલ્ડ પુસ્તકવિકેતા ન 
હોવાથી લ-ડનતા પ્રસિદ્ધ વિકેતા જ્હોત હેરિસનની પેઠીમાં એણે વેશ્રાણુતી 
વ્યવસ્થા કરી લીધી, ડાવ્યકૃતિઓની ખપત ઓછી રહેતી એટલે નવા કવિતે 
સામાન્ય રીતે છાપેલી થોડીક નકલો વળતરમાં મળતી. શેક્સ્પિયરતે એની 
પ્રથમ કુતિ માટે ખે પાઉન્ડ મળ્યા હશે, 


એ સમચે વિતી સાચી કદર શુભેચ્છકો કરતા. શેફસ્પિયરે 'વિતસ 
અતે એડાનિસ'તુ' અર્પણુ ૧૫૯૭ના વર્ષમાં નગરતે આકષી રહેલા યુવાન 
ઉમરાવ અલ ઓફ સાઉધેસ્પટનને ક્યું” છે, ૧૮ની વયતો એ કિશોર ઉમરાવ 
ઇંગ્લ'ડના ધાનિકોમાં મોખરે હતો. કેથોલિક સ'પ્રદાયતું સૌથી વિશિષ્ટ ખાનદાવ' 
એનુ' હતું. આઠ વર્ષનો હતો ત્યારે એણે પિતા ગુમાવ્યા હતા. ઇંગ્લ'ડતા 
સુખ્ય દાર્ભારી સેસિલના પાલિત તરીકે એતો ઉછેર થયો હતો. ૧૬મે વષે” 
એણે કેમ્બિજ વિદાપીઠતો અભ્યાસ પરો કર્ચો. ૧૫૯૧થી કાયદાતે। અભ્યાસ 
કરવા એ લ'ડતમાં મિડલ ટેમ્પલ સ'સ્થામાં નનેડાયો. રાણી એલિઝાખેથના 
લાડકા ઉમરાવ ઇસેક્સતા એ જીવનપર્ય'ત વફાદાર મિત્ર બન્યો. સસેક્સના 
ઉમરાવતો એ સુગ્ધ અતુયાયી હતો. મનમોજી અને ઉદાર પ્રકૃતિનો કિશોર 
સાઉધેસ્પટન ૧૫૯૩નો કામદેવ હતો. કાવ્યોતુ' અર્પશુ સાહિત્યરસિક ઉમરાવોને 
એ હેતુથી થતું કે કવિતે આશ્રય મળે. અલગારી તેશ ભાગ્યે જ કોઈની 
ખુશામત કરતે. એણું સાઉધેમ્પટનને ગ્ર'થ અપીસને લખ્યું હતું : “ભાવિ 
પેટીઓમાં આપતુ' પવિત્ર નામ પ્રતિછઠા પાસે એ હેતુથી હુ' નવુ જ મન, 


૬૩ 


નવા ખ્યાલ, નવી શૈલી અને નવા પ્રાણુ પ્રાપ્ત કરીશ.” કવિ ખાન્સે અર્પણુમાં 
લખ્યું હતુ: “આપતાં પ્રેમાળ નયતોમાં કાવ્યદેવીની ઘતિ વસી છે. ” 
પ્રસિ&્ ફ્રેન્ચ ગઘસ્વામી મોન્ટેઈન(1/01૫તાંછ્ઠા1૦)તા નિબ'ધોતુ' અગ્રેજી 
ભાષાંતર કરીને જ્હોન ફ્લોરીઓએ લખ્યુ' : “મારા જેવા અતેકમાં આપના 
યશસ્વી તેજથી નવે। પ્રકાશ અતે નવું જીવન રેડાયાં છે.” 


શેકૃસ્પિયરે લખેલું અર્પણુ પ્રમાણુમાં ઓપચારિક અને વિતમ્ર છે. 
“«મારી મેધાનું પ્રથમ ફેલ? (દડ ઊ061₹ ૦ 109 1076100101 ) આપતે 
મ્રસ્ન કરશે તો હુ' ધન્ય બતીશ અતે સમય કાદીને આપને છાજે તેવી 
અન્ય કૃતિ રચવાનું પણુ લઈશ. પરતુ આ પ્રથમ રતિ વિરૂપ નીવડી તો 
આપતુ' નામ વ્યર્થે લીધાથી ખિત્ત ખતીશ અને રસહીન ભૂમિમાં ખેતીને 
પ્રય ફરી નહી કરું.” ૨૮ની વયના શેકસ્પિયરે, ૧૮ વર્ષના ઉમરાવને 
અપણુ કરેલું “વિનસ અને એડાનિસ' તત્કાલ પ્રિય બન્યું, વિદ્યાપીઠના 
યુવાનોને ગ્રિય એવા મસ્ત કવિ એવિડના “પરિવર્તન (॥161ત110071230515) 
તામતા કાવ્યમાંથી પ્રસ'ગ મેળવીને સોન્દર્યની દેવી વિતસતુ' ધરતીના યુવાન 
એડાનિસ પ્રત્યેનુ' કરૃયુ આડર્ષણુ આ કાવ્યતો વિષય છે. એલિઝાખેથના 
જમાતાની ₹ગીન શૈલી અને પ્રણાલીમાં શેકૂસ્પિયરે લેટિન સાહિત્યનુ' 
કંથાફાવ્ય ઉતાયું” છે, યુવાનીના ઉલ્લાસથી શેફ્સ્પિયરે દેડસોન્દર્યકૅેક્‌ આ 
કાવ્યમાં ઘૂ'ટ્યો છે, શેક્સ્પિયરતે સરૈવ અભિપ્રેત એવુ' વાસનાનુ' વિશલેષણુ 
કયા રેશમી પર્દામાં છુપાયું છે ? સમકાલીન યુવાનોએ તે! આ કાવ્યમાં દેહનાં 
આફર્ષણુ અને અલ'કારતી રમઝટ વધાવી લીધાં, પારકા સાહિત્યની કથા 
કહેતાં શેકૂસ્પિયર્‌ અશ્ચોનાં ચિત્રણુ અતે વન્યસ્રણિતા વણુંનમાં જગી ઊઠે છે ને 
પુરાણા પ્રણુયના આખ્યાનમાં જીવતાં વણનો ઉમેરે છે. 


વિદ્યાપીઠંતુ' શિક્ષણુ પામ્યો ત હતો તેવો કવિ આનદ અતે આશ્ચર્ય 
અતુભવે એવો આવકાર વિદ્યાપીઠના શિષ્યોમાં આ કાવ્યને મળ્યો. ચાર | 
વર્ષ પછી ૩મ્છિજ વિદ્યાપીઠે ભજવેલા એક પ્રહસતમાં એવા શિક્ષાર્થીનેો 
ઉલ્લેખ થયો! જે “મધુરા શ્રીમાન શેફ્સ્પિયર્તુ' (૩૫૪૦૦૬ ર1. 51021₹૯5- 
[€૦૫૦)તુ' ચિત્ર અભ્યાસખ'ડમાં સાચવતા અને “વિતસ અતે એડોાનિસ 'તુ* 
કાબ્ય ઉશીડ્ે મૂકતા - મહાકવિ સ્પેન્સરના અખ્યાપક-મિત્ર ગેબ્િયલ હવેએ 
નોંધ્યું $ “યુવાનોને શેફ્સ્પિયરનાં “વિતસ અને એડોાનિસ ' તેમ જ “રોમિયો 
અને જુલિયટ' રુસ્યાં છે, તો વધુ ગ'ભીર માનવોને એનાં “લ્યુકીનાો શીલભ'ગ ' 
અતે “હેમ્લેટ' જ્યાં છે, 


૬૪ 


“વિનસ ને સ આવકાર મળ્યો. કવિતી હયાતીમાં એતી દશ આૃત્તિ 
'બહાર પડી. આ કાવ્યે શેકૂસ્પિયરને સોહામણા સાઉધેમ્પટનના નિકટ 
પરિચયમાં મૂકયો. સોનેરી કેશકલાપ અતે ગૌરવણુંના .એ કિશોરતું દેડસોકવતું 
અને રૂપનું આ વર્ષોમાં કવિને કામણુ રહું છે. દોમ સાલખીનો એ અમીર 
કૅવિને ખાલી હાથે પાછે વાળે ? ઓલ્રીએ નોંધેલી અતુશ્રતિમાં તથ્યતો અ'શ 
રહેલો છે. એણે તોંષ્યું' હતું કે અજાણ્યા શેફસ્પિયરતે સાઉધેમ્પટતે ન્યાલ 
કર્ચ, એક હુજાર્‌ પોઉન્ડતુ' વર્ષાસન આપ્યું. વર્ષાસન તો કાણુ જણે, પણું 
આ વર્ષમાં 'ફાલતુ' નટ શેક્સપિયર ખરખેજે રચેલી નવી તટમ'ડળી * 
ચેસ્બરલેઈન મ'ડળીમાં ભાગીદાર ખંતે છે અતે સ્થિર આવંક મેળવે છે, 
મૂરીરોકાણુ વિના ભાગીદાર થવૉતું નહીં અને ૧૫૯૨ સુધી શેફસ્પિયરં _ 
પાસે બચત રહે તેવી આવક હતી નહી, એટલે સાઉધેમ્પટતતે કરેલું અપણુ 
એને લાભદાયી નીવડેયુ' છે. 


શેફ્સ્પિયરને સ્વજન (€૦૫&ાં1) કહેનાર કેથોલિક કવિ સથવેલ 
(5011107211) સાઉધેમ્પટનનેો ચડ હતો. એનાં કાવ્યો ધર્મર'જિત હતાં, 
સત્ત્શાળી હતાં. એણે એક અર્પણુમાં એ વાતનો ખેદ વ્યક્ત કર્યોઃ હતો 
' સાઉધેમ્પટન વિલાસી કાવ્યોમાં રાચંતો હતો. એણે કવિજ્નોને વિતં'તી 
કરી હુતી કે વધુ નીતિમૂલક કાવ્યો તેઆ લખે. એક કાવ્યસ_પ્રહ સ્વજત 
7. ડ.ને એણે અર્પણ કર્યો હતો અને નીતિચિ'તનનુ* કાવ્ય ્રાથ્યું” હવું, 


સ્વજન 37. 5. એટલે કવિ શેફ્સ્પિયરે ૧૫૯૪માં 'હ્યુકીસને। શીલભ' 
કાંવ્ય રચ્યું. હવે લ'ડનને। શ્રેઇ વિકેતા જ્હોન હેરિસનત એતે। પ્રકાશક બન્યો 
આ ડકાવ્યતુ' અપણુ સાંઉધેમ્પટનને થયુ, મમત્વને દાવે. આ અર્પ ણુમાં 
શેક્સ્પિયરે લખ્યુ : “આપને સસપેલો મારો સ્નેહ અગાધ છે, આ કાવ્ય 
તો સ્તેહતો નિરથેક અ'શ જ છે. આપતુ સુજનસુલભ ઓદાર્ય આ કાવ્યતી 
સ્વીકૃતિતો પુરાવો છે, નહી" કે અસ'સ્કારી આ પદોની ગુણુવત્તા. જે કાંઈ 
કર્યું" છે તે સદા આપતુ રહેશે. જે ભવિતબ્ય છે તે પણુ, આપતુ' જ હશે, 
આઆપના આ ભક્તતુ' એ હોવાથી. અધિકાર મારો વિશેષ હોત તો મારા 
અર્પણુમાં વધુ તથ્ય હોત...આપતુ* સુખ સમૃદ્ધ દીર્ધાયુ વાંછું છું.” 


 શૈક્સ્પિયંરતુ' આ કાવ્ય સમકાલીન ડૅનિયલની ૧૫૯૨માં લખાચેલી 
 રોઝામોન્ડની અરજ” (1130 €૦[ 1% ૦4 1ર૦ડવ્10016ે ના રાણે 
લખાયુ' છે. રોમના ર્‌ાજવીકુળનો છેહ્લેો વ'શજ ટાકિવન હાથે નીચેના 


ગ 


સરદારતી પત્તી લ્યુકીસનુ' શીલ ભ્ર ફરે છે એ કાવ્યતે! વિષય છે. પરિણામે 
હ્યુકીસ આપધાત કરે છે અને પ્રશ્નતા રોષતી જવાલામાં રાજવશ ભસ્માવરોષ 
ખતે છે. પુનરપિ શેક્સ્પિયરતુ' કાવ્ય એતે યુગતુ' સતાન ઠેરવે એટલું 
પ્રાસપ્રાચુર્ય અને રંગીન સૂરાવલિનુ' આ કાવ્ય છે. “લ્યુકીસ'તો ફેલાવે 
“વિતસ? કરતાં વધારે થયો અતે ૭ વષમાં ચાર આવૃત્તિ બહાર પડી. 

૧૫૯૪ સુધીમાં શેક્સ્પિયરે “પારકે પી'છે'નુ' આળ સાચુ' તેમ જ વ્યર્થ 
હેરવ્યુ એનાં ચારેય નાટકે! તિદાવાન અતુકરણુ હતાં એ સાચુ. એટલું જ 
સાચુ એ પણુ હતું કે કેવળ ચાર નાટકોમાં એને ક્ષેત્રવિસ્તાર પ્રત્યેક પૃથક્‌ 
નાટયકાર કરતાં ઝાઝેર રહ્યો. માર્લો કેવળ માર્લો જેવુ' લખે, કિડ આત્મવત્‌ 
લખે, વિનષ્ર શેર્ર્પિયર માર્લા જેવુ'થે લખે, કિડ જેવુ" પણુ, અતે ગ્રીન 
જેવુ' પણુ. ઉપરાંત નટના હલકા મતાતા વ્યવસાયનો પણુ એ તો ગુણુ 
સ્વીકારે અતે સાહિત્ય સજે તે પહેલાં તખ્તો પિછઠાનીને ચારે નાટકોને 
અત્યત નાટયક્ષમ બતાવી રહે. નટનો ધર્મ લોકર'જનતેો એટલે જતસમાજતી 
તાડ પારખીને લોકતાટય ( 20૪૫11: 201000 ) એ આપે. લોકકલાકારતુ' 
બિરૃદ એતે સહજ મળે. કિડસે મહાકવિતુ' લક્ષણુ “નિરાકાર વ્યક્તિત્વ ”- 
(પેલ્છ્લરટ ૯૫૬૦૫૮11૬9 )માં શોષ્યુ' હતું. કવિ આગ્રહી વ્યક્તિત્વ 
કેળવે તો સમણિ સાથે તદાકાર બનવામાં, જીવતવ્યાપી પ્રતિભાના વિકાસમાં 
ગૂંચ પડે એ સત્ય શેફસ્પિયરના અર્ધજ્તાત મતમાં કામ કરી રહ્યું છે. સિઝરતી 
દર્પયુકત ઘોષણા “આવ્યે, ન્નેયુ, જીત્યો ' એ માર્લાની રગભ્મિતે લાગુ 
પડે છે. શેફ્સ્પિયર્માં માનવતા પ્રબળ હોવાથી એતે વિકાસ “આવ્યા, 
નેયુ', શીખ્યો અતે જીત્યો એમ વ્યક્ત થાય, જીવતે અને ૧૫૯૪માં ગ્રીને, 
સ'ભળાવેલી “ગાળ '-- થઈ બેડલો લેખક' (15૫૦7૬) એણે શોભા 
ખતાવી દીધી, કવિપદ પ્રાતત કરીને. હવે એક પણુ નાટક ન લખે તોયે 
મધુર પદાવલિનતો અગ્રિમ કવિ ઠરે તેવાં બે કાવ્યોનું' એણે પ્રદાન કયું”, 
પરિણામે એતે શ્રી અતે સરસ્વતી મળ્યાં. શેફ્સ્પિયરતી એ અસિપરીક્ષા 
હતી, કાવ્ય એતો 'સ્વ'ભાવ હતો, કાવ્યે એને ઘણું આપ્યુ' એ લોભમાં 
એ ખે'ચાચા હોત તો યુગના પિ'જરામાં ખ'ધાચે। હોત. જૂજવાં રૃપનિર્માણુનો 
સુવણુંસ'કેત એણે ગુમાવ્યો હોત. 

1106 11૯૦૦1 ૦ ઉ3૦ પ301€ 3૪7૦1ત --જ્ગત ઘુમી વળતી 
ગ્રતિભાના વિકાસ એલિઝાખેથનાં કાવ્યોમાં વિલીન થયે! હોત. પ્રાધ્યાપક 
ક્તિલર ફૂચે શેક્સ્પિયરતી પ્રતિભાનુ' આગવુ લક્ષણુ 'લાડકાંને રહે'સવાની 


હદ 


એની શક્તિ ગણાવ્યુ' છે, 115 ૦૮11) 1૫૦ 10૫1લંદા 1૫5 
તૈત1111૪ુડ. ૧૫૯૪માં એણે કવિયશનુ' પ્રલોભન સકળ રચતા આપ્યા પછી 
દૂર્‌ કયું”, અથવા ડહોને ઉન્નત કયું. કોઈ અમીરતે અધીન રહેવા કરતાં * 
12૮10107 બ્રેક્ષ કોનો આશ્રય શોષ્યો, ફરીને એણે એકે અર્પણુ ન લખ્યું', 
એકે કાવ્ય ન લખ્યુ. જગતતે નહી, પરતુ જાતતે સમજાવવા બે કાવ્યો 
એણેુ લખ્યાં. ભીતર સમૃદ્ધિનું માપ મેળવીને એણે નટધરને દઢ વિશ્વાસથી 
સ્વીકાર્યું“. હવે “જ્રાલતુ' મટીને કવિતા હક્કથી એણે નાટચપ્રનૃત્તિમાં પદ્યાર્પણુ 
કર્યું”. ૧૫૯૪થી એ 'શેક્સ્પિયર' પદ પામ્યો. હવે એની કુતિઓમાં વિદ્યુત" 
સ'ચાર થયે।, ૧૫૯૪ સુધીમાં એણે રિચાર્ડ ત્રીજે, કોમેડી ઓક એરસ, ડુ - 
જેન્ટલમેન ઔક્‌ વેરોના, ટેમિ'ગ ઓફ ધી શ્ર---આટલાં તાટકો આપીને 
સુખાન્ત અને કડુણાન્ત નાટકોના પ્રદેશ સાપો લીધા. હવેનાં વર્ષોમાં એણે 
જે કાંઈ સ્જ્યું” તે કેવળ ચેમ્બર્લેઈનેનતી મ'ડળી મારે. પિતા જહોનતી દઢતા 
પુત્ર વિલિયમે “ચેમ્બર્લેઈન મ'ડળી 'તે વફાદારી અપી'ને દર્શાવી. શેકુસ્પિયર 
સારું લખે અને બરખેજ સારું ભજવે, એવો અવ્યક્ત કરાર આ મ'ડળીએ 
છેવટ સુધી પાળ્યો; અને ૧૫૯૪ પછી શૈકફસ્પિયરે કદી પાછુ વળીને જેવું * 
ન પડયુ. એના યુગતી ₹ગભૂમિએ એની સર્વશક્તિનતે છૂટો દોર આપ્યો, 
એ યુગતી ભજવણીએ અને પક્ષકોએ એતે કલ્પનાહિ'ડોળ ઝૂલતો મૂકયો 
અને સાધત અને સાધ્યતો ભેદ લોપાયો, શેફસ્પિયર હવે રળિયાસણે। બન્યો 
સહુતે સમાવીને. 


સૌતેટમાં રૈડ્સ્પિયર 


કિકેટતી રમત અ'ગ્રેજ સ'સ્કારિતાનું દર્ષણુ ગણાય છે. માનવીતી 
યુયુત્સા અતે સ્પર્ધાની ૬ૃત્તિને રમતમાં વાળીને તેતુ' શસત કરવાનુ" શાસ્ત્ર 
ક્રિકેટમાં વિકસ્યું' છે. ધામિ ક આચરણુનો મહિમા જેવો ભારતીય સસ્કૃતિમાં 
તેવો જ '“કિકેટ' શખ્ટતો મહિમા આંગ્લ જવતમાં રહો છે, આદશ અ'ગ્રેજતે 
વર્તાવ એટલે કિકેટતી રમત (10 [27 € 1૦૯). શાસ્વિરૃદ્ધનો વર્તાવ, 
નિયમવિરુહ્નો લાભ એટલે કિકેટતો અભાવ, “11 15 10દ €11017૮૬” 
--આ ક્રિકેટ નહી, એમ કહેવાય તો અ'ગ્રેજને મત મોટુ' સામાજિક કલ'ક ચોંટે. 
સર્માષિતા હિતમાં વ્યક્તિ ઉમ'ગે જેતર્‌ાય, અપ્રિય ચુકાદાને સસ્મિત માન 
આપે, નિયમોતે બ'ધત ન ગણુતાં તેના પાલનમાં ર્સતની શેભા મતાવે, મતની 
અને તનની શક્તિતું લદ્ષ્ય વિજિગીષા ખને-- આ ખધુ* ક્િિકેટતી ઉપાસનામાં 
સ્થાન પામ્યુ' છે. આથી પ્રન્નકીય લક્ષણે! ઇંગ્લ'ડે કિકેટમાં દર્શાવ્યાં છે. 


ઇંગ્લ'ડતુ' હવાસાન એવુ મનસ્વી, ધૂપષછાંવવી એવી અગેય લીલા, કકે 
જયતુ' પલ્લું ડયા પક્ષે તમશે તે રમતના અ'ત સુધી અકળ રહે, ખેલના 
મેદાનતુ' હવામાન અતે ખેલાડીના મિન્નજતુ' તાપમાન, ઉભય સ'તાકૂકડી 
ર્મે તેમાં અ'તિમ પરિણામ સદા અતુમેય રહે. એટલે તો કિકેટમાં ત ધારેલી! 
ક્ષણુ કટોકટી આવી પડે, પતાકાસ્થાન ર્યાય. 


૧૯૭૦માં લૉર્ડેઝતા મેદાનમાં ઇગ્લ'ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાયેલા 
'ઠ્તતીય કસોટી-સુકાબલા(5૦૦૦॥ત 4૦5૬ 12013 )માં કિકેટનાં રમતની 
સ'સ્કારિતાનાં શ્રેષ્ઠ ઉદાહુરણુ। તોંધાયાં હતાં, ઇગ્લ'ડ તરફથી પ્રથમ વાર રમી 
રહેલા ભારતીય ખેલાડી દુલીપસિ'હે ૧૭૩ રન તોંધા્યા અતે સાતમી 
વિકેટની ભાગીદારી સાથે જ્મલો ૪૦૦ રતતે! થયે. સાંજના છતે સુમારે 
એમણેું ધીરજ ગુમાવી ફેટકારેલો દડો છોડમેનના હાથમાં સલામત ઝિલાયે 
અતે દુલીપને દાવ પૃરો થયો, પહેલી જ વાર ટેસ્ટમાં સ્થાન પામીને સદી 
નોંધાવનાર “વીર 'તે પ્રેક્ષકોએ તાળીઓથી વધાવ્યો, પર'તુ દુલીપ મ'ડપમાં 
"પહોંચ્યા ત્યારે કિકેટના મહારથી અને દલીપના વડીલ જામસાહેબ રણજિત- 


ર્ન 


સિ'હે ધન્યવાદને બદલે સખત ઠપકો આપ્યો, ધીરજ ગુમાવીતે ફટકા 
સાર્વાની ભૂલ એમણે અક્ષમ્ય ગણી. “11 ૪ત્વ૩ 101 ઉ૦૯૦1 ', આવા 
મૂટકામાં કિકેટ ન'દવાયુ” ! 


ઇગ્લ'ડતો દાવ ૪૨૫ રતમાં પૂરો થયો. આતો જવાબ ઓસ્ટ્રેલિયાતી 
ટીમે સાત વિકેટે ૭૨૯ રન ખનાવીને વાળ્યો. યુવાન ખેલાડી છોડમેને ર૫૪ 
રત તોંધાવ્યા, પરતુ ખીન્ન દાવમાં છોડમેને આવતાં જ એક રન નોંધાવો, 
તે પછીના દડાતે ચિત્તાની ત્વરાથી ફેટકાર્ચો, ફ્ટકાના અવાજથી આજખાજનાં 
પારેવાં ફફડી ઊઠયાં, વીજળીના ઝબકાર જેવા ત્વરિત દડાને ડરૈક્ષકોની નજર 
શોધી રહી તેવામાં ગલીમાં ઊભેલા અ'ગ્રેજ કપ્તાન ચેપમેને હાથમાં ઝડપીને 
દડાતે હવામાં ઉછાળ્યા. દિગ્મૂઢ બનેલા પ્રેક્ષકોએ બેડમેનને મ'ડપ તરફે પાછે 
વળતો દીઠી : છોડમેનતે પાછો ફરતાં જેઈ અગગ્રેજ નાટયકાર જેમ્સ બેરીએ 
એક મિત્રને વિસ્મયથી પૃદ્યુ' : “ ખોડમેન શા માટે પાછા ફર્યા ?' 


“ અરે તમે ન્નેયુ' નહી' કે ચેપમેને કેવી સિફતથી ગજખને દડે 
ઝીલ્યો તે ?'' મિત્રે સમજ્નવ્યુ. 

“ જનેયુ' હવે, પર'તુ ચેપમેને ઝીલેલો દડો અને છ્ેડમેને ફેટકારેલે 
દડો એક જ છે એવે! પુરાવો કાં છે ?” નાટષકાર બૅરીએ પ્રશ્ન કર્યો. 


“13૫0૬ 914 ૯૦ ંતંલા ૦૯ 15 110616 10 (1૦૯ 911 
૫911101 (13141210૮18 11:07 ૫]» 11110 1116 દ્વાં1 15 111€ 5100€ 
્ત11 112% 1ર્લદ 1311021135 1001 ? ”' 


સાહિત્યકાર ખેરીને। પ્રશ્ન ક્રિકેટની રમતમાં કદાચ અસ'ગત હરે, પર'તુ 
સાહિત્યચર્ચામાં વીસરવા જેવે। નથી. છેહ્લાં સે। વર્ષમાં શેક્સ્પિયરતાં “ સૌનેટો ' 
ઝિલાયાના દાવા અનેક વાર થયા છે. એ સાતેટોામાં શેક્સપિયર ' આઉટ' 
થયાના --એટલે કે હ્તો થયાના--નિણુંચો પણુ અનેક વાર્‌ જહેર થયા 
છે.* કિક્ટેટમાં નિર્ણાયકો નીમવા પડે છે, સાહિત્યમાં આ પદ સ્વેચ્છાથી 
લેવાનુ' હોય છે. એટલે કિકેટતી રમતમાં ન્ને પ્રેક્ષકોને કહે નિણું ય લેવાય 
તો જે બતે તે ખધુ' સોનેટો વિષે બતી ચૂક્યુ' છે. શેક્સપિયર જવનિકા 
પાછળ છુપાચેલુ' એતુ' વ્યક્તિત્વ, એની વિરલ પ્રતિભાની આભામાં ખૂણે 
પડેલા એતા અવગુણુ કે માનવસહજ સ્ખલને, એની વિષયલાલસા, એનાં 
આત્મનિવેદનો, એના સ્વભાવના શતદલની પ્રત્યેક પાંખડીનો પરિચય, એના 


હ 


(દિ 


યુગતા વ્યક્તિવિશેષ અને એતિહાસિક પ્રસંગો --સૌનેટના દડામાં શેફ્સ્પિયરને 
ઝીલ્યાતો પડકાર કરતા વિવેચકોએ 'કિમપિ અન્યત્‌' ઝડપ્યાનો સશય ૬ 
ખતે છે. સારે નાટ્યકાર જેમ્સ ખેરીનો પ્રશ્ન નિરુત્તર રહે છે; “તમે ઝીલેલે 
અને શેફ્સ્પિયરે ફ્ટકારેલો દડો (સોતેટ) એક જ છે એતે પુરાવે! કયાં છે ? 


શેક્સ્પિયરનાં સોનેટો વિષે પ્રથમ ઉલ્લેખ ફ્ાંસિસ મિઅસ નામના 
સાહિત્યપ્રેમીએ સને ૧૫૯૮માં કર્યો હતો # “મિત્રોએ ખાનગીમાં વાંચેલાં 
શકરામધુર સૉનેટ.” 


રામસ થોપ નામધારી એક સામાન્ય પ્રકાશકે ૧૬૦૯તી સાલમાં 
“શેકસ્પિયરનાં સોનેટો ” છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્યાં કવિની નનણુ કે સ'મતિ 
વિતા જ મુદ્ર્યુ અને પ્રકાશન થયાને! પાકો વહેમ છે. એકસો ચોપન સૌનેટોનો 
આ સગ્રહુ કવિતી ઠયાતીમાં ફ્રી નથી ૭પાચે।ા. થોર્પતુ' આ પ્રકાશન 
“ઉઠાંતરી ”' પણુ હોય ! કવિનાં અન્ય કાવ્યો --રતિ અને ગોપયુવા “ 1/૯105 
દાત &તબત્ાંડ' તેમજ લ્યુકીસસો શીલભગ --111€ 1ર2€ ૦1 
1.0૦1૦૦૦--અધિકૃત પ્રકાશનો હોવાથી શેફૂસ્પિયરતી કલમે એમતુ' અપ ણુ 
ઉમરાવ સાઉધમપ્ટનતે સાદર થયું હછું- 


“શેફૂસ્પિયરનાં સૌતેટો 'તુ' અર્પણુ પ્રકાશક થોાપતુ' 'સાહસ' છે: 


4૦0 ઘટ ૦013 ૩૯૪૯૫૫૦ ૦ દપ1૯ડ૯ €135૫11૪છુ ૨૦111615, 
ઊ11. પ7. ઉે., 11 1ત0[ઉ૯5ડ દત ૬12 ૯ધ૯પપ્ાંઇ9 [1૦૫ંડ્લર્લ 
09 ૦૫% ૯૪૯ પટ્ટુ ૩૦૦૬ પડલ દીલ ૪લ-હાંડોા1ઇઇ 
કતૈપ્લાપપતલા 10 ૩૯૬૫ળટુ (૦૪00, 4.1.” 


“આ મુદ્રણુતા સાહસપ્રસ'ગે સૌનેટોના એકમાત્ર પ્રેરક ([€છુ૯દધ ) 
શ્રી, 1/. ઉ.ને સવ સુખ અને આપણા સદા ચરિર'જીવી કવિએ પ્રખેધેલું 
મોક્ષદાન વાંછું છુ'-1. 4.” - 


રેવ ભેગો જેમ પેડિચેો વ'દનાતો અધિકારી બતે તેમ સૌનેટમાં રહેલા 
શેફસ્પિયરના સ'સ્પ્શે: પ્રકાશક ટોમસ થોર્પતુ' (1, 1.) અર્પણુ અભ્યાસ- 
ક્ષમ ગણાયું. ૧૫૪ સોનેટના ગુચ્ટમાં સામાન્ય વાચક રોમાંચ અતુલવે તેવું 
રહસ્યમય કચાતત્ત્વ લપાયુ' છે, માનવજતિના એક સૂદમ કવિતુ' પ્રણુયપારાયણુ 
એ સૉનેઢોમાં છુપાયાનો અ'દેશો છે. કેટલાકતે લખનવી યારીનુ' તો અન્યને 
રૃષ્ણાજુ ન સખ્યનુ' રંગીન નિરૂપણુ પૂ રુ પાડે તેવો સ'ભાર આ સૉતનેરોમાં 
૨ગાળી બનીતે પથરાયો છે. જેમ કે ૧૨૬મું સોતેટ આ રીતે ઊધડે છે : 


૭૦ 


“ સમયદપ ણુના ચાંચહ્યને અ'કુશિત કરનાર સ્નેહલ મારા કિશેર !” 


0 (100૫ 109 107૯63 1003 710 11 11) 1201761 


[401તંડ 111005 1061₹1€ ટ1433. . 
(5011061 126) 


અથવા રન્સું સોનેટ : 

પ્રમત્ત સારી પ્રીતના સ્વામી તથૈવ સ્વામિની ! 

પ્રકુતિએ સ્વહસ્તે તારા વદતતે સુ'દરીના ર'ગ અર્પ્યા છે. 

4. 01011૩ £€૦, પદ પેદ્રદણ₹૯૦'૩ ૦૫71 1 [દાલ 

[83૬ 11૦૫ 0૯ 110૮3161: 1015£₹€35 ૦4 1117 1243531011. 

(3. 20) 

ઇંગ્લ'ડતે। શ્રેષ્ઠ નાટયકાર “પર્‌ પુર્ષ' ઉપર ઓવારી નય! પુરુષ 
ઠરીને પુરુષ માટે ઈશ્ેકી બને! એ તો લખી ખેઠાો છે કે 'ધરતીતે જેમ 
વર્ષાનાં મીઠાં નીરતી પ્રતીક્ષા તેમ મારા મતના તર'ગોાને તારી ઇતેન્નરી-(૭૫ ). 

“ 07 ત્વડ 1૯ 537€€£ ૬૦૮૬૦1૯તૈ 31301761*5 દ1₹€ 1૦ 1116 

ટ₹૦૫॥તૈ.'' (5. 75) 
લાજ શરમ નેવે મૂફીને એણુ તે ગાયું છે : 

મારી ડળાતુ' સવસ્વ તારામાં સમાયૂ' છે: 

અગાધ સારાં અજ્ઞાનને તે' વિદ્યાપદે સ્થાપ્યું છે - (૭૮) 

૬1530૬ 110૫ ૮૪ દ્વ1 10% 1, 0તં તૈં૦ડદ લ્વત₹દ10€€ 

૫5 11૪1 તરડ 1૯૯11૪ 10) 1પતંર 1૪100121106. ” 

(5. 78) 

કવિમો અતિસ્નેહમાં સદા ગિ પાપશ*કાથી ૮૨થી ૮૬ સુધીતાં 

સોનેટમાં એના “યાર 'તે આકર્ષી રહેલા પ્રતિસ્પર્ધી કવિતી ર્છષ્યાં કરી છે. 
દૃવે કવિતે આપેલો શાપ ભર્તહરિતુ' સ્મરણુ કરાવે છે : 

“જેને સ્મરે તું, તુજથી વિરક્ત તે. '' સૌનેટ ૪૦ અતે ૪૨માં વેદનાને 
ચિત્ટાર છે. કવિનો સખા ડવિની પ્રેયસીને મેળવી ખેંઠો છે. આ ઠ્ઠગ્રિણુ 
સ'તાપને શેક્સપિયર આવી રીતે વ્રૃ"ટે છે : 

સાંત્ત અતે નૈરાફ્યનાં મારાં પ્રણુયી ખે, 
અપાર્થિવ તત્ત્વ ખતીને તાવે મતે જે હજ; 


નન શુ 


તેમાં પ્રથમ : દિવ્ય દૂત જેવે! સોહાય! પુરષ 
અને આસુરી તત્ત્વ$ “કાળવી એક પુશ્રલી-(૧૪૪ ) 


10 101૯65 1 1૯ ર ૦4 ૦૦૬૦૮૬ દત તંલડ0્ાદ, 

7॥101 1180 17૦ ક ઝપઇડ તબ 5પટટ્લર્ડા 11€ 511; 

116 101૫૦૬ ત્વાં 13 & 101ત0 1છા1દ 1દ્દ, 

11 1701501 371 દ ૫૪0૦૬0૮8 ૬૦૦1૦૫1ત 111. 

(5. 144.) 

આમ સૌનેટોમાં જાલિમ પ્રણુયત્રિકાણુ ખેવડાયો છે : 

કવિ, મિત્ર અને પ્રેયસી; તેમ જ કવિ, મિત્ર અતે પ્રતિસ્પધી' કવિ. 

પોતાનાં “કરતૂકા'તે મૌત અપી ચૂકેલો શેક્સપિયર આમ ખુલ્લ'ખુલ્લા 
જગખત્રોસીએ ચઢે ત્યારે વિવેચકો કદી પાછા પડે ? ઘડીક તો નીરઠ્ષીરને 
વિસારે પાડી એમણું એવુ" તો ધમસાણુ મચાવ્યુ' કે સાચુ'ખોટુ' બધુંય 
પિસાયુ'. પહેલુ” છી"ડે ચઢ્યુ' પ્રકાશક થેપતુ' પ7. 131.તે થયેલુ' અપષ્ણુ. 
એ 107. 11. મહાશય જ કવિતા સ્તેહભાજન અતે સૉતેટના પ્રેરક 
(ઇલ્ટ્લાધટ() એમ એક પક્ષ માને છે. તો બીશ્ન પક્ષે પ/. 11. તો 
કેવિનાં સોનેટોની નકલ કે હસ્તપ્રત પ્રકાશકતે લાવી આપનાર સનજનતી 
સરા છે એમ કહેવાયુ છે. અર્ષણુમાં શબ્દોતે કમ આ પ્રમાણે છે : 

1. પ/. 11., 211 12[0૯5ડ' આમાં 14 પછીનું” વિરામચિહ્ન 
(* 9) સુદ્્ણુદ્દોષ છે એમ માનીને એક અતુમાન પ્રમાણું “ ॥/). 17. 
11211 19011૯55 ” એવું વ'ચાય છે. તે સુજબ. ( ૫17. 11211) વિલિયમ 
હાલ નામના ગૃહસ્થે નકલ આણી હરો એવે। તક રજ્‌ થયે છે. તક તે આધાર 
મળતાં વાર કેટલી | શેફસ્પિયરના પરિચિતો માં એક વિલિયમ હોલ નામની વ્યક્તિ 
ક જીણાલયોની દલાલીમાં એતે રસ હતે!. એટલે એક મત એવી પડયો 
ક વિલિયમ હોલને ઉદ્દેશીને અર્પણુ ક્યુ છે. એછો નિરાધાર 
વિવેચટ મ પ્રસ્ઠ થયેલા “ વિલિયમ શેક્સપિયર '' પુસ્તકમાં 
ની ક 2 1૨૦૫૪5૯ ) સહાશયે વીગતે દર્શાવ્યો છે. 
ક ફાસ્પયરે તપલર્‌માં તરુયુ ૯મરાવ સાઉધમપ્ટનને પાતાના 
જ મન જ અપણુ કયું" હતુ ૧૫૯૭માં ચેમ્બરલેઈન નટમ'ડળીમાં 
હ ગીદાર બન્ચે। અતે આર્થિક ચિ'તાનો બોજ હળવે। થમે તેનુ 
4 ઉદાર સાઉધ્મપ્ટનતે ન્નય છે. આવ! “ તારણુહાર' માટે કવિમ 
ભક્તિ અતુભવે અને કાવ્યોતું પુષ્પકર્મ સ્વીકારે તે સફજ લેખ 


છરે 


ઉમરાવની ગરવી જનેતાએ સર વિલિયમ હાવે' સાથે પુનલ સ કર્યું. ૧૬૦૮ની 
સાલમાં એ સન્નારીતું અવસાન થયુ'. વારસામાં વિલિયમ હેત્રીને શેફ્સ્પિયરતાં 
સૌોનેટો પણુ મળ્યાં જે એમણું ૧૬૦૯માં થાને સોંપ્યાં. એટલે આભારવશ 
પ્રકાશકે 117. 11.( વિલિયમ હેત્રી )તે પુસ્તક અપષ્થુ કર્યું”. શેક્સ્પિયરનાં 
સૌનેટોનો “કિશોર ' કદાચ ઉમરાવ સાઉધમપ્ટન નચે હોય પણુ શેકૃસ્પિયરે 
સ્થીકારેલો આશ્રયદાતા એ હતો જ. એટલે “મિત્રોએ ખાનગીમાં વાંચેલાં 
સૉનેટોની નકલ એણું સહજ રીતે પ્રાપ્ત કરી હોય અને ઘરમાં સાચવી 
હોય, એ નકલ માતાના અવસાન પછી વિલિયમ હેત્રીને મળી હોય અને તેણે 
પ્રકાશક્તે સોંપી હોય. આમ પ્રકાશકતે મત સૌતેટનો દાતા ( 0૦૪૦૫૦૬) 
વિલિયમ હેત્રી ઠરે. 


કલ્પનાની માત્રા જેમની વિશેષ તેવા કેટલાક અભ્યાસી આવી સરળ 
રીતથી નારાજ છે. 117. 11. એ અક્ષરોમાં તેએ કવિતું તામ વિલિયમ 
અતે આશ્રયદાતા કિશોર સાઉધમપ્ટનનુ* નામ હેજ્ની-આમ ખે નામની ભેગી 
સત્તા એટલે 117. 11. એવો અથ* ધટાવે છે. કૃષ્ણાજન સબ'ધતા આ 
સોનેટોનું સમર્પાણુ ઉભયને થયુ* છે તે અભેદ રચાયો! છે એવુ' કેટલાક 
વિવેચકો મનાવે છે, આ અદ્દૈત એ જ સૌનેરોતું રહસ્ય અને પ્રેરણા છે. 


તેમાં જ કાવ્યોનો ઉદ્ગમ છે એમ સ્વીકારીને તેઓ ૦૪૯” શખ્દને 
સાર્થ કરે છે. 


મહાપ્રયત્તે એકવાર હાથમાં આવેલા રોક્સ્પિયરતે આમ સહેલાઈથી 
જ્તો ન કરાય એવુ" વલણુ કેટલાક વિવેચક્ાનુ' રહ્યુ' છે. થોપની સહીવાળુ' 
અર્પણુ ખરી રીતે શેફસ્પિયર્તું લખાણુ હશે અને જે મિત્ર પ્રત્યે કવિએ 
અકલાતૃતી (12128૫0110) પ્રેમ અને સ'વેદના અતુભવી તે મિત્રનુ' નામા- 
ભિધાન 117. 13. હરે એવી સ'ભાવનાથી ખ્યાતનામ સાહિત્યકારોએ કવિતા 
સમકાલીનોમાં 3૧7. 11.ને ટયો છે. એવા જ આગ્રહી પ્રયત્ત સોનેટના 
ગમતિસ્પર્ધા કવિતે શોધવા હાથ ધરાયા છે તથા રીક્સ્પિયરતા મર્મને મૂર્છા 
આપનારી વિષકન્યા (1»27]: [તે ૦1 ૬] 5૬૦1111015 ) -- સૌનેટતી 
રયામાતે ખોળી કાઢવાના ચાતુરીપ્રમોગે પગુ થ્ર'ચસ્થ બન્યા છે.* ઝટલુ' 
ખરું કે વિવેચકોએ આકર્ષક રમત કરવામાં નિયમો! પાળ્યા છે તે સોનેટતી 
વાચનાતે શબ્દશઃ બાધે ચઢાવી છે. એમૃણુ કવિનાં સોનેરોમાં જ કવિની 
બરખાદીનાં ઠારણ્ા ખોળ્યાં છે. ખેલાટી કવિતે સ્લિપ(5110)માં ઝીલવાતાં 


* જએ 123114 1.86) ૦1 ઇટ ૩૦૪૪૦” ઇં: ૦. 12. ૧૫૪. 


તરકટો રચ્યાં છે. આ વ્યૂહને પ્રથમ ગોઠવ્યો અઢારમી સદીના પ્રસિદ્ધ 
શેકૃસ્પિયરી વિઠ્દાન મેલોને. એમણું ૨૦માં સૌનેટતી આ પ'કિતિમાં શેકૃસ્પિયરના 
રહસ્યનો ધટસ્ફ્રેટ કર્યો : 


શ 10૮1 11 106 દ્્ા]1 10૦૩ ૦૦1૧10111૪ 
106 ડ૫લત્રાંડ 10611'3 ૦7૦૩ લ્વળ્લ 
₹701100€11'3 50015 2112706111 
(5. 20) 
' શેકૃસ્પિયરે પોતાના સખાતુ આવુ વણુ ન કર્યું” છે : સ્વવર્ણુમાં તમામ 
વર્ણાને સમાવી લેતો આ નર પુરુષોની દૃણિતિા સ્તેત અને સ્ત્રીના આત્માનુ 
વિસ્મય બન્યો! છે.'' થાપનની આજૃત્તિમાં “લુ' શખ્દ સકારણુ મોટો છપાયો 
છે એમ સ્વીકારી મેલોન મહાશય “હ્યુ '(11પટા )તે વિશેષનામ ગણે છે. 
સૉનેટોમાં વાર'વાર્‌ મળી રહેતા વિલ (7111) શખ્દતે ચી'ધીતે મેલેનતુ' 
અનુમાન છે કે વિલ લર (01711 1 પટ્ટા) નામના કોઈ બાળનટ પ્રત્યે 
શૈકૃસ્પિયરના અનુરાગની કાવ્યાંજલિનું તીર્થ સૌનેટોનુ' ગુપ્ત પ્રયાગ છે. 
વિદ્દાન મેલોનતો આવે। નિર્દોષ તક કલ્પનાશીલ સાહિત્યકારો માટે વેદવાકય 
બન્યો. સોનેટો વિષે ધૂળધોયાતુ' કામ જેટલુ થયુ' છે તેટલુ' કદાચ હેમ્લેટ 
તાટકના અપવાદ સહિત શેક્સ્પિયરતી અન્ય કોઈ કૃતિ વિષે હજ સુધી નથી 
થયુ. આવાં સ'શોધનતા કાર્યકરો બે જ્થમાં વહે'ચાયા છે: સાહિલકારોતુ' 
જ્થ અને વિવેચકરોનુ' જથ. 
કવિ સાહિત્યકારોએ મેલેનના અભિપ્રાયને સ્વીકાર્યો છે. બર્નાડ શોતુ' 
ગુરુપદ જેમનુ” હતુ” તે સમાજચિ'તક અતે નવલકથાકાર સેમ્યુઅલ બટલર 
કવિના બાલનટ હ્યુ સાથેના નિકટ સબ'ધતી અને નટ મટીતે નાવિક બતેલા 
વિલ હ્ુતી જીવનકથા આલેખી છે. ઓસ્કાર વાઈલ્ડ તો પરેજીમાં ભાવતાં 
।જનતી છૂટ મૂકનાર અનન્ય વૈદરાજ લેખે સૉનેટના શેફૃસ્પિયરતુ' સન્માન 
કરીને કવિના વિભૂતિમત્સત્ત્તતે આત્મવત્‌ તીરખ્યું છે. ફ્રેન્ચ સાહિત્યકાર આન્દ્રેજિદ 
આ વાદનુ' સમર્થન કરે છે. આંગ્લ રાષ્ટ્રકવિ જ્હોન મેસફ્લિડે અચળ શ્રદ્ધા 
વ્યક્ત કરી છે કે શેકૃસ્પિયરતો ચિત્તચોર કિશોર નટ અસાધારણુ માર્દવ 
ધરાવતો હુશે, પ્રડસતોની નટખટ યુવતીઓ, 'વાસ'તી રાત્રિતું સ્વપ્ત' 
(11ત 3૫0૩૧10061" પાંટટા1ઇ'૩ 121૦100 ) નાટકતે નારદજી “પક” (ગપ્ત). 
રેમિયોની જલિયટ અને “ઝ'ઝા ' (1-€00]2૯51 ) નાટકનો એરિયલ (&.11€1)- 
સહું પેલા કશોર નટતી મૂરત સાચવીને કવિએ રચ્યાં છે. આ નાટકે વગ્ચે 


૭ 


વીસેક વર્ષનો ગાળા છે એ જ વાત જ ન્યારી | અર્વાચીન સાહિત્યકારોમાં 
વિન્ડહેમ લુઈ અને યુગપ્રવર્તક નવલકથાકાર જેમ્સ જેઈસ (]ત1105 
1૦07૦૯)ની શેકૂસ્પિયરનાં સોનેટ વિષે આવી જ હૈયાધારણુ રહી છે. જેમ્સ 
જેઈસતુ' મ'તન્ય તો વળી એવું કે સાહિત્યસ્વામી ભાગ્યે જ સ્વપત્નીતો 
સ્વામી રહી શકે. સજાતીય પ્રીતિની ચર્ચા શેક્સ્પિયરતાં સૌનેટના સ'દભમાં 
થતાં એમ પણુ તૉંધ પામ્યુ છે કે લોકોત્તર કવિ કળાકારોના વિકાસમાં 
ભવી વિકૃતિતો (1) પ્રભાવ ઉપકારક નીવડે છે. આઈરીશ કવિ રસેલે 
| (&. 8.) શેકફસ્પિયરની વિકૃતિને ત્રીક પ્રતિભાના ચદ્ર-કલ'ક સમી ગણાવીને 
વિષકન્યા સૌનેટની શ્યામાની અનુક'પા આ મુજબ વ્યક્ત કરી છે : 


1 ટુ#૦૫૪ ડટ 

5ટ૯ા1છુ ઉ1૦ તૈ૦૪11 0 ૫1001101011 010 

100૯ 1દ4પતે દત 1001૯ત (0૦૯ ઉઈતહવંત્રવાળ ટુલા1પ. 

શૈકૃસ્પિયરને પુરુષ-પ્રેમથી ઉગારી લેવા દયામયી શ્યામાએ કવિને 
ખાહુપાશમાં જકડયો એવે। ભાવ ર્સેલે વ્યક્ત કર્યો છે. 


કળાકારોનાં મ'તવ્યોથી જદ્દો મલ્લીનાથી મત વિવેચકોએ તોંધાવ્યો 
છે, સોનેટોના શાબ્દિક પુરાવાને આધારે એમણું વિધાન કર્યું” છે કે કવિતો 
સખા અલભિન્નત હશે, બન્નરુ કિશોર નહી' જ. સોતેટતો કવિ પોતાનો 
સામાજિક દરજ્જે સખા કાંચતકુમાર ( €૦]તંલા] 3037) કરતાં નિમ્ન 
પ્રકાર્તો હોવાતો એકરાર વારવાર ગૂ'જે છે : 

પ્રારખ્ધે રાખ્યો મતે બહુમાનથી દૂર્‌ 

અવાંહિત ન'દ એ જ કે માતાહને મેળવ્યા સ્હે'. --૨૫ 

1110 1 3710110 [૦1૬010 ર૦ ૩પ] (11010121 13615, 

[£101001:ત 101 ]૦)7 11 1ઇ1ત્ઞદ 1 1011001 10051. (5. 25)' 

આવી જ રીતે નનતને જર્જરિત વડીલ ( ્તટ૦:૯[ઝદ 1લિ1)01) 
ગણાવીને શેફ્સ્પિયર્‌ કહૈ છે : 


વિધિતી અમોલ અસયાથી પગુ બતેલે હુ' તારાં સત્ત્વ અને સાયતે 
આધાર પામું છું--૨૭૪. 





5૦ 1, 188ર્લલ 10106 1): [૦110106૩ તૈલ્ત₹૯૩૬ 5[210, 
વજહ 031 10) ૦૦100011 ર ૦ 013: ૫૪૦113 013તે 110112. 


(5. 37) 


છ્ષ 


કવિ પોતાના સખાને રાજવી વિશેષણાતી નવાજેશ ધરે છે (સમ્રાટ, 
તેજેમ'ડળ, સ્વામી ઇત્યાદિ, સોનેટ કમાંક ૨૬, ૩૭, ૪૫, પ૭, ૫૮) અતે 
નતતે વિનસ્ર ભાવે વશવતી' ગણે છે એટલુ' જ નહી, પણુ એની કાવ્યાનુ- 
ભૂતિમાં નિમ્ત સ્થાતતો અસ'દિગ્ધ સ્વીકાર હોવાથી વિવેચક્રે તારવે છે કે 
શેફૂસ્પિયરતો સખા અભિનનત કિશોર હશે. આંતરિક પુરાવાને આધારે 
'ેટલાંક સૌનેટોનો રચનાકાળ સોળમા સૈકાના નવમા દશકાનેો જણાય છે, 
તા કેટલાંકતો ર્ચતાકાળ સદીના છેલ્લા દાયકાનો કે સદીતા પ્રથમ દાયકાનો 
પુરવાર થાય છે, શેફૃસ્પિયરના “ અભિન્નત? સખાતું પદ ઉમરાવ સાઉધમપ્ટન 
(જેતે શેકૃસ્પિયરે બે કાવ્યો અપણું કર્યા હતાં) અને અર્લ ઓફ પેમ્છક 
(જેતે ૧૬૨૩માં શેક્સ્પિયરનાં નાટકોની ફ્ોલિયા આવૃત્તિ અપણું થઈ 
હતી ) ઉભયને આપવાનું વલણુ રહ્યું છે. પેમ્ષ્રોકતું તામ વિલિયમ હર્ટ 
હતું એટલે પ7. 11. સસ્તા એને બ'ધ ખેસે. સાઉધમપ્ટતની સનજ્ઞામાં વ્યુ્ત્કમ 
કરવો! પડે, કારણુ એનું નામ હેત્રી રિઓથસ્લિ (11. 117.) હું, પરતુ 
સોતેટના ર્ચનાકાળને વધુ બધખેસતું અતે કવિતા અ'તેવાસી હોવાની પૂરી 
શકયતાભરૅલુ* વ્યક્તિત્વ સાઉધમપ્ટનતું હતું. એટલે દાયકાજ્્‌ના એતા દાવાને 
આગળ ધરીને આ વષે વિવેચક રાઉઝે ધોષપ'યુા। કરી છે કે સોનેટોતું રહસ્ય 
એમણું ઝડપી લીધુ* છે. સૌનેટનો કાંચનકુમાર (€૦૦1તંદા 1303) ઉમરાવ 
સાઉધમપ્ટન હતો. ઉભયના સૌનેટ-સુદરી પ્રત્યેના “હવસ 'તી વાત એમને 
મત કોયડા છે. રહસ્ય શોધ્યાના આન'દમાં એમણું 1241 1.7 શ્યામા 
ન મળ્યાનો ર'જ ટાળ્યો છે એ ઠીક જ કયું. 


પેમ્લોકતું સખાપદ રજ્‌ કરતારા ચેમ્બસં તેમ જ અન્ય વિવેચકે! 
સૌતેટની શ્યામા વિષે વધારે તાકિક સમર્થન આપી શકયા છે. સાઉધમપ્ટન 
અતે પેમ્ષ્રોક કવિના આશ્રયદાતા (12૮11013) ઉતા એ હકીકત છે. 
શેરૂસ્પિયરે ખે કાજ્યાનું અર્પણુ સાઉધમપ્ટનને ક્યું' હતું, તો એતા પ્રથમ 
નાટષસ'શ્રહતુ” સમર્ષણુ પેમ્બૉ!કને કરવામાં આવ્યું છે. ૧૬૦૩ની સાલમાં 
પેમ્ધોકના નિવાસસ્થાને શેકસ્પિયરે નાટક ભજવ્યાતો ઉલ્લેખ સચવાયે। છે. 
પેમ્થોકની માતાએ લખેલા એક પત્રમાં પણુ શેક્સપિયર એમનો અતિથિ 
હોવાનું લખ્યું છે, ૧૬૦૧ના વર્ષમાં રાણી એલિઝાખેથે યુવાન પેમ્બોકતે 
કારાગારમાં પૂર્યો હતો. મેરી ફટન (ઊ4ત79 ૨111000) નામે એલિઝાખેથની 
એક અતુચરી(1/દ્વાંત ર્જ 110110૫6) તે ર્સાન્યાને ની 
ઉપર્‌ હતો, ર'ગીન વિવેચકોએ આ પ્રસંગને સૌનેટતી ચર્યા કરતાં સાવા 


[૭૬ 


મેળવ્યા છે. મેરી ફ્રિટન કવિતાં સૌનેટોની શ્યામા છે એવો વાદ રજૂ થયે 
છે, અતે પેમ્થોક સૌનેટના સખા હોય તો કવિ, મિત્ર અતે પ્રેયસીતો 
ત્રિકાણુ પ્રમાણિત બને છે. નાટયકાર જ્યોર્જ બર્નાર્ડ શૌની કલમે 'સૉનેટતી 
શ્યાસા' “116 1) 1 તં) રૂ ધટ 5011613 નામના એકાંકીમાં 
પ્રહસતાથ આ મતતે ઉપયોગ થયે। છે. 


પેયસી વિષેનાં સોનેરો એવાં ઝેરી છે, અતે પ્રેયસીને ભેટ ધરેલાં 
વિશેષણ! એવાં કાતિલ છે કે જે અભાગી પરકીયાતે આવુ" સન્માન મળે 
તે દયાની અધિકારી બને. જેમ કે 


11 ઉ1€ ૦]1ત કછુલ પત્ર્વાદ તૃ 10૬ ૦૦૫1॥૯તં 41, 
1401 11037 15 1 1₹ 0૦ત0૬37'૩ 30૫૦૦૯૬૬11૯ ]લાં1' (5, 127) 
અથવા 


રી દ્ાઇડ 9૯ પ011€5, 9101₹ ૪011૦5 8£૦૪ ૦૧ 1161 16 
 છુદ્્ા1દ 1 11€0૯01₹ 51% . છુ૦તંવૈ૯ડડ ૪૦; 
1457 111511:€55 3013€13 513€ 1711૮5, 11૦ તડ ૦1 1116 ટુ,૦૫॥વં' 

(5૬. 130) 
કૅ [૦11030 337011 (11૯૯ 411 દ્વ (10પ૫છા1૬ (10€€ દધ 
710 11 તડ [તર્વદ ત્રડ 1611, ત્રડ તૈતાર તડ 11૪111 ' 

(5. 147) 
તેમાંય રાણીની અતુચરી તે હોય તો પેમ્બોકતે થયેલી શિક્ષા કવિને પણુ થાય, 
આવુ જાણુવા છતાં વિવેચકો મેરી ફ્રિટનને શેક્સ્પિયરનાં સૌતેરોમાં આસન 
આપવાનુ પ્રલોભન ટાળી શકયા નહિ. મેરી ફ્ટિનતુ” તૈલચિત્ર મળી આવ્યું 
છે અને પક્ષકારોના દુર્ભાગ્યે એ ' શ્યામા 'ને બદલે ગૌરાંગી પુરવાર યઈ છે. 

_ સૉનેટ કમાંક ૭૮થી ૮૬માં પ્રતિસ્પધી કવિતા ઉહ્લેખ છે. ૭૮મા 
સોાનૅટમાં પરાઈ કલમ * 1161) 011 વિષે કવિ લખે છે ; 

“(તારા વિષેતી) બીશ્નતી કાવ્યકૃતિઓમાં તુ' શૈલીની શોભા ધારણુ કરે 

છે અને તારી મધુર દિલાવરીધી કલા ધન્ય બને છે, પરતુ મારાં કાવ્યોની 


કર 
1, 


તો સમસ્ત ટલા તું છે.'' 


13 9110€₹5 301:5 11100 તૈ૦ડ 1 1 ૯13તે 010 ૬3710, 


શલે (15 હદ) 1133 ૩૫૯૯૯૬ 8£2૯૦૯૩ 130॥ૈલર્તે 19૦; 
[ડે દંભ 811 ત]! 10)* ત. . 


(5. 78) 


તે પછીના સોનેટમાં કવિ વધારે સારી કલમવાળા કવિને માગ આપે છે. 
“તં 109 ડ1૦₹ 4 પડ૦ તબ) ટાં? 10011૯ [128૦€.” 
૮૦મા સૉનેટમાં પ્રતિસ્પધી કવિને હાથે રોડ્સ્પિયર પરાજય સ્વીકારે છે : 
“ ઉચ્ચતર પ્રતિભા તને સન્‍્માને છે એ ન્નણીને હુવે હુ' તારા વિષે 
લખતાં ડરુ' છુ' -- 
0 10૪ 1 4તા11 પ્)01 1 01 ૦0૫ તે૦ ૪૯, 
451001918૪ & 0€1૬૦# 50111 તં૦ ૫5૦ 001 104100. (૩, 80) 
મિત્રતે સમ'દર્‌ સમો લેખીને કવિ પોતાને માલ વિતાનુ' હોડકુ' ગણાવે 
છે તે હુરીક્‌ કવિતી સરખામણી તોતી'ગ અને ૬મામદાર જહાજ સાથે કરે છે. 
1૮10 2 ૪7૦1111€55 12041, 
4૦0 ૦ ₹દ્વ11 ઇપા1તાળટટ ત્રણ બ ૪૦૦1) [4 વ૯. (૩. 80) 
કવિ આ સૉનેટમાં અદબથી અરજ ગુન્નરે છે કે દરિયાદિલ ઉદારતાથી 
નાનાં હોડકાંને નભાવે. 
૮૧મા સૉનેટમાં મિન્નજ્નતી મોસમ પલટાય છે અતે શેક્સપિયર 
અનાગતને ચી'ધીને ભાખે છે : 
તારુ' એકમાત્ર સમાધ શીળી મારી પ'ક્તેિઓઆ હશે; જેને હજ ન 
સર્જાયેલાં નેત્રો ઉકેલરે. 
આપણી પેદીના સહુ જ્યારે છેલ્લો શ્વાસ મૂકરો ત્યારે ભાવિ જિહ્વાએ 
તારું જીવન રટશે. 
૪70૫૫ 10010010610 351311 180 109 ટ૯10111€ ૫૦1૭૦, 
ળે101 €) ૯૩ 10૬ ૦૯૯%ડવ 31૮11 ૦'૦૫૯-૪૯દ્રત, 
ટીલ £૦1૪૫૦૩ £૦ 12€ ૦૫1 ઈલાંળટ 31વ્ર11 1૯13૦15૦, 
હા તા (0૯ 01૦40105 ૦ દપ1ડ 3૦:1તં 1૦ તંલત્રતં. (5. 81) 
મહાકવિની દૃઢતાથી શેફસ્પિયર વચન આપે છે ? 
“ માનવીના ક'ઠમાં કે જ્યાં પ્રાણુ સાચે ધબકે છે ત્યાં મારી લેખિતીની 
સ જીવતીથી તુ અમર્‌ રહીશ.'' 


70૫ ક ડ 1] ૪% -5૫૦ પંદદણલ 113 109 12010, 


લ્લ ગહ 1 1005દ 7૯૮3૯૩ ૯૪૯0 11 1130 100૫005 
બા 10૯0. (5૩. 81) 


વળી મત પાછુ પડે છે તે કવિ સમજાવે છે કે અન્ય કાવ્યોમાં 
આકર્ષક રગ હશે, પરતુ સાદા શખ્દ્ોમાં સાચયતી વાણી હોય છે. ૮૩મા 
સોનેટમાં કવિ પોતાનુ' મૌન સમજાવતાં કહે છે : 

કવિદ્ય પ્રશ'સાથી ભી'જવી શકે તેનાથી ઝાઝેર્‌' ચેતન તારાં પ્રત્યેક 
લોચતમાં વિલસે છે, 
11161 110૯5 1101૯ 111€ 11 ૦1૯ ૦ (11)? ૦1૦૧ 
41118 120013 0પ ૪૦૯૬1૩ ૦18 10 12715૯ તંલપ1ડ૯. (5૭. 83) 


તે પછીના સોનેટમાં કવિ લાડકા કિશેરતે ખુશામતપ્રિય કહી ખેસે છે 
અને ૮પસા સૉનેટથમાં “ અત્ર લુપ્તા સરસ્વતી ' જેવા નિવેદથી પ્રતિસ્પધી 
કવિને દાદ આપે છે. હરીક્ની વાણીમાં સર્વ દેવોની પ્રેરણા વસી છે, એની 
સુવર્ણુલેખિતી સ'માર્જિતત રૂપ ઢાળે છે. એતો સ્વીકાર કરીને શેક્સપિયર 
બચાવમાં આટલુ કહે છે : 

1 111101૮ ટુ૦૦્ત (10૫છા1ધડ 0011€ ૦11૯15 ૫7111૯ ટુ૦૦વ 
15701૬. (5. 85) 

“હુ' સુવિચાર જપું' છું, જ્યારે અન્ય સુવાકય રચે છે. '' 

આ સૉતેટ સુધી પ્રતિસ્પર્ધી રાવિ સાટે શેફ્સ્પિયરનાં કિિયાપદ્દો વત માત 
કાળનાં છે, પરતુ ૮૬મા સોતેટનતી પ્રથમ પ'ક્તિથી હરીફ કવિતે ઉલ્લેખ 
દર્શાવતાં ક્રિયાપદ ભૂતકાળનાં છે. વ્યાકરણુ ઉપરાંત શખ્દ અને લય પણું 
અતીતને સમાપિંત નિવાપાંજલિ ખતી રહે છે. કદાચતે મૃત્યુ દ્વારા પ્રતિ- 
સ્પર્ધા દૂર્‌ થયે! છે. શેક્સપિયર વિલીન એ સહાપ્રાણુતે સ્મરીને લખે છે ; 

જ્યારે તારું સુખ એમની પ'ક્તિસાં અર્થ ભરતુ* હતુ' ત્યારે વિષયતા 
અભાવે હુ શિથિલ બન્ચે। હતો, 

143૫1 11€1 30૫% ૦૦૫૫૫૯૫૯૫૩૦૯ 811'ત 2 113 11106, 

1100 1દ્બતં 1 10ત ૯, ઉ1ત્દદ ૯111€૦12]'તે 101106, (35. 86) 
ગેલિઝાબેથી યુગમાં શેક્સ્પિયરને કશેક નડયો હોય તેવે ' કવિત્રહ 

વિવેચકોની ખોજ બન્યે। છે. તે યુગના શ્રેટ કવિ સ્પેન્સર્થી માંડીને સામાન્ય 

કવિ માકહેમ સુધીતુ' નામસ્મરણુ વિવેચક્રાએ કર્યું” છે. 

શેટ્સ્પિયરે પ્રતિસપધી કવિ અને તેનાં કવનતે ઓછાં નથી મૂલવ્યાં. 
ગરવી શૈલીનો એ કવિ જેતે ભૈરવની એથ હતી અતે જેતી કુતિઓમાં 
મફાસિન્ધુતે ખૂદ્વાતી ક્ષમતા ધરાવતાં પ્રેરણાફૂલ્યા શટતી મગરૂબી હતી, 


ન 5-૦ 


(સોતેટ ૮૬) તેતે સામાન્ય કવિ કેણુ કહેશે ? સમકાલીનેમમાં એક સ્પેન્સર, 
ખીજે માર્લો અતે ત્રીજ ચેપમેન કાવ્યાસિદ્ધિના અધિકારથી શેક્સ્પિયરના 
પ્રતિસ્પધી' હતા. તેમાં સ્પેન્સર તો અગ્રેજી કવિતાના અદ્યાપિ કવિકુલગુરુ 
(70૯15 170૯૬ ) મતાયા છે. સ્પેન્સરતો બહુશ્રતમિત્ર ગેબ્રીઅલ હાર્વે 
એેમતી છાયા ખનીતે એમતે આવરી લેતો એનો ઉલ્લેખ ૮૬મા સૉતેટમાં 
(5 ૮૦80100675 7 41છાં)દ/ બંખંળટ્ટ પપ દાંત) થયો છે: 
'તિશા સમયે કવિતે સહાયમાં રહેતા એમતા ગેઠિયા. ' પર'તુ હોમરના 
મહાકાવ્ય “ ઇલિયડ 'તે અ'ગ્રેજમાં ઉતારતાર કવિ ચેપમેતતેો પણુ દાવે। 
હતો કે રાત્રિએ અપાથિ વ પ્રેરણા મેળવીને એમણું સર્જન ક્યું” હતુ. 
માર્લો વિષે, વિદ્યાધર ફ્રેસ્ટસતી ભેરવસાધતાના નાટયકાર માર્લો વિષે પણુ 
નતિઃશ'ક કહી શકાય કે ૮૬મા સૌોતેટનાં લક્ષણા એની કવિતાનો અ'ગુલિ- 
નિર્દેશ કરે છે. 


આ ચર્યામાં વિવેચક રાઉઝતુ' અનુમાન વધુ સ્વીકાર્ય બને છે. સ્પેન્સર 
અતે શેફસ્પિયર કે ચેપમેત અને શેક્સપિયર વચ્ચે હરીફાઈ તો કોઈ ઇતિહાસ 
નથી, જ્યારે ૧૫૮૯થી ૧૫૯૩ સુધી માર્લા અતે શેફ્સ્પિયરનાં વર્ષો નાટય- 
પ્રશૃત્તિમાં વીત્યાં હતાં. ઉભય સમવયસ્ક હતા. અજ્ઞાત શેફસ્પિયર્‌ જે વચે 
નટ ખન્યો તે વચે માર્લો તાટકોના વિશ્વતો પ્રતાપી સૂર્ય હતો. એના આંજી 
દતા તેજમાં શેક્સપિયર ઘડીક મૌન સેવે, અવાક ખતે તો! આશ્ચર્ય નહી, 
વિનમ્ર શેક્સપિયર કદાચ માર્લોનો પ્રતિસ્પર્ધી ન બતે, પણુ “ વિદ્યાપીઠતાં 
રતો' એ શેકસ્પિયરતો દેષ કર્યો હતો (ત્રીનની ચેતવણી ). ૧૫૯૨માં 
શેકૂસ્પિયરે “વિનસ અને એડાનિસ' ર્યુ' તો એ જ વર્ષમાં માર્લા “ હીરો 
અને લિએન્ડર' રચે છે. ૧૫૯૩માં માર્લોતુ' અકાળ અવસાન થતાં સ્પર્ધા 
કરુણાન્ત બતી, એ સોનેટમાં શેફ્સ્પિયરના પ્રતિસ્પધોઃ કવિ વિષેતા સત્માન્ય 
ઉલ્લેખોને। અર્થ ખેસે છે. ૮પમા સૌતેટતે! વર્તમાન હરીફ એ રીતે ૮૬મા 
સોનેટમાં ભૂતકાળમાં વિલીન થાય છે. 


આ રીતે પ્રતિસ્પર્ધી કવિ વિષેતી ચર્ચા સાર્લાની દિશાસાં વળે છે. એથી 
કૅવિનાં સોતેઢ પર્‌ સાઉધમપ્ટનને। હક્ક પ્રતિષ્ઠિત બને છે. ૧૫૯૨માં ૧૯ વર્ષનો 
યુવાન સાઉધમપ્ટન અનેક ડવિકળાકારાતો “રાજન ભોજ' હતો. જેમ 
શૈરસ્પિયરનાં, તેમ અથવા તેથી વિશેષ, માર્લાનાં નાટકોનો એ સુગ્ધ પ્રેહ્રક 
દશે. તેમાંયે યુનિવર્સિટી શિક્ષણુ પામેલા યુવાન સાઉધમપ્ટને વિદ્યાપીઠના 
રેન માર્લોમાં સમાનધર્મા નિહાળ્યો પણુ હોય ! જ્યારે નિરાધાર શેફ્સ્પિયર 


૮6 


સાટે ૧૫૯૨ અતે ૧૫૯૩નાં વર્ષો ભાગ્યવિધાતા વર્ષો હતાં. એ વર્ષો ઇગ્લ'ડમાં 
કવિકુલનિક'દન વર્ષો હતાં: માર્લો, ગ્રીન, વૉટ્સત, કિડતા અવસાનતાં એ 
વર્ષોમાં શેકૃ્સ્પિયરને “આશ્રય? ન મળ્યા હોત તો ? 


સોનેટમાં શેકૂર્પિયર અને એના સમકાલીન સ'બ'ધોની ચર્ચામાં એક 
' વિસ્મય એ તોંધાયું છે કે ૧૫૯૩ પછીનાં શેક્સ્પિયરનાં નાટકોનું વસ્તુ અતે 
રચતા યુવાન સાઉધમપ્ટનતા પલટાતા રુચિત'ત્રતે અનુસર્યા” છે તેવી જ રીતે 
એવું પણુ વિધાન થયું છે કે ૧૫૯૩ પછી શેકાસ્પિયર્તાં નાટકોના મુખ્ય 
પાત્રનો આકાર નટ ખખેજને સુસ'ગત રહ્યો છે. 


સૌનેટોમાં શેફૃસ્પિયરનું વાસ્તવ અને દાસ્તાન પામવાની આ ખુહ્િગમ્ય 
પ્રતિ હજ્યે કવિ, મિત્ર અને પ્રતિકવિ તથા કવિ, મિત્ર અને પ્રિયાતી 
શોધતી વિરહિણી કાવ્યકથા રહી છે. શેક્સ્પિયર્તું અગત જીવન છજ્યે 
“સત્‌ સુહાચામ્‌' રહ્યું છે. પ્રાધ્યાપક રલે સાચું” જ લખી ગયા છે : 


“ઝમે ગુફાના પ્રવેશદ્દારે અનેક પદ્દચિહ્ન મળી આવ્યાં છે. પ્રત્યેક ચિહ્ન 
ગુફાના દિશા સૂચવે છે. એક પણુ ડગ બહાર આવતું નજરે નથી પડયુ.” 


આમ વિવેચકો થાકીને 'ખેસક' પડે છે ત્યારે ૭૬સું સૌનેટ એમને 
મૂરીતે સાદ દે છે : 


“મારા સૌતેટના પ્રત્યેક શખ્દમાં મારા નામનું અનાવર્ષુ છે. કપાં 
ગ્પતે કયારે રચાયાં અતે કોને અપિંત થયાં છે તે બધુ' વ્યક્ત કરે છે'-- 


111 €૪₹૯1$ ૫૪૦0ત તૈ૦1] 1100051 1611 1037 1161006; 
૩0૦૭૪ ધોલાઇ ગંદ દરતે ૫10૯૫ટ 13૦૪ તાત [૩૦૦૦૦ ? 


મન્તકમાં લખાચેલા શખ્દો આ નથી એની સાબિતી શેઠૂસ્પિયરે આ 
કાશ્યોતે ખાનગી શાખીને પૃરી પાડી છે. અ'ગત ન હોત તો પ્રસિદ્ધ કર્યા હોત. 


સૌનેટામાં ધર્બાચેલા સમકાલીન ઉલ્લેખોના તાંતણે શેકૂસ્પિયરને બાંધવાના 
અભ્યાસી યત્તો અનિવાર્ય રીતે પ્રત્યેક સોનેટના ર્ચતાકાળને સપણ કર્યા વિતા 
નિષ્દ્ળ બને. જેમ “કે એકાદ સોતેટ ૧૫૯૦ પહેલાં રચાયું હોય તો 
“સાઉધમપ્ટન તક ' નિરાધાર ખને, કારણુ ૧૫૯૧ પહેલાં સાઉધમપ્ટનતે 
લ'ડનમાં નિવાસ તથી. પૅમ્થોકતી વય લારે દશેક વર્ષની હોઈ, તેમ જ 
કવિ એના સ'પકથી દૂર હોઈ, એનો પણુ સોનેટમાં હોવાને દાવો શ'કાસ્પદ 
૨. અલબન, રૌકૃસ્પિપરનાં સોનેટોતો ર્ચતાકાળ આટલે! વહેલેા હોવાનો 
સ'ભવ નથી, ૧૫૯૦ પછીને! દાયકો એલિઝાખેથી સોનેટ કાવ્યોનો સુવણું. 


અ શ 


દશકા હતો. ૧૫૮૬માં વીરગતિને પામેલા ફિલિપ સિડત્‌્‌ના ' 45૬1001861 
1૦ ડ1' “પ્રિયા સ્ટેલાનતે' સાદર થયેલાં સૌનેટો મરણોત્તર પ્રસિદ્િ 
પામ્યાં. તે પછી સ્પેન્સર, ડેનિયલ, વોટસન, કોન્સ્ટેબલ ઇત્યાદિ કવિઓના 
સૌતેટસત્રહાો આ દશકામાં રચાયા. મૂળ તો શેફસ્પિયરતા જન્મ પહેલાં 
સોળમી સદીના હઠ્ઠા દશકામાં આ કાવ્યપ્રકારતી ૪ટલીથી આયાત કરવામાં 
આવી હતી. પ્રેમગીતોનું વાહન બતાવીને વાયાટ અને સરે( પ17781 દ્વા 
5૫#1૦)એ ગીતો રચ્યાં. આમ એમણે વેરેલા તણુખા ત્રીસ વર્ષ પછી 
સ્પેતિશ નૌકાકાક્લાતે ષિજ્ન-વિશીણું કરી દેનારા તૂક્ાની વાયરે મહાજ્વાલામાં 
ભભૂકાવ્યા અતે ૧૫૮૭ પછીનાં વર્ષોમાં અગ્રેજી કાવ્યસાહિત્યતી વસ'ત મહોરી 
ઊઠી અતે વાસ'તી કવિ શેફસ્પિયરતી પ્રતિભા કુસુમિત બની શેાભી રહી. 


શેકૃસ્પિયરના સૌનેટના રચનાકાળ વિષેના નિણુયતી આધારશિ! 
૧૦૭સું સૉનેટ ગણાયું છે. મસ્ત પ્રેમના જયગાન સમું એ સૉનેટ મહાકા 
અતે મહામૃત્યુતે કવિએ નાખેલું આહવાન છે. વિશ્વભક્ષી, પ્રલય'કર એ તત્ત 
કવિના સુમુયાર એવા સાચા પ્રેમતે કદી સીમિત નહી* જ કરે. શ્ઞાશ્ચવત 
એ તો એવી અનુભૂતિ છે કૈ ન તો કવિતી ભયભીત ઉરસ્પન્દતા કે ન ! 
અનાગતતની સ્વપ્નપ્રતીક્ષામાં ઝૂરતો વિશ્વપ્રાણુ એને સ્થળકાળમાં ખાંધી શ 
હવે ઇહ્લોકતો શશાંક (ખમ્રાસ) ગ્રહણુથી છૂટ્યો છે અને અમગ 
ભાવિકથતે જૂઠાં સાબિત થયાં છે. ક્ષણિક ચાંચલ્યોનું પરાવતન રચાયું | 
વિજયતા અભિષેકથી' તે સ્થાયી ભાવને પામ્યા છે, શાંતિએ ચિર'* 
આસોપાલવનાં તોરણુઃ રચ્યાં છે. શાતાના અમીવર્ષણુ કવિતો સ્નેહ ખી 
રલો છે. મહામૃત્યુએ શરણાગતિ સ્વીકારી છે. કાવ્યવિહીન માનવજ્થોાને, 
મૂ'ગાં પશુ લેખે, મૃત્યુ ભરખી જશે ત્યારૅય *લોકસ્થ કાવ્યમાં કવિ અસત્ય, 
જીવ'તે રહેશે. ધ્રવપદમાં કવિનાં દઢ વચત છે : જલ્મીઓના સિરપેચ અને 
ખુલ'દ સ્મારકો કાલમ્રસ્ત થશે કિન્તુ સ્તેહતું આ કાવ્યસ્મારક મહાકાળની 
ઝી અણુનમ રહી ઝીલશે. 


“140% 09 ૦૪01 165, 110₹ 1110 12101218૯1૦ 5૦૫1, 

01 દ૯€ પતટ ૪૦11ત ત(૦ત011ટુ ૦0 1111૪ટુડ 1૦ ૦૦10૦, 
પત્વળ ૬ 116 16૮5૯ ૦ 11037 ૬1૫૯ 107૯ ૦૦11101, 
૨૫10૪003 દ્વડ [૦4હાંદ દ૦ 8 ૦૦॥111'તૈ તં૦૦10- 


110 100111 10001 116118 10€₹ ૯૦115૯ ૦0પ'ત, 


રીતે 1106 ડદ્વતે તપટ્ટપ3 100૯ પઊહાં# ૦1 121€508૦, 
શેન દુ 


હે 


1060111૯ 11017 010071 £11€1105619૯5 ત5501તે 
&13લૈ €૮€€ 1210011૫05 ૦117૯5 ૦ ૦01055 ૦૪૦- 


3403 શત 1136 રવ₹૦[૩૩ ૦. પડ 100351 ૮110097 101€, 
1/37 1070 1001૮3 1૦518 વ્ર0તં 12% ૦ 10૯€ 50195€141065, 
5116€ 118 321૦0 ૦ ઊં 111 110 10 ઈંંડ [3૦૦# 11370006, 
1116 10€ 115૫1ધડ ૦ ૯1 તપા] ત્રપર્લ 3[2૯૦૦111€55 (111063. 


£ તૈ 130૫ 10 ઇડ ૩1001૬ 1ઇ0તે 119 13011106101, 
1/60 1)#₹101*5 ૦1"૦૩£ડ દ્વળતે ૦11005 ૦4 0155 41'€ 320101. 
(5. 107) 
ઇજિપ્તના પિરામિડેમાં જેમ ફારો રાજવ'શનતા રાજવીના દેહની 
સાથે જ એમતો ભૌતિક વેભવ સચવાયો હતો તેમ કવિ શેક્સ્પિયરતા 
સ્વરચિત આરામગાહમાં એના જમાનાનો વૈભવ સચવાયે। છે. પેલું ચદરત્રહણુ 
(તેય છહ્લોકતું) અને 'અમંગળ લાવિકથન' અને શાંતિ નિર્મિત અમ્લાન 
આસેપાલવતાં તોરણે, તેમ જ છેલ્લી પ'ક્તિના જલમી સરપેચ અને તેમતા 
સકબર્‌ા --ચોદ પ'ક્તિતા કાવ્યમાં કેટકેટલું સમકાલીન ભારણુ ! પેલવ શિરીષ 
પુષ્પ ઉપર્‌ પાંખોનો આવે! ફફડાટ |! 


આટલા ખધા સમકાલીન ઉલ્લેખો હોય તે ર્ષતાકાળ ત પામી શકીએ 
તા અભ્યાસ એળે જાય, ૭૮મા સોતેટનો આધાર લઈ ને કેટલાક વિદઠ્ઠાન 
મૌન તોડીતે લખી ખેઠા છે ક શેક્સ્પિયરે ડરેલો દાવો કે બીજાન ફવિઓઃ 
એતે પગલે ચાલીને સોનેટો લખે છે, (5 ૦૪૯1૪ ત1€1 ]9૯10 1) 
8૦1 1037 ૫૬૦.) 

શત પ્રતિશત સાચે! છે.“ તેઓ ૧૦૭માં સૌતેટમાં ૧૫૮૭માં સ્પેનિશ 
તૌકાકાફ્લાના પરાજ્યના ઉલ્લેખ “ચજશ્રહણુ 'માં જએ છે. લશ્કરી તવારીખ 
સાખ પુરાવે છે કે સ્પેનિશ જહાજે અધચ% વ્યૂહમાં હલ્લો લાવ્યાં હતાં. 
આ રીતે ઇગ્લ'ડતે ચજગ્રહણુ વળગ્યું હતુ' તે સ્પેનિશ નૌકા-કાફેલાની 
શિકસ્તથી દૂર થયું. સ્પેનના % અવકાશી ન હોવાથી ઇહલોકતે। (40711 
11001) પુરવાર થચે।. જેમ ભાશ્તમાં બન્યું છે તેમ ઇગ્લ'ડમાં પણુ રાષ્ટ્રીય 
કટોકટીના વસમા ડાળે અનેક કર્લાન્તિકાએ અસ'ગળ ભાવિની આગાહી 
ઉચ્ચારી હુતી, જે વિજય સળતાં જૂઠી ઠરી. (૧દત તપટ્ટપ1"૩ 130041૮ 
11611 ૦૫૪13 121૦૯5૪૯) આપખુદ સ્પેનના પરાજયથી જ્લમીની છીતિ પતાકા ' 


ક્ક્-------- 


* ઉપરાંત જએ સોનેટ કમાંક ૨૦૨, 





ધૂળભેગી પડી (1)તદ0૬'૩ €૮૯૩૬) અને પરદેશી આકંમણુનો ભય 
સે'કડો વર્ષ સુધી ટળ્યો. આ રીતે શાંતિતાં તોરણે! રચાયાં (1006 
0100દંળક ૦11705 ૦4 ૯101૦૩૩ ૧૪૦). સ્પેનિશ પરાજયના સ'દર્ભમાં 
આ સૉતેટને વાંચનાર વિદ્દાના એનો ર્યતાકાળ ૧૫૮૭ પછી અતે ૧૫૯૦ 
પહેલાં મનાવે છે. 


પરતુ સૉતેટતું કાઠું, પુષ્ટ એનો કાવ્યદેઠ જદી જ ગવાહી આપે છે. 
૧૫૯૦ સુધીને। શૈક્સ્પિયર સુખર્તિ નથી. એની વાણીને સાહિત્યપિ'ડ હજ 
ખાવાને છે, ૧૦૭માં સૌનેટનો કવિ મહારથી છે. મારભતું ઉપમાપ્રાચુર્ય 
હવે છૂટયુ' છે. અપવાર્ય કહેવાની રીત એને લાધી છે. શ્લોકાર્ધમાં અતુભવ- 
સાગરને બાંધવાની કરામત એણે મેળવી છે. અરે, એકાદખે શખ્દોસાં કાવ્ય 
સિદ્ધ કરવાને ઇલમ છે, જેમ 'ફે-- 


100111 130011, ૯ાતંપ#હતં, ડત્રવ કૃપટટપ1, ૦11163 ૦1 ૦1101633 
4૯૦, 041107 111006, 3[2૯૦૦111€35 £1110€5, 37૫0138135” ૦૮1-૦૩૫૬. 

સાથે જ એ પણુ તોૉંધવું ધટે કે કમાંક્માં ૧૦૦ પછીનાં સોનેમા 
શૈકસ્પિયર્તો પદિ્ણિત પ્રજાનો મધુર આસ્વાદ અપે' છે. 

આ બધુ ષ્યાનમાં લેતાં વિવેચકોએ ૧૬૦૩ના વષને સચવ્યુ' છે. 
શૈફસ્પિયરની હયાતીમાં એક પ્રશ'સકે રોષ ઠાલન્યો, હતો કે સછુર ડવિ 
શૈફૃસ્પિયરે, જેના રાજ્યકાળનું મંડન એ હતો તે મહારાણી એલિઝાબેથના 
મૃત્યુની કરૃણ કેમ કાવ્યાંકેત તથી ડરી ? ૧૦૭સું સોનેટ એ પ્રશ'સડને ભાગ્યે 
જ તોષમ્રદ હોત. એલિઝાબેથના સુદીધ શાસતકાળતે! અ'ત જ્યારે સમીપ 
હતો ત્યારે ગાદીવારસનેો ગ્રશ્ન ચકડોળે ચઢયો હતો. છેલ્લી ક્ષણુ સુંધી 
એલિઝામેથે પોતાના વાર્સતી પસ'દગી ટાળી હતી. સે। વર્ષના આંતરિક ડ્લહ 
પછી એના રાજ્યકાળમાં જ્ઞાંતિતી નિરાંત માની ચૂકેલી પ્રન્નતે વસવસો હતો 
કે ફરીને કલહતી અરાજકતા દેશને વ્યાપી વળશે, અનેક સુખે આ 
સકટતી ચર્ચા થતી. અનેક જ્યોતિષાચાર્થોના વરતારા કરતા થયા હતા. 
રણી એલિઝાખેથ ઇગ્લ'ડતી કૌસુદી હતાં. મૃત્યુ એ 107૫] 1001ને 
ગ્રસે તે પછી અ'ધાધુ'ધીની આગાહી હતી. તેવામાં એમતું મૃણુ આવ્યું. 
શાણા વહીવટદારોએ રાતોરાત રાજા જેસ્સને નિમ'ત્રણુ મોકલી રાજ્યારોહુણુ 
ગોડન્યું, અરાજકતાતી ભીતિ એવી ૬ઢમૂળ હતી કે સપ્તાહો પયત લોકોને 
આ સત્તાપલટો ન સમજાચે।, પરતુ કશું અનિષ્ટ ન બન્યું ત્યારે જ મજને 
શાતા વળી. 03૪6૩ ૦ ૯101૮55 તટટને રાષ્ટ્રે ઉમ'ગે વધાવ્યા. દેશગ્ેમી 


હટ 


વિવેચકોતે રાણીનો 'જ્લમી' લેખે થયેલો ઉલ્લેખ કઠે છે, પરતુ રાણીના 
શાસનનાં છેલ્લાં વર્ષોમાં કવિએ સ્વજનો અતે સ્તેહીઓને આપખુદ તંત્રના 
ભોગ બનતા અશહાય ખતીને દીઠા હતા. ઉમરાવ ઇસેકસતો વધ અતે 
સાઉપમપ્ટનતેો કારાવાસ આ વર્ષોનો ઈતિહાસ છે. રાજન જેમ્સે ગાદી મળ્યા 
પછી સાઉધમપ્ટનતે કારાવાસથી મુકત કર્યો, અતે કવિને જે પુતમિલન 
સાંપડયુ' તે મગળ અવસરતે “37 10૪૯ 10૦%5 21૯5) ' લાગુ પાડી 
શકે, એલિઝામેથના રોષના ભોગ બનેલાને મૃત્યુ જ છૂટકારો આપતું એ યાદ 
. આવે ત્યારે જ સમળ્નય કે કવિએ “126૮18 ૬૦ 10€ 5પાં2૩૦૫૦5 -- 
મૃત્યુ તો મારું અસીલ છે. ” એમ અત્તસ્થતા કયા ઉમળકાથી ગાયું હશે ? 
વિવેચક મિડલટન મરે સોનેટ ૧૦૭તું વિશ્લેષણુ કરીને એતી રચતા 
ઝોલિઝામેધની ગ'ભીર્‌ બીમારીના વર્ષ, એટલે ૧૫૯૬માં થયેલી ગણે છે. 


આમ ડાવ્ય અને સ'શોધતના મધુર મિલને અર્થને પ્રગટ કર્યોઃ છે અને 
૧૦૭માં સૌતેટની જન્મતિથિ શોધી છે. બધુ સમુસતરુ ઊતરે એવા મગલ- 
પ્રસગે ગોપા જ હોય. વિવેચક રાઉઝ ૧૬૦૭ની સાલ સ્વીકારતા નથી, 
રેક્સ્પિયરના શૌથી અભિજાત સોતેટ (૧૦૭) માટે તેએ ૧૫૯૧માં માર્લોતા 
પક્ષકાર જોલ્ટર રાલેતી થયેલી અવદશા, ૧૫૯૩માં શ્ાન્સતા હેત્રીતુ” ધર્મ- 
રપારેવર્તન (કેઘો!લિક સ'પ્રદાયતો સ્વીકાર ) અતે ૧૫૯૪માં પેરિસમાં હેત્રી 
ગોયાનુ' રાજ્યારોહણુ -- આ પ્રસંગોને કેથોલિક સાઉધમપ્ટનના પક્ષકાર કવિએ 
બિરદાવ્યા છે ગેમ સ્વીકારીને તેએ ચાલે છે. ઉપરાંત ૧૫૯૪માં રાણીના 
મટદી ભિષક લેપેઝે એલિઝાખેથને ઝેર સ્‍્પાપવાનુ' કાવતરુ કર્યું” હતુ અને 
લોપેઝ સ્પેનને નવસ હોવાનુ પુરવાર થયું હતું તે પ્રસંગનો ઉલ્લેખ 

'મજ્મદષ્યુ 'માં તેએ વાંચે છે. પરિણામે સોનેટનો ર્ચતાકાળ તેઓ ૧૫૯૪માં 

ગ્યાવે છે, ૧૫૯૪માં વધસ્ત'ભે ચટેલા દાક્તર લોપેઝતે તેઓ સરસુખત્યાર 
સ્પેતનુ" પ ૭ માને છે. એક'દરે સોતેટનો ર્ચતાકાળ ૧૫૯૨ પછીનાં વર્ષોને 
ચમન કેટલાંક છેલ્લાં સોતેરોતો સ્યતાકાળ ૧૬૦ સુધી એટલે “હૅમ્લેટ 'ના 
સત્ન ન તો માનવાતું વલણુ વિવેચકોએ ખહુમતીથી ધરાવ્યું છે. 

. રેનેરમાં કેટલુ એવુ' છે જેતો ૪તિકાસ 3વળ શેક્સપિયર કહી 
શાકે, ₹ત વિષે અને તશકાથીન એની પરિસ્થિતિ વિષે વિભૂતિમત સેક ફૂક્પિયર 
મત ખોલે સ્ત તાટપકારતો તટસ્થ ભાવ વીસરીને માનવ શેટ ફેસ્પિયરતી 
રમ ક્ઝાવૈ તેવ્‌' સ્નરામાં રખાય દઢ ગોટ્લે ત્‌ કવિ વુ “વયે લખ્યુ” 
ઇન % સેનેટમાં ડફ્સ્પિયરનુ' દો ખોલાશુ” છે. (410 1:06) પ્રદ 


ત્ષ 


(1 11૯ પ૦ર્લરડત ઊંડ 101, ) આના સમર્થનમાં વિવેચકોએ 
સતત સૉનેટ ૧૧નને। ઉલ્લેખ કર્ચ છે, છીએ તે જ ડીક માને તે કવિ 
થાતો? દેવી અજંપો! નથી અનુભવ્યો તેવા કવિ નામધારીનુ' વળી લેખુ* શુ? 
તો નટ શેક્સપિયર, તખ્તાનો શાહ ને જીવનતો રાંક શેક્સપિયર આવાં 
આદ્ર વેથુ કાઢે છે : 


સાચુ' જં છે 'ે હુ' યત્રતત્ર ભટકયો છુ, બહુરૂપી વેશે ન્નતને દર્શાવી 
છે. મારા જ ખ્યાલોને મે' રહે'સ્યા છે. અમૂલ્યને સસ્તે વેગ્યુ' છે. નવા 
અવુરાગને મે* જ્ના અપરાધ બનાવ્યા છે. સત્યતે મે' વક દૃણિથી વિચિત્ર 
રીતે ઉવેખ્યુ' છે; એ પણુ ખૂખ જ સાચુ*, પરતુ સોગ'૬ આસમાનના 
આવી બસ્તીથી મારુ હેદય નવયૌવન પામ્યુ” છે. કનિષ્ઠ સ્ખલતોથી શીખ્યો 
છુ' કે મારે પ્રિયતમ ત્વમેવ. ( ૧૧૦ ) 


હ દ્િડ'ધંડ 110૦, 1 10૯ ૩૦1૦ 1161€ દ્વતં 1130170, 

£13તૈ 1॥1વ્તંલ 00)50611 ત. 1001167 1૦ 111€ પ૫1૯€૪?, 

(૪૦”'ત ॥1111€ ૦71 1110૫ર્ટ્ટા1૫5, 501તં ૦૯11૯42 1711 15 10051 તલત 
ઊત્રતંલ ૦01તૈ ૦૩૭0૮૦5 ૦ 247૮૦00115 10617. 


103૬ 11૫૯૦ 11 15, દ્વ 1 1૮૯6 10017 તં ૦0 ધપ 

£31₹213€€ ત્ણ 51110૪૯1). 130% 199 ત્વા1 1001૦, 

4111€5€ 11611011૯5 ૬.7૯6 11157 16૮17 ત100111€1 9૦0૫0]. _ 

શત 3701:5€ €૬3)/5 12100૯ 1૯૯ 109 129૦5૬ ૦1 1,016. 

(5. 110) 

ખીજ એક સોનેટમાં કવિ નિઃશ્ષાસ મૂકીને રહે છે : ત્રહો જેના અતુ- 

ફૂળ હેય તેઓ ભલે સન્‍માન અને બિરુદ્ોના ગર્વ અતુભવે, ( ર૫) 

1.,€1 (0૦૩૯ 37130 ત₹€ 11 47૦૫1 પદં દલા? 51005 

01 ૪પાંળાંવ 1301001 ત્વં [1૦૫તં પંઇવડ 8૦45૬. (૩3. 25) 


૧૧૧માં સોતેટમાં કવિ દૈન્ય વિષે વિધાતાને અભિશાપ આપે છે, તે 
દુર્ભાગ્યને કવિ નિદે છે જેણું ચોગક્ષેમ માટે જનતામાં એને રઝળાન્યે[. 
માંગણુની ન્નતમાં વળી સ'સ્કાર કેવા ? સમાજ આવે વિચાર નટ-વિટ વિષે 
સેવે એટ્લે નટકવિએ માનભ'ગ અતુભવીને લખ્યુ : એટલે તો મારુ 
કૅલ્કેત બન્યુ છે અને રગરેજતો હાથ જેમ રગથી ખરડાય તેમ મા. 
ધધાના રગે મારું માનસ ૨ગાયુ છે. 


હદ 


. “461૯ ૦૦10૧૦૩ 11 1 109 10610૯ 1€૦૯૦10૦૩ દ [1દ10તૈ; 
£1્ત ત્તા1000ર5ા (1€11€૦€ 10) 1્101%€ 15 ડપતપલતં, 
3૦0 ૧ 11 ૪૦5 11, 111૮0 11૯ તૈ ૦1૩ 1ત્વાત. (5. 111) 

શેકૂસ્પિયરનાં સોનેટોમાં આવા ઉલ્લેખો વેરાયા હોવાથી વિવેશ્વતમાં 
એતુ' વાસ્તવ શોધીને ઉકેલ આણુવાના પ્રયત્નો થયા છે. સાહિત્યકારોએ કળા 
અને કામશાસ્રના સ'દભ માં શેકૂસ્પિયરના “લાડકા 'ને શોષ્યો છે. તો સારસ્વતોએ 
'આશ્રયદાતા'તી નામાવલિમાં એનો પરિચય સાષ્યે! છે. સમમ્ર રીતે ન્નેતાં 
સોનેટોનો “લાડકવાચો' અસામાન્ય છે. લેોકનજરતુ' એ આકર્ષણુ છે 
(સોનેઢ-૨) એને વિષે કાવ્યો લખાયાં છે. (૩૨ ) કવિતુ' એણે નહેર 
બહુમાન કર્યું' છે. (૩૬ ) સમાજમાં એનુ' અતુકરણુ થાય છે. ( ૬૭ ) લોકજીભે 
એતી ગ્રશ'સા વસી છે, જગતની આંખ એને ન્નેતાં ઠરી છે. (૬૯ ) એતે 
પ્રેમ એ કવિતુ' એકમાત્ર ધન છે, (રહ) 

સૌનેટ ૨૦, ૮૪ અતે ૯૪ વાંચતાં એવુ લાગે ખરુ કે કોઈ કવિ. 
પોતાના આશ્રયદાતાને આવી રીતે ન રીઝવે. એકમાં એણે લાડકવાયાને પુરૃષ 
નકામે। બનાવ્યા, એમ કહ્યુ'. બીજામાં એતે કાચા કાનને ખુશામતપ્રિય વણુંવ્યો, 
ત્રીજમાં એના દુરાચાર્થી ત્રાસી કવિએ લખ્યું : પોયણાં સડે લારે ઉકરડે 
ગધાય (1111૯5 (1 [૯51૦ ૩1011 117 ૪7017530 111010 પહ ૯ર્તડ )* 

સ'પાદક ટકરે (1૦૦1) એવે। મત પ્રદશિ'ત કર્યો છે કે આ સૌતેરો 
કદાચ એક કરતાં વધારે વ્યક્તિઓ વિષે લખાયાં હશે, પર'તુ છે તે કમમાં 
સોનેટ જે કથાને ઉપસાવે છે તેમાં એમતો મત બ'ધમેસતે નથી. 

સૌનેટની કથાનો સ'ક્ષેપ આ પ્રમાણે છે : 


સૉનેટ ૧થી ૧૭ : કવિ લાડકવાયાનું પ્રભુતામાં પદાપરષણુ વિનવે છે. પુત્રરૂપે 
એનુ રૂપ સચવાય મારે મતામણેુ સૌનેટને મોકલે છે. 
કાવ્યોમાં લાડકવાયો અમર્‌ બનશે એવુ' વચન પર'પરિત બને છે. 
સોનેટ ૧૭થી ૧૨૧ :; સ્તેહ અતે કાળના સક'જમાં કૃવિ. 
આસક્તિ અતે ભાગ્યદશાની “ચકારપ'ક્તિ'માં ગૂચવાયેલો કવિ નિરાશા 
વેદના, પરિતાપ, હિણુપતથી પરેશાન બને છે ત્યારે પણુ લાડકવાયાના સ્નેહવું 


કિ 
કવચ પ્રાથે છે. (૨૯, ૩૭, ૮૮, ૧૧૦; ૧૧૨ ) કવિની અફીતિષ લોકજીભે 
વિસ્તરી છે (૧૧૨) કવિ એને ચૉંરેલા કલ'કતો વારવાર ર'જ પ્રગટ કરે 


છે (૩૬, ૭૧, હર, ૧૦૯, ૧૨૧). ક્વચિત્‌ એ શરમિ'દો બને છે (૮૮,૧૧૧) 


હ્૭ 


તો ક્વચિત્‌ શરમ છોડીને સ'ભળાવે છે: “ખરાબ ગણાવા કરતાં તો ખરાબ 
થવું વધારે સારું.” (૧૨૧) 


લાડકવાયા વિરુદ્દ એતી કરિયાદ છે કે તે સ્તેહનો દ્રોડી છે ( ૮૭, 
હટ, ૧૨૦). લાડકનાથો ખોટી સોખતે ચઢયો છે (૬૭); કવિતા વળગણુ 
જેવી શ્યામામાં એ ફસાયો છે (૪૦, ૪૧, ૪ર, ૧૩૩, ૧૩૪, ૧૪૪); 
લ'પટ બતીતે લાડકવાયો શુભનામ ગુમાવી રલો છે (૯૫, ૯૬); એતે 
કશુ'ક ગુપ્ત દૂષણુ લાગ્યુ' છે ( ૯૪ ). 

પ્રતિસ્પધીઃ કવિ વિષેના ઉલ્લેખો મતતું ઔદાર્ય અને રશષ્યાં વ્યક્ત કરે 
છે. પ્રતિસ્પધી વિદ્દાન છે, શૈફસ્પિયર ગામઠી અને અભણુ છે ! પ્રતિસ્પર્ધીની 
અધ્યાત્મસાધનાના પણુ કવિ ઉદ્ક્ષેખ કરૅ છે (૭૮, ૭૯, ૮૦, ૮૬), 
શેક્સપિયર અનેક વાર્‌ ભાર મૂકીને કહે છે કે પોતાતી કાવ્યકળાને! આધાર 
દિલતી સચ્ચાઈ છે. 


૧૦૦ પછીનાં સૌતેટોમાં કવિ પોતાનુ” સ્તેઠમૌન સમજે છે, સમજનવે છે. 
હવે ગમ અતે ફરિયાદ નથી રલ્ાં, ઊલટાતેો કવિ દોવિત બન્યો છે. લાડકવાયાને 
સ્તેઠદ્દોહ એણે કર્યો છે. (૧૦૮) કવિ ઉષ્માહીન બન્યો છે, લાડકવાયાની 
કૂરિયાદ કવિતા મમતે ડ'ખી છે (૧૦૪, ૧૦૫) એટલે સે!ળે કળાએ સ્નેહ 
પુતઃ પ્રકાશી રહે છે. (૧૦૬) ખેવફાઈનો કવિ એકરાર કરે છે, પરતુ 
રતેહતો પૂર્ણાતુભવ કવિતુ' અચળ દર્શન છે, લાડકવાયા માટેતો પ્રેમ નને 
કવિની અશરીરિણી અનુભૂતિ છે તો સાથે જ “શ્યામા 'તો સ'બ'ધ દેડભૃખતું 
ઉદ્યાડુ' નિવેદન છે, (૧૩૮, ૧૫૧). કવિનુ' હૈયુ શ્યામામાં સલવાયું છે. . 
કેવિતાં ચહુ શ્યામાતો તિરસ્કાર કરે છે (૧૪૧). વાંક નયનને કે ઉરતો ? * 
કવ આ દુવિધામાં ફસાચે। છે. (૧૪૯) વિરૂપવદતાની વાસતા સેવી રહેલે! 
કવિ (૧૩૭). આકર્ષષશુનુ વિશ્લેષસુ-રયામ કેશ અતે ગમગીત તયન 
(૧૨૩), નયતતુ' કામણુ (૧૩૯-૪૦) શ્યામ વણું અતે કાળાં કામ (૧૭૧). , 
ર્યામાનો સબ'ધ દેહવાસતા કરતાં યછ્ઠમ અને પ્રેમ કરતાં સ્કુળ એવે! કોઈ | 
વિભાવ છે. એમાં દ્રોહ અને પાપ અવશ્ય રહ્યાં છે (૧૪૨). 'તે મુજથી 
વિરક્ત' (૧૪૩ », સરખાં અવિશ્ચસ્ય (૧૪૨), છ્તાં કવિતુ' દાસત્ત (૧૫૦) 
વાસતાનુ' વિશ્લેષણુ- કાવ્ય (૧૨૯) શ્યામા અતે સ'ગીંત (૧૨૮) દયામણે! 
કવે (૧૪૩ અતે ૧૫૧). 


૮૮ 


પધ્વિત બનેલી અદમ્ય લાલસાનાં ગીત છે. કવિએ વાસનાની અ'ારી રાતમાં 
પ્રેમનાં, અપાર્થિવ સ્નેહતાં, નક્ષત્રો ચમકાવ્યાં છે. 


વળ કલ્પનાવિહારનાં અવાસ્તવિક ઉડ્ઠયનો જેવાં આ સોનેટો નથી 
જ. શ્યામાનાં સોનેટોના આવેશ અને પરેતાપ કદાચ દસ્તાવેજી પુરાવો ન 
ગણાય પણુ એમાં રહેલો કહ્પના-ધટક વાસ્તવની મહોર ધરાવે છે. 


શેક્સ્પિયરતી આત્મકથા સૉનેટોમાં વાંચવાના પ્રયનો વીસરી જવાથી 
સોનેટનુ' સત્ય, એટલે કે કાવ્યનુ' સત્ય ત્રાલ થતું હોત તો વિવેચન “સ'સ્મરામિ 'વતું 
આટલુ કણ ન સહે, પર'તુ ૧૫૪ સોનેટના આ ગુચ્છમાં એવાં કાવ્યો છે જે અગ્રેજી 
ભ્રાષાનાં સુંદરતમ કાવ્યો ગણાયાં છે. શેક્સ્પિયરે સ્વસુખે કથેલુ' જૃત્તાંત્ત સોનેટથી 
અવર 'કાઈ કૃતિમાં નથી. ન્નણું મહાકવિતી “સ્મરણિકા' મળી આવી હોય . 
તેવો અતુભવ સોનેટા આપી જાય છે. સોનેટોમાં શેક્સ્પિયરતે ઢૂંઢવાતુ' 
જાસૂસકર્મ અર્થઘટનમાં પરોક્ષ સહાય આપી શકે, પરતુ સૌનેટતું સત્ય 
પામવાનું કામ તો કાવ્ય અને કવિતી સમીપ વાચકતે ખે'ચી શકે. 111૯ 
1.101 ક્ત દલ ૦૭માં સાહિત્યકાર વિન્ડુહેમ લૂઈ શ્યામાના પ્રેમનુ” 
આકર્ષણુ અતે લાડકવાયા કેશેરતુ' આકર્ષણુ અતુભવતા કવિ શેક્સ્પિયરના 
વિકાસમાં સનનતીય વિકુતિનો ઉપફાર્ક ભાગ જગ છે. વિલ્સન નાઈટ સોનેટોનાં 
કાવ્યતત્ત્વાના પૃથક્ફરણુ દ્દારા કવિતું માનસદરાન કરે છે, કાવ્યસાહિત્યના 
મર્મત્ઞે અને મતોવિજ્ઞાને પુરુષો વચ્ચેના કૃષ્ણાજુન સખ્યમાં માનવસ'બ'ધની 
સૂહ્યવાન સિંહધિ આરોપી છે. નવલકથાકાર જેમ્સ જેઈ સે પ્રથમ વાચને ચોંકાવ- 
નારું વિધાન કર્યું” છે કે શેક્સપિયર ઓથેલેો પણુ હતો અને ઇયાગા પણુ. 
ઝીણી નજરે તપાસીએ તો એ વિધાનમાં કલાનું સત્ય વ્યક્ત થયું છે, પુરુષ 
પૌરુષથી શેભે, પરતુ પ્રતિભાશાળી પુરુષની પ્રતિભાની ન્નતિ કઈ? સિસક્ષા 
રૂપની જનેતા, જે કવિ કે ડલાકારમાં સ'ચરે તે કલાસર્જનતી ક્ષણે “નારાયણી'- 
રૂપે જ શ્વસે ને! વિનસ અતે એડેોનિસમાં અને લ્યુકીસના શીલભ'ગમાં 
શૈકૂસ્પિયરના જે વિષય હતે! તે વિષય જ સોનેટોનો પણુ રલો છે. કામજ્વરથી 
ધગી ર્હેલી વિતસના (રતિના ) આવેશને લયમધુર વ્ય'જનામાં સમાવી લેવાની 
ક્ષણે શેકૂસ્પિયર “પુરુષ હશે શુ? નિરુત્તર સ્તેહુતુ' એ કાવ્ય, સ્નેહુવૈકલ્યતુ” 
એ વેદનાસ્જન શેફ્સ્પિયરના વ્યક્તિત્વ અને પ્રતિભાના નારીતત્તનું પ્રમાણુ 
જ છે. વિનસતો, પ્રેમની દેવીનો, માનવ એડાનિસ માટેતો વિવશ સ્નેહ કવિ 
શેક્સ્પિયરને મન પ્રેમના “ દિવ્ય ' તત્ત્વને સાક્ષાત્કાર છતો. શીલભ'ગ પામેલ 
લ્યુકીસતી વેદના સમસ'વેદી સખીજ્ાવથી જ આલેખી શકાય, માનવજીવનને. 


ત્લ 


અથ અપાર “ગ્રેમ'ના આવિર્ભાવ વિનસ અને લ્યુક્રીસમાં એણુ સમાનધર્મા 
રહીતે ઝીલ્યા, આવો શેક્સપિયર “ અર્ધતારીશ્રર' કવિ સૌતેટોનો રચયિતા છે. 


પ્રતયેક યુગ સ્થળકાળની વાણી યોજે છે. મનોવિજ્ઞાનના આપયૂા 
જમાનાએ કવિષપ્રતિભાતું વર્ગીકરણ ' પુરુષમાં રહેલા સ્ેણુ' તરીકે કર્યું” છે. 
ર૧મે વષે" જેતુ' લયજીવન સમાપ્ત થય્ુ' તેવા કવિને સસાર શખ્દમય જ 
હોય, શેક્સ્પિયરતી રતિક્રીડા એનાં કાવ્યોમાં સીમિત રહી, એટલે તો એનાં 
સૌનેટો રૂહિ સ્વીકારીને ર્યાયાં હોવા હતાં અને ૧૫૪ કાવ્યોને બાલદેઠ, 
સમાન હોવા ૭તાં પ્રેમાતુર વ્યક્તિમાં જ સ'ભવી શકે તેટલુ વેવિષ્ય અને 
નાવીન્ય, અતુભૂતિનુ' અને અભિવ્યક્તિનું, શેફસ્પિયરતાં સોનેટો ધરાવે છે. કિશોર, 
મિત્રમાં એક રીતે શેક્સ્પિયરે ““ સ્વત્વ ની સાધતા કરી છે. એનું કવિત્વ સ્થળકાળની 
મર્યાદાથી છૂટવા મથતું કવિત્વ અત્ર, તત્ર, અન્યત્ર શાશ્વત “હુ”તે શોધી રહ્યું 
છે. ગાપી-ભાવના અશએ રીતે સોનેટોનુ' સુવણણું છે. એક રીતે શેફૂસ્પિયર 
પોતાતા લુપ્ત પવિત્ર ફ્ેશવને, એના અતીત પિટર પેનને સાદ કરે છે-- 
આ સોનેટમાં પૂણુત્વતુ' આરોપણુ જીવિતો ઉપર કરવાથી નીપજતી વેદના, 
નેરાશ્ય, કરૃણા અને નિવે દ--કવિએ પેલા “લાડકવાયા'નાં ( એક કે અનેક ?) 
કામણુમાં અતુભવ્યાં છે. આત્મખોજના આ પ્રણુય હલાહલના ખુ'દેખુ'દને 
સચ્ચાઈથી એણેું કાવ્યાંકિત કયું” છે, પરતુ પ્રેમતા અમૃતબિ'દુનુ' એણે 
આચમત કયું” છે. લાડકવાયાને પ્રેમ કવિનો સ'તાપ હશે, પરતુ પ્રેમતો 
'લાડકવાયો? કવિ ત્યારે બન્યો જ્યારે પશાધીન મટીને એ પ્રેમાધીન થયે।, 
નિરપેક્ષનું સય અતુભવીને એણે તારસ્વરે ગાયું : 

1261 ૫૦ 1106 ડપંઝડ૦111263, 

006 115[31₹૦ ૦ 1101 11 11૫૯ 11 દઊ15 [9૦૦૬ 1110106, 

પ/111€ 110 11350115 ૦૦1 તૈપ] ત્રણ ૩[2૦૦૦121૯55 1111263. 


લર 


શેક્સપિયર અ'ગ્રેજ કયાં અને ફયારે શીખ્યો] તે શોધવુ” સહેલુ' તથી. 
એ કવિ કચારે થયો એ તો વળી અણઉઊડલ્યુ* રહસ્ય જ રહેશે. જીવત અતે 
કરપતતી અતુભૂતિતે લયમાં રૅલાવવાની આવડત કદાચ એતા પિ'ડતી સાથે 
વિકસી હશે, પણુ શખ્દો એણે સુખ્યત્વે સમાજમાંથી અતે વાંચેલાં લખાણુમાંથી 
મેળવ્યા છે. ખીજ ઘણુ' વિસ્ષૃતિમાં સેરવી ચૂકેલો! શેક્સપિયર પોતાના 
વાષતતે છુપાવી શકયો નથી; કારણુ એતી કૃતિએ કાથગ્રસ્ત તથી બતી. 
પુસ્તકો એણું મધુકરવૃત્તિથી વાંચ્યાં છે, નહી કે વિદ્દાન વિવેચકતી મલકૃત્તિથી. 
વાચનના સ'સ્કાર એની સ્મૃતિ અતે સગ વિધિમાં પૂ રુ જતત પામ્યા છે. 

એના યુગમાં જેમ અન્ય સ્થળે તેમ સ્ટ્રેટ્ફ્ડેની પાઠશાળામાં સુખ્યત્વે 
લેટિન ભાષાનો અને વ્યાકરણુનો અભ્યાસ થતો, એ શાળામાં પાંચમા ધોરણ 
સુધી શિખવાડૅલાં પુસ્તકોના ઉલ્લેખો શેકસ્પિયરતી આરભતી કુતિસમાં 
અનિવાર્ય રીતે સ્થાન પામ્યા છે. આચાર્ય લીલીતું લેનિન વ્યાકરણુ, લેટિન 
સુભાષિત પાઠાવલિ, ઈસપનીતિકથાઓ --પાઠશાળાનાં પહેલાં ત્રણુ વર્ષોમાં 
શીખવાતાં અને ગોખાતાં આ પુસ્તકોના ઉલ્લેખો શેક્સ્પિયરતાં આ નાટકોમાં 
મળી આવે છે : 

“દડ્દો હેત્રી-ભાગ ૧, અ'ક-૨, દશ્ય ૧, પક્તિ ૧૦૪. 

'પ્રેમતા વિફ્લ પ્રયાગ (1.,03:€' 1.019001'ડ 1.૦51), અક ૪, 
દશ્ય ૨, પ'ક્તિ ૮૨; તથા અ*ક પ, દશ્ય ૧. 

“વિન્સ્ઝરઝની મનસ્વી લલનાએ' (16 પટ પજશ્લ્ડ ૦1 
પળતંડ૦(), અક ૪, «શ્ય ૧, 

'ઢિટસ એન્ડ્રોનિકસ, અ'ક ૪, દૃશ્ય ર, પ'ક્તિ ૨૦-૩૦. 

'વઢડણી વહુ? (4૯ 1 ૧1010ટટ ૦0 (32 5॥1૦૫₹), અક ૧, 
જ. ર 

“રજ્તું ગજ (140 -4તં૦ 400૦૫૬ 1 ૦ઘા1પટ ક અક 
દૃશ્ય ૧, પક્ત રર, 3 _ 

“કાજચ્રિ' (૧ ઢ 1૪6 ડેસટાદ), અક ર, ૬હય ૩) 
કિ... “ક :.: જ ફસ 

પ્રત્યેક ઉલ્લેખ પુસ્તકપ'ડિત ગુરુજીતાં પોથીમાંનાં રીગણાંને લગતો છે. 
સાતેક નાટકે સુધી તો શેક્સપિયર પાઠશાળાના પ'ડિતોને વીસરી શકયો 
નથી. પાંડિત્યમધ્નનુ' ભરતવાકથ રચવું હોય તેમ રેફ્સ્પિયરે તો લખી નાંખ્યું 


અલ્પ લેંમ્નિ, નહિવત્‌ ગ્રીક ' 


ગરસિહ્ અગ્રેજ ચિંતક રસ્કિતે લખ્યુ હતુ કે શુ' વાંચો છે તે જે 
તમે કહો તો તમે કેવા છો તે હુ' કહીશ. શેફસ્પિયર વિષે જે અતુત્તર 
પ્રશ્નો પુછ્યા છે તેમાં એના વાચત વિષેતુ' મુતૂહુલ અતુત્તર તથી રું, 
ી હેમ્લેટ નાટકમાં કારભારી પોલેનિયસે હેમ્લેટતે પ્રશ્ન પૂછયો હતો: (રાજ 
કુમાર, શુ' વાંચો છે! ? ? હેમ્લેટનો પ્રત્યુત્તર તા “શખ્દો, શખ્દો, શખ્દે, શ્રી 
નાટકના સ'દભ માં હેમ્લેટતો જવાબ વીજળીના ઝબકારા જેવો હતો, હેમ્લેટતો 
સ્વભાવ અને એનું મતોમ'થન તેમ જ પોલેોનિયસની પરિસ્થિતિ આ પ્રેણુતરમાં * 
સછ્મ રીતે વ્યક્ત થયાં હતાં. શેફ્સ્પિયરને શુ' લખે! છે! એમ પુછાયુ' હેત | 
તો કદાચતે “વાસ'તી રાત્રિના 'સ્વપ્ત (4 11030101001 પપીંદુ॥15 
| પેલા )માં આપ્યો હતો તેવે જ- ખુલાસો મળી રહેત : '2 1068 
[પસાંસ્ત 1011 ત્વાળતં ત 10૯ ૬૦ ત117 10111085. (ચમ 
૨ આ અને એની સ્થળકાળમાં પ્રતિષ્ઠા.) પર'તુ શેફસ્પિયરે શુ' વાંચ્યુ 
તતા જ તધાબ છાતો નથી રલો. એના વાચનતા સસ્કાર કાવ્યોમાં અતે 
નાટક, એવા સમાયા છે કે ખે સૈકામાં વિવેચકોએ એના વાચતતો આધાર 
હેવાલ ૧ કંખી નાંખ્યો છે. સામાન્ય રીતે દીઠેલુ', અતુભવેલુ' કે વાંચેલું તમામ 
કદીયે /૪ દસની કુતિઓમાં સચવાયુ' નથી. પર'તુ એછુ' ભણેલે શેક્રિપા 
ગ્રં## અને લેટિન સાહિત્યના વ્યાસ'ગી યુગમાં સ્વલ્પતો બહોળો ઉપમા 
ફરીને જ પ્રગતિ કરી શકયો. એના મિત્ર અને વિવેચક ખેત જોન્સતે ઉધા 
તા પાડયુ' જ હતું ક શેફ્સ્પિયર્તુ' લેટિન અલ્પ હતું, એવું મ્રીક તઠિવ( 
એલિઝાખેથ યુગ પછીના યુગમાં શેકસ્પિયરના વાચકોએ આશ્રય અવુલ્જ 
છે કે ચીક અતે લેટિન સાહિત્યની પુરાણુકથાઓના ઉટ્લેખાથી પોતાની કૃતિ 
સાઘત મ'ડિત કરનાર્‌ શેફૂસ્પિયરે બેન જેન્સનતું મહેણુ' શીદતે સઠત 2 
હશે? પરતુ બેન જેન્સનને મન લેંટિન અને ત્રીક વિદ્ત્તાતુ' માપ ઇવ. 
અથમાં શેક્સપિયર કળાકાર અવશ્ય હતો, કિન્તુ વિદ્દાત તો તરજ  . 







હ૭ 


પતતકપ'ડિત ' નથી બન્યો, સર્દૈવ કવિ ર્યો છે, કશેક વાંચેલી એકાદ 
કૂક વીગંત પણુ સિસક્ષાના સુઠ્તે. એને ચાક્ષુષ બતી છે. મ્ર'થાતેો એણે 
કુક અભ્યાસ કદી નથી કર્યો, રસપાન ક્યું” છે. 


સ્પેત તા અ'ગેજ પ્રજ્નનુ' હદયશૂછી હતું. સ્પેનના નૌકાકાફ્લાને પરાજય 
મગ્રેજ પ્રજની વિજયકૂચતું મગલ પ્રયાણુ ગણાય છે. “ વિલ પ્રેમ 'ના નાટકમાં 
ડવ આમે ડાનુ' પાત્ર હાંસી માટે રજ થયુ છે. ' વેરાનાના ખે ભદ્કિ' 
મતે “કોજમ્રિ' નાટકમાં યત્રતત્ર સ્પેતતા સાહિત્યના ઉલ્લેખો સ્થાન પામ્યા 
, સ્પેતિશ કવિ મોન્તે મેયરતા કાવ્ય ' ડાયાના' વિષેની નનણુકારી “વાસ'તી 
ત્વિતું સ્વપ્ન' અને “ કોજ્નમ્રિ 'માં વરતાય છે. અંગ્રેજ લેખક ય'ગે “ડાયાના 'તું 
[યાંતર્‌ કર્યું” હતું; પરતુ તેતું પ્રકાશન નહોતું થયું. એટલે શેકૂસ્પિયરે હસ્તપ્રત 
ચી હશે એવી અટકળ છે. 
શેફસ્પિયરતુ* વિદેશી સાહિત્યનું” વાચન મુખ્યત્વે વાર્તાપ્રકારતી સીમામાં 
ધાયું છે. એ સાહિત્યનો ઉપયોગ શૈડ્સ્પિયરે પ્રાયઃ નાટકના ખોદકામ 
ટે કર્ચ છે. એનાં નાટકોના પાયા પારકા સાહિત્યના વાચતે ખોદી આપ્યા 
એલિઝાબેથના રાજ્યકાળમાં વિદેશી સાહિત્નાં અ'ગ્રેછ અને ફ્રેન્ચ 
યાંતરો સુલભ હતાં એટલે ભાગ્યશાળી શેફસ્પિયરે ધરઆંગણું ગ'ગાસ્તાનતુ 
૫ મેળવી લીધુ. 


હદ 
તાંતુ' સાહસપ્રિય યોવન અને ઇ૨%ીમિન્નજ# શેફસ્પિયરે અતેક તાટકોમાં 


ચાક્ુષ ધર્યા છે. યુરોપને ખૂણે લપાયેલો બિટનતો કવિ પટિલીના વેભવને 
પામી શકયો તેનો યશ લ'ડનનાં મુદ્રણાલયોને ઘરે છે. ” 


શેક્સ્પિયરે ઈટલીની નવલો( [80૦૪૯11 )ના વાચનમાં કદી અજપે। 
નથી અતુભવ્યો.. વાર્તાકાર સિન્થિયોની ' હેકાટોસુથી 'માં એને “ ઓથેલે તું 
વસ્તુ મળ્યું છે. અગ્રેજી ભાષામાં સિન્થિયોનો અનુવાદ થયો ન હતો, એટલે 
શેક્સ્પિયરે ફેન્ચ ભાવાન્તરનો ઉપચોગ કર્યો છે. “જેવા સાથે તેવા' 
: (ી1૦દ501*€ [૦07 16507૦) નાટક માટે કવિગ ન્નેનટ વ્હેટસ્ટોનતુ' 
અંગેજી ભાષાંતર વાંચી લીધુ” છે. ૨જતુ' ગજ નાટક એણે પટેલીતા 
સાહિત્યકાર બેન્ડેલોની વાર્તાના ક્રેનન્ચ રૂપાંતરને આધારે ગોઠવ્યુ" છે. એ જ 
નાઢકની એક વિગત એણે કવિ એફશ્યોઃસ્ટરોનાં કાવ્યથી લીધી છે. 'વેનિસના 
. વૈશ્ય 'તાં ' મ'જષા-દશ્યે। ( €તડાત્ટ! 5૯૯1૩૩ ) ઈટલીના જેસ્ટા રોમતો- 
રમતા વાચતે અર્પ્યા' છે. “ સિમ્મેલિન ' અને “સ સારું” નાટકો એણે 
પ્રથિતયશ ખોકાચોની “દશ રાત '(10€૦૧100€101 )નતા અગેજી ભાષાંતર 
'આન'દભવન? (12410૯ [01 195૫1૦ ) વાંચીને લખ્યા છે. 
ફૂલોરેન્ટીનો નામના વાર્તાકારના “છલ પેકોરોન ' એ શીર્ષકના વાર્તાસ્રહમાં 
શેફ્સ્પિયરને “ વેનિસનો વૈશ્ય 'તો ' કરાર્‌' ભાગ ( 8૦0146 5૫૦૪7 ) મળ્યો 
છે. “વિન્ડસરતી મનસ્વી લલનાએ 'માં ફેલોરેન્ટીનો, ખેન્ડેલો અને સ્ટ્રેપા- 
રેલાની નવલેોનુ' વાચન સ્થાન પામ્યુ છે. આ ત્રણુ સાહિત્યકારોનાં અગ્રેજી . 
ભાષાંતરો થયાં હોવાથી શેફસ્પિયરે ઉપયોગમાં લીધાં છે. કાન્ય અને હાસ્યતી 
શ્રેઇ સરજ્ત જેવા નાટક “ કોન્નસ્રિ 'તી ઓથે વિપુલ “ નોવેલે 'વાચત--ફ્રેન્ચ 
અને અ'ગેજ--છુપાયુ* છે. ન્ને9  કોજત્રિ' નાટક માટે બાર્નામે શ્ષિતો 
“એપોલોાનિયસ અતે સિલ્લા' નામની વાર્તાના અગ્રેજી અતુવાદ લેખે 
લાગ્યા છે. “વઢકણી વહુ 'તી ગોઠવણી એરિયોસ્ટોના “મે' માન્યુ' ના _ 
અ ગ્રેજ અતુવાદને આધારે કરી છે, 

સોનેટ કાવ્યપ્રકારના આદિકવિ પેટ્રાકના પરિચય શેકસ્પિયરે 
ફેન્ચ અતે અગ્રેજી અનુકરણુની વાટે મેળવી લીધો છે. લેટિન પ્રહસતેતા 
પ્રચલિત “તેશ' (જેવા % શાસ્રીજ અથવા કુલણુશી ) શેફસ્પિયરતે 
ઇંગ્લ'ડના તખતા ઉપર ભેટયા છે. 

આ રીતે એતા જમાનામાં સામાન્ય વાચત બનેલા ઈ ટેલિયત વાર્તા- 
સાહિત્યને શેફસ્પિયરે ઉમ્‌'ગથી આત્મસાતૂ કયું” છે, વાચક શેફસ્પિયર કદી 


'પુસ્તકપ'ડિત' નથી બન્યો, સર્દૈવ કવિ રલો છે. કશેક વાંચેલી એકાદ 
ક્ુહ્રક વીગત પણુ સિસક્ષાના મુઠ્તે; એને યાક્ષુષ બતી છે. મ્ર'થાનો એણે 
શુષ્ક અભ્યાસ કદી નથી કર્યો, રસપાન કયું છે. 


સ્પેન તો અગ્રેજ પ્રન્નનુ' હંદયશછી હતું. સ્પેનના નૌકાકાફ્લાનો પરાજય 
અગ્રેજ પ્રજની વિજયકુનું મગલ પ્રયાણુ ગણુ।ય છે.  વિક્લ પ્રેમ 'ના નાટકમાં 
ડન આમે ડોનુ' પાત્ર હાંસી માટે રજ થયુ છે. ' વેશેનાના ખે ભદ્રિકા 
અતે “કોજામ્રિ' નાટકોમાં યત્રતત્ર સ્પેનના સાહિત્યના ઉલ્લેખો! સ્થાન પામ્યા 
છે, સ્પેનિશ કવિ મોનન્તે મેયરતા કાવ્ય “ ઢાયાના' વિષેની નનણુકારી “વાસ'તી 
રાત્રિતું સ્વપ્ન' અને “ કોજત્રિ'માં વરતાય છે. અંગ્રેજ લેખક ય'ગે “ડાયાના 'તું 
ભાષાંતર કર્યું” હતું; પરતુ તેતું પ્રકાશન નહોતું થયું. એટલે શેકૃસ્પિયરૅ હસ્તપ્રત 
વાંચી હશે એવી અટડળ છે. 


શેક્સ્પિયરનુ” વિદેશી સાહિત્યતુ' વાચન મુખ્યત્વે વાર્તાપ્રકારતી સીમામાં 
ખ'ધાયું છે. એ સાહિત્યતો ઉપચેોગ શેકસ્પિયરે પ્રાયઃ નાટકના ખોદકામ 
માટે કર્ચા છે. એનાં નાટકોના પાયા પારકા સાહિત્યના વાચતે ખોદી આપ્યા 
છે. એલિઝાખેથતા રાન્યકાળમાં વિદેશી સાહિત્યનાં અ'ગ્રેછ અતે ફ્રેન્ચ 
ભાષાંતરો સુલભ હતાં એટલે ભાગ્યશાળી રોફ્સ્પિયરે ધરઆંગણું ગ'ગાસ્નાનતુ' 
પુણ્ય મેળવી લીધુ. 


અગગ્રેજ સાહિત્યનો શેક્સ્પિયરતો પરિચય જદા ગપ્રકારતે રલ છે. 
અગ્રેજી સાહિત્યતા બધા જ પુરોગામીઓતુ' રેફૃસ્પિયરે વાર'વાર સ્મરણુ કયું” 
છે. મષ્યયુગની “પ્રેમશોર્ય "કિત ' કવિતા એને જચી છે. ઇંગ્લ'ડના વિકમા- 
દિય જેવા રાજ આર્થર અને તેના કાવ્યોચિત સામ'તોના શેક્સ્પિયરે અનેક 
ઉલ્લેખો! કર્યા છે. “વાસ'તી રાત્રિતુ' સ્વમ' એ નાટકમાં પરીપ્રદેશતા રાજન 
ઓખેરોનનુ પગેરું શેક્સ્પિયરે “ોર્દદોના લૂ* નામના મધ્યકાલીન કાવ્યમાં 
શોષ્યું છે. પ'ડિત ન હોવાનો લાભ શેકૃસ્પિયરે પૃશા ઉઠાવ્યો છે. શિણ 
સાહિત્યે પ્રેરેલા ધમ'ડનેો એનામાં અભાવ હોવાથી બાલસહજ કુતૃહલથી એણે 
લોકસાહિત્ય અને લોકગીતોને માણ્યાં છે. ડાકુ રૉબિનટ્ડડ વિષે અનેક 
ઉલ્લેખો એનાં નાટકોમાં સાંપડે છે એટલું જ નડી', “આપતે ગમ્યુ તેથી ' 
નાટકમાં તો લોકસાહિત્યના લાડીલા રોબિનટૂડના વનવાસની સ્પર્ધા કરે તેવે 
'સુવણું યુગ' શેકૃસ્પિયરે આડેનના ઉપવનમાં ગીત અને હાસ્યની છોળો ઉડાવીને 
રથી ખતાવ્યોા છે. સોરઠી ચારણુ જેવી લગન શૈઠ્સ્પિયરે લોકગીતોના વાચનથી 
અનુભવી છે. પરિણામે “રાજન કાફ્રેટુઆ અને ભિખારણુ'તે એ પાંચેક 
શૈ ૭ 


હ 


નાટકમાં યાદ ડરે છે, તો “ જ્ોજ્નગ્રિ 'માં શીલવતી સુઝાનતુ' અને “હેમ્લેટ 'માં 
જેક્થાની દુહિતાનુ' સ'ભારણુ* મૂકી ન્નય છે. જેડકણૂાં, ઉખાણાં, કહેવતો 
અને ભડલીવાડંયોનો તો સર્વસ'મ્રહ શેફ્સ્પિયરનાં નાટકોમાં સ્થાન પામ્યો 
છે. 'શેમિયો અતે જલિયેટ' અને “વિન્ડેસરની મનસ્વી લલનાએ।'--આ ખે 
નાટકોમાં લોકજીવનના કેટલાયે કિસ્સાએ અતે યેળટપ્પાં તેમ જ ભૂતપ્રેત 
અને પરીએ વિષેની લોકોક્તિએ સ્થાન પામ્યાં છે. વિધાપીઠતુ” રતન ન બતી 
ન શકેલા શેઠૂસ્પિયરને જ્ગતસાહિત્યનુ' તેજસ્વી રત્ન બનાવવામાં તિરસ્કૃત લેક- 
_[સાહિત્યતો ફાળા નાતોસૂતો નથી. 


અગેજી શિજે સાહિત્યના પુરોગામી મહાતુભાવોનો પરિચય શેકૂસ્પિયરે * 
કેળવ્યો છે. “વાસ'તી રાત્રિનુ' સ્વર” એ નાટક અ'ગ્રેજ આદિકવિ ચોસરતી 
સામતકથા' ( 4 1611૪101”5 1810 )થી વીગતગ્રયુર બન્યુ” છે, શેફૂસ્પિયરતા 
'ટ્રોયલસ' નાટકતુ' પ્રેરણાસ્થાન ચોસરના કાવ્યમાં (ટ્રોયલસ અતે ક્િસીડ) : 
મળી આવે છે. ઇગ્લ'ડના પ્રથમ સુદ્રક-લેખક કેફ્સ્ટને લખેલી ટ્રોયની તવારીખતે 
પણુ એ નાટકમાં શેકૂસ્પિયરે ઉપયોગ કચે[ છે. મધ્ય્યુગના હેત્રિસતે 
લખેલા 'ક્રિસીડના વસિયતનામા 'ના વાચતે શેકૃસ્પિયરના નાટકની ક્રિસીડાને 
કુછરોગ વળગ્યો છે. ચોસરની એક અન્ય કુતિ 'સતીકથાએ। '( 4.૯ુલાતં 
૦1 €૦૦ત 117010૯0 )ના વાચ્તે શૈફસ્પિયરને “વાસ'તી રાત્રિ'નો પિરેમસ 
અને “હ્યુકીસતા શીલભગ્‌' રચવાની પ્રેરણા આપી છે. ચોસરના મિત્રકવિ 
ગાવરના “ડન્ટ્રેશિયો એમેન્ટિસ' કાવ્યતો ઉલ્લેખ શૈક્સ્પિયરે 'વઢકણી વહુ' 
નાટકમાં આપ્યા છે. “પેરિક્લિસ' તાટકતુ' વસ્તુ પણુ એતે ગાવરે રચેલા 
'એપોલોનિયસ' કાવ્યમાં જડુયુ* છે. વાચક શૈકૃસ્પિયર નટ શેઠ્સ્પિયંર જેવો જ 
સબ બ'દરતો વેપારી ભાસે છે. મતમોજ્થી તંગરની ગલીકૂ"ચીઓરમાં લટાર 
મારતા કોઈ વ'ઠેલા જેવી વાચતવિધિ એેણું અપનાવી છે, શિછ કૃતિઓને 
નિછાથી આત્યસાત્‌ કરીને સર્જનનો આરભ ડરવાની ધતિ કે ખેવતા એણે 
સેવ્યાં તથી, આર્થર થુક જેવા અલ્પખ્યાત ડવિના સાધારણુ અન્ય 'રેમ્યુસ 
અને જલિચૈટ'તે એણે “રોમિયો અને જુલિચેટ' જેવું વિશ્વખ્યાત નાટક 
રચીને સાચવી ન્ાણ્યુ' છે, અગ્રેજી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં જેમતે સ્થાન 
નથી એવા સામૂલી સ'પાદકે। વ્હેટસ્ટોન, દિ અને પેરીનાં ભાષાંતરનું” વાચત 
કરીને શેકૃસ્પિયરે વિશ્વસાહિત્યતી અવિસ્મરણીય ર્ચનાએ આપી છે. રખેને 
રૈકૃસ્પિયરતે સાહિત્યતો 'શોટ' સમજી બેસીએ; શેકૂસ્પિયરે એના પયન્તતા 
શ્રેઇ સજ કાની જણુકારી પોતાની ફતિઓમાં પૃરી દર્શાવી છે, સમકાલીતેમાં 


હહ 


બેણે ન્યાતબહાર્‌ મૂક્યા છે કેવળ ખેકત અતે હુકરને, કવિગ્ુરુ સ્પેન્સરે 
શેફૃસ્પિયરતે! ઉલ્લેખ “કોલિન કલાઉટ' અને “સરસ્વતીનાં આંસુ (1૯815 
ર (16 05૦5) એ ખે કાવ્યોમાં કર્યાય છે. સ્પેન્સરતી સોન્દર્ય હણ 
માર્લોએ નાટકામાં ચાજ અતે માર્લાતી પ્રેરણા શેકસ્પિયરે જીલી. પરતુ 
શૈકૃસ્પિયરતુ' ૭'દપ્રભુત્વ સ્પેન્સરતા વાચતે વધુ બલિઇ બન્યુ' છે, “ લીઅર' 
નાટકતુ' ચમત્કારી નામ કોડે લિયા સ્પેન્સરતી “પરીરાણી'માંથી ઉછીનુ” લેવાયુ” 
છે, “વાસ'તી રાત્રિમાં પણુ શેફ્સ્પિયરે સ્પેન્સરનો આદરસત્કાર કર્ચ છે. 


શૈફૃસ્પિયરના સમકાલીનોમાં અત્ય'ત સોહામણુ' નામ સર્‌ ફ્રિલિપ 
સિડતીતું હતુ. એનાં સોનેટો અતે એની કાદબરી “ આકેડિયા 'તુ' વાચન 
શેકસ્પિયરે સારુ એવુ કર્યું” છે. મહાનાટક “લીઅર'તી આડવસ્તુ “આજે ડિયા 'તા 
અ'ધ રાજવી પેફ્લા ગોાનિઆને આધારે શેક્સ્પિયરે ગોઠવી છે, શેક્સ્પિયરનાં સોનેટ 
સવશ્રી સિડતી, ડેનિયલ, કોન્સ્ટેબલ અતે વોટસનના રસીલા વાચકે રચ્યાં 
છે, ઈટેલી અને ફ્રાન્સના સૌનેટપ્રકારો શેક્સ્પિયરતે આ સમકાલીન કવિઓના 
કાવ્યોમાં ન્નણુવા મળ્યા છે. પ્રચલિત કાન્યસાહિત્ય શેક્સ્પિયરે શેોપ્યથી 
વાંચ્યુ' છે. વાચનથી ઉલ્લસિત બતીને એણે “રતિ અવે ગોપયુવા' અતે 
' હ્યુકીસતો શીલભ'ગ' જેવી કાવ્યરચના કરી છે. આ કાવ્યો ઉપર્‌ રેનિયલની 
'ઝામોન્ડ'તી અતે માર્લાતી “હીરો અતે લિએન્ડર 'ની છાયા ઢળી છે. ડેનિયલની 
અન્ય યુતિ 'સામ'તસત્રામ' (406 13૮100'5 પત્ર ) શૈફ્સ્પિયરને 
ખીજ રિ્તર્ડ' અતે “ચોથે હેત્રી 'તી નાટયરચનામાં સહાયક નીવડી છે. 


સમકાલીન ગઘ્યસાહિત્ય્માં શેકૃસ્પિયરે લિલિતું “યુફિયસ' ગુરુપદે 
સ્થાપ્યુ' છે, આર'ભનાં એતાં નાંટકરાનુ' ગછ્ એણું લિલિની પાટીમાં ઘૃ'ટયુ' છે. 
કવિ અતે વાર્તાકાર લૌજની કૃતિ “રેઝેલિન્ડ ' ગણું “આપને ગમ્યું તેથી'ની 
સ્યતામાં ઉપચૈગી કરી છે. પ્રતિસ્પધીં અને વિદેષી શ્રીનની વાર્તા “પેન્ડાસ્ટો'ના 
આધારે શ્રીતતા મૃત્યુ પછી સોળ વર્ષે: શૅઠ્સ્પિયરે શિશિરડથ્રા નાટક સજ્યું” 
છે. ભાગ્યે જ “કાઈ વાંચે એવુ' એક અનણ્યુ' પુસ્તક--હાસ નેટતુ' ' પોપિશ 
૪મ્પોસ્ટસ '--વાંચીને શેક્સ્પિયરે ' લીઅ૨' નાટક માટે “પાગલ ' એડગરના 
સવાદોની ભૂતપ્રેતતપિશાચ નામાવલી હાથ કરી છે. 

રોક્સ્પિયરે નાટયસાહિત્યતુ' મબલખ વાચત કર્યું” છે. અનામી નાટષકારાના 
ઉલ્લેખો એનાં નાટકોમાં સમાયા છે, પ્રેસ્ટન, ગેસોઈને, જ્હેટસ્ટાન જેવા અહ્પ- 


ખ્યાત નાટયકારોતે એ વીચર્ષા નથી. જહોન, લીઅર, હેમ્લેટ, પાંચમો અને 
છે] રેત્ડી કને -13./સે કિક૪ ૩૫12૦1 ૩૦#વી વિષેત] અત્તાત રનાં તાટ'કા 


૧૦૦ 


વાંચીતે એણું નવી રચતામાં સમાવ્યાં છે. માર્લોનાં ખધાં જ નાટકોને એણે 
અભ્યાસ ડર્યા છે એવી સખૂત એણું આર'ભતાં નાટકોમાં પૂરી પાડી છે, 
લિલિનુ' વાચન ફરીને પ્રહસનેો અતે પ્રણુયદૃશ્યે! મેળવ્યાં છે. "કિડની અસર 
“હેમ્લેટ'માં હતી થાય છે, પીલની પ'ક્તિઓ એણે પોતાનાં નાટકોમાં સમાવી 
છે. નટ હોવાથી સમકાલીન નાટકો એણે ક'ઠસ્થ કર્યા' લાગે છે, ખેત જેન્સતતાં 
નાટકોમાં એણે અભિનય આપ્યા છે. એનાથી નાનેરા બો.મન્ટ અને ફલેચરતાં 
નાટકોની અસર શૈફૂસ્પિયરનાં અ'તિમ નાટકોમાં સારી એવી જણાય છે. 


શેકસ્પિયર્નાં નાટકોમાં સળી આવતા નાનાવિધ ઉલ્લેખાને આધારે 
ગતા વાચતનતો આવડે વ્યાપ નોંધાયો છે. એણે ચીવટથી વાંચેલાં ખાઇબલ, 
હોલિનરેડ, હોલ, હફલ્યુટ અને પ્લુટાકે વિષે તો વીગતે ચર્યા કરવી પડે.. 


દીઠેલું કે અતુભવેલુ' બધુ' જ કળાકારની કૃતિઓમાં સ્થાન નથી પામતું. 
શેક્સ્પિયરતી કૃતિઓમાં સ્થાન પાસેલુ' એતુ' વાચન એવું વૈવિષ્ય ધશાવે છે 
કે એના સ્વભાવતી ઉદારતાતુ' એ ઘોતક બન્યુ' છે. નાટકોમાં અતુમેય 
શેક્સપિયર વાચક શેફસ્પિયર્સાં સ્પષ્ટ બતે છે. નટ શેક્સપિયર જેટલો જ 
આપમતલખી એ પ્રુરવાર થાય છે. થોડી મૂડીએ ઝાઝો વ્યાપાર ખેડવાની એતી 
અતુવ'શી વૃત્તિ વાચક શેફસ્પિયરમાં ઉધાટી પડે છે. જે વાંચ્યુ” અને જ્યાંથી 
પણુ વાંચ્યુ' તેના લાભદાયી ઉપયોગ એણે સર્જ નોમાં કર્યોય છે. કવિ શેક્સ્પિયરે 
વાચક શૈક્સ્પિયરને ડૂબતો બચાવ્યો છે. વાચકની સ્મૃતિને એણે કલ્પનાના 
અમીવર્ષ ણુ નવપલ્લવિત બનાવી છે. નાટ કોનો ચેતનવ'તો અને સવ ગ્રાહી સજ ક 
વાચનની ભૂમિકાએ પણુ એવાં જ લક્ષણા ધરાવે છે. ર્સ્કિનતુ' વિધાન 
શેફસ્પિયરના વાચતમાં સાચુ' ઠરે છે. 


આત્સાોપલખ્ધિ$ ૨૫૯૪-૨૫૯૯ 


કવિએ ત્રીસસુ* વર્ષ વટાવ્યું અતે રાજ્યેગનાં વર્ષે આવી પહેંચ્યાં 
[યાં સુધીમાં અ'ત:સ્રોતા કાવ્યશક્તિતો પૂરો તાગ એણે મેળવી લીધે હતો, 
કરૃણાન્ત એતિહાસિક નાટકોમાં ('$ટ્રો હેત્રી' અતે “૩જે રિચડું ' ), 
મુકત હાસ્યતાં પ્રહસતેમાં ( “ગોટાળાની ગમ્મત ' અતે “વઢકણી વહુ), ૨'ગીત 
મ્રેમતાં સાસતશાહી દશ નોમાં ( “વિક્લ પ્રેમ ' અતે “ વેરોતાના ખે ભશ ). 

૧૫૯૨થી ૧૫૯૪ સુધીનાં વર્ષો શેક્સપિયર અતે અત્ય નાટષકારો 
માટે તેમ જ લ'ડનતી ર'ગભૂમિ સારે વસમાં વર્ષો હતાં. સષ્યયુગના ઇતિહાસમાં 
લોકક્ષયકૃત બનેલી મહામારી મરકી ( 1318 114૪૫૦) આ વર્ષોમાં 
લડનતે ભરખી રહી હતી. રાજ-આજ્ઞાથી નટધરો બ'ધ કરવામાં આવ્યાં 
હતાં. સમકાલીન છ નટમ'ડળીઓમાંથી ચાર ભાંગી પડી હતી. બાકી રહેલી 
મે નટમ'ડળાએ પણુ અર્ધા સભ્યોને છૂટા કરીને ટકવાના વ્યર્થ પ્રયતેાં 
હતી. પાંચ વર્ષ પહેલાં તિમૂરલગતા પાત્રમાં લ'ડતને ઘેલુ' કરતાર્‌ તટરાજ 
એલિન પણુ આ માઠા દિવસોમાં મિલકત અતે વેશભૂષા વેચીતે પ્રવાસી- 
મંડળીમાં નેડાયો હતો. એની સાથે શેફસ્પિયરનાં મહાપાત્રોતે જીવ'ત રજૂ 
કરવાનો યશ જેતે ઘટે છે તે રિચર્ડ બખેજ પણુ જેડાયો હતો, એલિઝા- 
મેચન ર“ગમૂમિતા બે પ્રતિસ્પધી નરો અને મ'ડળીઓનુ' આમ સ'કટ સમયે 
મિલન રચાયું હતું. પૂરાં ખે વર્ષ આ સયુક્ત પ્રયાસ જરી રલો અતે 
લડનનતા નામી નરોએ ઇગ્લ'ડનાં વિવિધ નગરોમાં નાટકો ભજવીને ચોગક્ષેમતુ” 
વહન કયું". જ્યાં ખ્યાતનામ કલાકારોની આવી દુર્દશા હોય ત્યાં રોફસ્પિયર 
જેવા અનામી અને દનિયું રળનાર આગ'તુકની તો શી કથા ! 

સાહિત્યકારો માટે આ વર્ષો મોરી પતોતીતાં વર્ષો તીવડયાં. સાર્લેનુ' 
ખૂન થયું, શ્રીન માંદગી અતે ભૂખમરાથી અવસાન પાસ્યો, પીલ, નેશ અને 
કેડની ભય*કર્‌ દુર્દશા થઈ. વાંચવામાં ઢાદીબાળ લાગતી આ હકીકતે! યુવાન 
ફ્સ્પિયરતે ઝાળ જેવી લાગી હશે. એ અચિપરીક્ષામાં શેફ્સ્પિયરે આંતર- 
વર્ણની વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. લિ્નરચિ લોકસમસ્તતી આરાધનાનો 


ઉઠ 


માગ ત્યઝને એકાદ વ્યક્તિવિશેષતો આશ્રય એણે મેળવ્યો છે. આશ્રયદાતાના 
ગમા-અણુગમાની ગુલામી એતી કલમે સ્વીકારી છે. આ ત્રણુ વર્ષોમાં કવિ 
સર્વા'શે સ્થળકાળને ઉદ્દગાતા બન્યો છે. આશ્રયદાતા સાઉધમપ્ટનના વતુ ળનાં 
સાહિત્યસસ્કાર્‌ અને પ્રણાલી એતી યુતિઓમાં પ્રતિબિ'બિત થયાં છે. “રતિ 
અને ગોપયુવા' તેમજ ' હ્યુકીસસા શીલભ'ગ? કાવ્યો આમ તો યુવાન 
ઉમરાવ સાઉધમપ્ટતને અપણુ થયાં છે. વાસ્તવમાં સાઉધમપ્ટનના આશ્રયે 
શેકસ્પિયરની પ્રતિભાના આ તત્કાલીન ઉત્મેષો છે. “ગોટાળાની ગમ્મત ' 
અને 'વેરોનાતા બે ભાદરકા ' એ નાટકો કેવળ સાઉધમપ્ટન જથતા મતો- 
રજન માટે ગોઠવાયેલાં છે. “ ગોટાળાતી ગમ્મત ' યુરોપના શિજ યુગના 
લેંટિન નાટયકાર પ્લીટસતા ' મેનિશ્ઞમી 'ને આધારે રચાયું છે. વિદ્યાપીઠના 
અભ્યાસથી વ'ચિત શેક્સ્પિયરે શિક્ષિત સમાજનો પરિચય થતાં જ શિર 
સાહિત્યતુ' આ નાટકમાં અતુકરણુ કરી ન્નેયું છે, ઓગણીસતી વયતો 
સાઉધમપ્ટન અતે તેના સમવયસ્કોના રજન અર્થે વેરોનાના બે ભદ્રકિ ને 
શેફ્સ્પિયરે વિચાર્યું” લાગે છે. એટલે તો નાટકમાં અપ્રતીતિજનક અને 
આધાતપ્રેરક ગણાય તેવા પોતાતી પ્રેયસી મિત્રતે નિવેદિત કર્યાને પ્રસગ 
'ૃવળ સાઉષધમપ્ટનના યુવાન વર્તુળમાં જ સ'ભવી શકે. કારણુ આ વતુંળ 
આવિવાહિતોનુ” વ્તુંળ હતું. સ્વપ્નની પ્રેયસીના આવા અદલાબદલા એ વતુંળનાં 
અરમાન હશે તો શેફુસ્પિયરે એતુ' હાસ્યાન્વિત સન્માન કયું' છે. આ 
સ'દર્ભ ચૂકીતે વિવેચક્રેએ વેરોનાના ખે ભદ્રીકે। વેલેન્ટાઈન અને પ્રોટીઅસની 
ખેવપ્ાઈના નાટકમાં શેકૃસ્પિયરે હ્ત્રીસ જેટલા ૭બરડા વાળ્યા છે એમ ગણી 
બતાવ્યું છે, વાસ્તવમાં શેક્સ્પિયરે વફાદારીથી આશ્રયદાતાના મતોરાજ્યને 
નાટકમાં સ્થાપી આપ્યું છે. સાઉધમપ્ટનના આશ્રચે વીતેલો આ સમય 
શેફૂસ્પિયર માટે--એટલે એના ર્સિયાએ માટે “ અતૃપ્તિની પાનખર ' (113€ 
100૯ રૂ તીં૩૦૦0૬૦૧૬) જેવે। છે. પેલાં શક રામધુર સોનેટોનુ' સ'વેદન 
મુખ્યત્વે આ વર્ષતો એકરાર છે. અજવાળી તોચે રાત જેવો] અતુભલવ 

કવિતે આશ્રયદાતાના દરબારમાં મળ્યો છે. કવિ તોયે નટ | ઉમરાવોના તો 

અતુચરો પણુ અભિન્ત કુટુ'બોમાંથી આવે. જ્યારે શેક્સપિયર સ'ભાવિતપદ 

માટેતી અરજી જેણું પાછી ખે'ચી હતી એવા જહાન શેફ્સ્પિયરને। પુત્ર 

છતો. ઉપરાંત હરિજતોમાં હેઠ જેવો નટનો વ્યવસાય એણે સ્વીકાર્યો હતો. 

એટલે પોતાનાં અનેક નાટકોમાં વિદૂષકોતુ' કે આશ્રિતોતુ' રાજાઓના 

દરબારમાં જે સ્થાન એણે દર્શાવ્યુ' છે, તેથી જદુ' સ્થાન સાઉધમપ્ટનના 

દરબારમાં શેફ્સ્પિયર્તુ' કદાચ નહીં હોય 1 ગરણી શેકસ્પિયરે એટલે જ 


૧૦૩ 


સૌનેટામાં વારવાર પોતાની ભાગ્યહીન દશાના ઉદ્લેખે! સહજભાવે આપ્યા 
છે અતે આશ્રયદાતાને તું મારું સર્વસ્વ છે' કહીને સ્વીકાર્યો છે. આ 
દાસત્વ યુવાન શેકુસ્પિયરના જીવનનુ મોટામાં મોઢુ વિધ્ય હતું. વિરાટતગરીમાં 
બહન્નલા સ્વરૂપે અજનતુ' વનવાસતુ* તેરસુ' વર્ષ તેવુ' મહામારીતા સમયમાં 
સાઉધમપ્ટનની જાગીર ટિચક્રીલ્ડમાં શેક્સ્પિયરતુ' ૧૫૯૩નુ* વર્ષ, કૌરવોના 
આકમણુથી વિરાટનગરીની ધેતુઓને જેમ અર્જતે તેમ ભદ્રસમાજના 
આશ્રયના ઓથારથી કામંધેતુ જેવી સર્ગશક્તિને શેક્સ્પિયરે “ વિક્લ 
ગ્રેમ' નાટક લખીને પાછી મેળવી છે. શેફ્સ્પિયર્તું' હાસ્ય સરૈવ એના 
સ્વાસ્થ્યતુ' માપય'ત્ર રહ્યુ” છે. “ વિફ્લ પ્રેમ 'માં શેફાસ્પિયરને એતુ' ખોવાચેલુ' 
હાસ્ય મોડુ' મોડુ'થે પાછુ' મળ્યું છે. અવિવાહિત સાઉધમપ્ટનના ખુશામતી 
વતુંળમાં જ સ'ભવી શકે એવું આ નાટક છે, પરતુ શેકૃસ્પિયરના એ નાટકમાં 
એહિક વાસતામોક્ષ સમાચે। છે. સ્ટેટફ્ડેના એ મ્રામજને યુવાન ઉમરાવના 
કુપાપાત્ર બનીને સ'ભાવિતોાનુ' જગત જ્નેયું છે અને ન્નણ્યું છે. એ જગતમાંથી 
શૅફ્સ્પિયર્તુ' એકમાત્ર “મૌલિક' નાઢક “વિક્લ પ્રેમ' (1.000'5 
1.80પ૫1”ડ 1.05૬ ) આકાર પામ્યું છે. સાઉધમપ્ટનની ટિચફ્ીલ્ડ જગીરના 
રાજવી વૈભવથી કવિ અ“નયો. પણુ છે અને અકળાયો પણુ છે, એ 
વૈભવશાળી જીવનના કુત્રિમ સ-કેતોને એણું જનપદના અખૂજ કિન્તુ સોલ્લાસ 
જીવન ન્નેડે સરખાવ્યાં છે. પ્રકૃતિ, સ'સ્કુતિ અતે વિકૃતિ--શેફ્સ્પિયરનાં 
નાટકોમાં પર”પરિત આ ધ્રવબિન્દુઓનો પરિચય “વિફલ પ્રેમ 'માં પ્રથમ 
વાર મળે છે. જન્મસ્થાન સ્ટેટફ્ડને જેમ શેફસ્પિયરે અનેક નાટકોમાં 
જનપદના ગ્રામીણાને પ્રવેશ આપીને સ'ભાયું” છે, તેવી જ રીતે સાઉધ- 
મપ્ટનના વતુંળતે અનેક નાટકોમાં ફેશનપરસ્ત ઈટલી અતે ફ્રાન્સના ખ્વાખોથી 
દિમાગને તરબતર કરનાર મિજ્નજી યુવક પાત્રો દારા વિસારે પડવા દીધુ 
નથી. એટલે જ “વિક્લ પ્રેમ માં સાઉધમપ્ટતે ફ્રાન્સમાં જેતો પરિચય 
મેળન્યો હતો તેવા નાવારેના યુવાન રાજવી ફડિષનાન્ડતે મધ્યવતી” રાખીને 
નાટક ર્યું છે, સાઉધમપ્ટનની અવિવાહિત રહેવાની પ્રતિજ્ઞા શૈફ્સ્પિયરે 
સૌનેટોમાં અનેક વાર યાદ કરી છે. એજ પરિસ્થિતિ “ વિક્લ પ્રેમ 'નુ' 
નાટયખીજ બતની છે. યુવાન ફ્ડીંનાન્ડ અતે ત્રણુ સમવયસ્કો ત્રિવાષિક 
થહ્યાચર્યની પ્રતિસ્ા લઈ ખેઠા છે. ક્રાન્સની રાજદુહિતા અને ત્રણુ સહિયરો 
અતિથિ બનીને એમને પ્રતિજ્ઞાભ'ગ કરાવે છે. નાટકતુ' વસ્તુ આટલુ' સરળ 
છે, પર'તુ ફાન્સતી રાજુ'વરી આવીને નાવારેના યુવાન રાજવીતુ* વૈદાભ્યાસ-' 
જડત્વ દૂર કરે છે ત્યાં સુધીના સ'વાદ્દોમાં શેફૂસ્પિયરે આડ'બરી પદાવલિની . 


ઉફ 


માગ તજજીતે એકાદ વ્યક્તિવિશેષતો આશ્રય એણે મેળવ્યો છે. આશ્રયદાતાના 
ગમા-અણગમાની ગુલામી એની કલમે સ્વીકારી છે. આ ત્રણુ વર્ષોમાં કવિ 
સર્વા'શે સ્થળકાળને ઉદ્ગાતા બન્યો છે. આશ્રયદાતા સાઉધમપ્ટનના વતુંળનાં 
સાહિત્યસ'સ્કાર અને પ્રણાલી એની યુતિઓમાં પ્રતિબિ'બિત થયાં છે. “રતિ 
અને ગોપયુવા' તેસજ “ લ્યુકીસસા શીલભ'ગ? કાબ્યો આમ તે યુવાન 
ઉમરાવ સાઉધમપ્ટનને અપણુ થયાં છે. વાસ્તવમાં સાઉધમપ્ટનના આશ્રયે 
શેકસ્પિયરની પ્રતિભાના આ તત્કાલીન ઉત્મેષો છે. “ ગાટાળાની ગમ્મત ' 
અતે 'વેરેનાના બે ભાંદ્કો ' એ નાટકો કેવળ સાઉધમપ્ટન જ્થના મતો- 
રજન માટે ગોઠવાયેલાં છે. ' ગોટાળાની ગમ્મત' યુરોપના શિષ્ઠ યુગના 
લૅંટિન નાટયકાર પ્લીટસતા ' મેનિશ્મી 'ને આધારે રચાયું છે. વિધ્યાપીઠના 
અભ્યાસથી વ'ચિત શેરૂસ્પિયરે શિક્ષિત સમાજનો પરિચય થતાં જ શિષ 
સાહિત્યતુ' આ નાટકમાં અતુકરણુ કરી ન્નેયું છે. એગણીસતી વયતો 
સાઉધમપ્ટનત અને તેના સમવયસ્કાના રજન અર્થે: “ વેરાનાના ખે ભદ્કિ। 'ને 
શેક્સ્પિયરે વિચાયું” લાગે છે. એટલે તો નાટકમાં અપ્રતીતિજનક અતે 
આધાતપ્રેરક ગણાય તેવો પોતાની પ્રેયસી મિત્રતે નિવેદિત કર્યાનો પ્રસગ 
વળ સાઉધમપ્ટનના યુવાન વર્તુળમાં જ સ'ભવી શકે. કારણુ આ વતુળ 
અવિવાહિતોતુ” વર્તુળ હતું. સ્વપ્તની પ્રેયસીના આવા અદલાબદલા એ વતુંળનાં 
અરમાન હરે તો શેફાસ્પયરે એતુ' હાસ્યાન્વિત સન્માન કયું” છે. આ 
સ'દર્ભ ચૂકીતે વિવેચક્રેએ વેરોનાના ખે ભદ્દીકે। વેલેન્ટાઈન અને પ્રોટીઅસતી 
ખેવશાઈના નાટકમાં શેફસ્પિયરે ત્રીસ જેટલા ૭બરડા વાળ્યા છે એમ ગણી 
બતાવ્યું છે. વાસ્તવમાં શેફાસ્પિયરે વશ્નાદારીથી આશ્રયદાતાના મનતેોરાજ્યને 
નાટકમાં સ્થાપી આપ્યું છે. સાઉધમપ્ટનના આશ્રચે વીતેલો આ સમય 
શેફૂસ્પિયર માટે--એટલે એના ર્‌સિયાએ। માટે “ અતૂપ્તિની પાનખર ' (1100 
પ411૯# રબ તાંડ૦૦0૫૯૬) જેવો છે. પેલાં શકેરામધુર સોનેટોનુ' સ'વેદન 
મુખ્યત્વે આ વર્ષનો એકરાર છે, અજવાળી તોચે રાત જેવો અતુભવ 
કવિતે આશ્રયદાતાના દરબારમાં મળ્યો છે. કવિ તોયે નટ ! ઉમરાવેોતા તો 
અતુચરોા પણુ અભિજાત કુટુ'ખોમાંથી આવે. ન્યારે શેક્સપિયર સ'ભાવિતપદ 
માટેની અરજી જેણે પાછી ખેચી હુતી એવા જ્હોન શેફ્સ્પિયરને પુત્ર 
હતો. ઉપરાંત હરિજનેમાં હેઠ જેવો નટતે! વ્યવસાય એણે સ્વીકાર્યા હતે. 
એટ્લે પોતાનાં અનેક નાટકમાં વિદૂષકોનુ' કે આકશ્રિતાનુ' રાન્નઓના 
દરબારમાં જે સ્થાન એણે દર્શાવ્યુ' છે, તેથી જદુ' સ્થાન સાઉધમપ્ટનના 
દરબારમાં શેક્સ્પિયર્તુ' કદાચ નહીં' હોય ] ત્રરણી શેફસ્પિયરે એટલે જ 


૧૦૩ 


સૉતેટોમાં વારવાર પોતાની ભાગ્યહીન દશાના ઉલ્લેખે! સહજભાવે આપ્યા 
છે અને આશ્રયદાતાને “તું મારું સર્વસ્વ છે' કહીને સ્વીકાર્યો છે, આ 
દાસત્વ યુવાન શૅક્સ્પિયરના જીવનનુ મોટામાં મોટુ' વિધ હતું. વિરાટતગરીમાં 
બદલા સ્વરૂપે અજનતુ' વનવાસતુ' તેરસુ' વર્ષ તેવુ' મહામારીના સમયમાં 
સાઉધમપ્ટનની *ગીરે ટિચફ્રીલ્ડમાં શૈક્સ્પિયરતુ' ૧૫૯૩તુ* વર્ષ, કૌરવોના 
આકમણુથી વિરાટનગરીની ધેતુઓને જેમ અર્જાતે તેમ ભદ્રસમાજના 
આશ્રયના ઔદથારથી કામધેતુ જેવી સર્ગશક્તિને શેક્સ્પિયરે “ વિષ્ેલ 
પ્રેમ' નાઢક લખીને પાછી મેળવી છે. શેફ્સ્પિયરતુ' હાસ્ય સદૈવ એના 
સ્વાસ્થ્યતુ' માપય“ત્ર રહ્યુ' છે. “ વિકૂલ પ્રેમ માં શેફ્‌સ્પિયરને એનુ' ખોવાચેલુ' 
હાસ્ય મોડુ મોડુ'ચે પાછું મળ્યું છે. અવિવાહિત સાઉધમપ્ટનના ખુશામતી 
વર્તુળમાં જ સ'ભવી શકે એવું આ નાટક છે, પર'તુ શેકૃસ્પિયર્ના એ નાટકમાં 
એહિક વાસતામેક્ષ સમાચે। છે. સ્ટેટફ્ડેના એ ત્રામજતે યુવાન ઉમરાવતા 
મુપાપાત્ર બનીને સ'ભાવિતોનુ' જગત જ્નેયું છે અને ન્નણ્યું છે. એ જગતમાંથી 
શેફસ્પિયરતુ* એકમાત્ર “મૌલિક નાઢક “વિફ્લ પ્રેમ' (1.07€'5 
1.210001”૩ 1.05૬ ) આકાર પામ્યું છે, સાઉધમપ્ટનની ઢિચક્ટીલ્ડ જાગીરના 
રાજવી વૈભ્વવથી કવિ અ”નચયે। પણુ છે અને અકળાયો પણુ છે, એ 
વૈભવશાળી જીવનના કૃત્રિમ સ કેતોનતે એણું જનપદના અખૂજ કિન્તુ સોલ્લાસ 
જીવન ન્નેડે સરખાવ્યાં છે. પ્રકૃતિ, સ“સ્કુતિ અને વિકૃતિ--શેફસ્પિયરનાં 
તાટક્રોમાં પર'પરિત આ ધ્વબિન્દુઓતો પરિચય “વિક્લ પ્રેમ 'માં પ્રથમ 
વાર્‌ મળે છે. જન્મસ્થાન સ્ટેટફર્ડતે જેમ શૅફસ્પિયરે અતેક નાટકોમાં 
જનપદના ગ્રામીણાને પ્રવેશ આપીને સ'ભાયું” છે, તેવી જ રીતે સાઉધ- 
સપ્ટનના વતુળને અનેક નાટકમાં પ્રેશનપરસ્ત ઈટલી અને ફ્રાન્સનાં ખ્વાબોથી 
દિમાગને તરબતર કરનાર મિજ્નજી યુવક પાત્રો દ્રારા વિસારે પડવા દીધુ' 
નથી. એટલે જ “વિફ્લ પ્રેમ'માં સાઉધમપ્ટતે ફ્રાન્સમાં જેતો પરિચય 
મેળજ્યો હતો તેવા નાવારેતા યુવાન રાજવી કડિનાન્ડતે મધ્યવતી" રાખીતે , 
નાટક રચ્યું છે, સાઉધમપ્ટનની અવિવાહિત રહેવાની પ્રતિજ્ઞા શેક્સ્પિયરે 
સૌનેટોમાં અનેક વાર્‌ યાદ કરી છે. એજ પરિસ્થિતિ “ વિક્લ પ્રેમ 'નુ” 
નાટયબીજ બતી છે. યુવાન ફડીનાન્ડ અને ત્રણુ સમવયસ્કો ત્રિવાષિક 
અહાચરયની પ્રાતિસા લઈ ખેઠા છે. ક્ાન્સની રાજ્દુહિતા અને ત્રણુ સહિયરો 
આતિથિ બનીને એમને પ્રતિજ્ઞાભ'ગ કરાવે છે. નાટકનું” વસ્તુ આટલુ” સરળ 
છે, પરતુ ફ્રાન્સની રાજકુ'વરી આવીને નાવારેના યુવાન રાજવીનુ વેદાભ્યાસ-| 
જડુત્વ દૂર કરે છે ત્યાં સુધીના સ'વાદોમાં શેફૂસ્પિયરે આડ'બરી પદાવલિની | 


૧૯૭૪ 


મબલખ ભેટ ધરી છે. “વિષ્ેલ પ્રેમ ' નાટક શેક્સપિયર માટે મોટા પદાથ- 
પાઠ રહયું છે, કેવળ સ્થાનિક એવા વિષયો અતે સમકાલીન વ્યક્તિવિશેષની 
પાત્રપ્રકુતિતૃ' એ નાટક છે. ઈસેકસ અને સાઉધમપ્ટનના જ્થના આત્ય'તિક 
દેષનુ' કેન્દ્ર રાણીનો માનીતો વોલ્ટર રલે હતો. બીજ કોઈ પણુ સદભ માં 
શેફસ્પિયરે જેતે બિરદાન્યો હોત એવા રલેતુ' ભય'કર્‌ ઠઠ્ઠાચિત્ર “વિષ્લ પ્રેમ' 
નાટકમાં છેલ૭બીલા આર્મેડોના પાત્ર દારા ઉપસાવ્યું છે, પર'તુ કેવળ એક 
જ્થમાં સીસિત રહેવાતુ' શેક્સ્પિયરતે કદી નથી ફાન્યું, એતો સ્વભાવ કરૃણામય 
છે એટલે જ “વિશ્લ બ્રેસ' તાટકમાં કાવ્યોચિત બાનીની એલિઝાખેથન પ્રણાલી 
અતુસર્યા પછી શેફ્સ્પિયરે નાટકના અ'તે બ'ડ પોકાયું” છે. રેશમી પદાવલિનુ' 
અતે “નજવલ્યમાન ભદ્રસમાજતુ' વશીકરણુ હવે પોતાને નથી નડતું એતો 
પુરાવે કવિએ ખેરૃતના સુખે રજ્‌ કર્યો છે. બહ્મચર્યની દીક્ષા પામેલા નાવારેના 
ધૂતી રાજવીના ત્રણ [મેત્રોમાં એકનું નામ ખેરુત છે. પ્રથમથી જ બ્રહ્મચર્યની 
ત્રિવાર્ષિક દીક્ષા વિષે ખેરૃત સાશ'ક છે. ર્‌ાજકુ'વરી સાથે આવેલી સહિયર 
રોઝેલીનના પ્રેમસ્પર્શે બેરૃતમાં સૂજ્ષભ પરિવર્તન આવે છે. બધા જ આડબરે 
સરી પડે છે અતે સહજભાવે એ પ્રતિજ્ઞા લે છે, કે “ સાક્ષરી ચીતાંશુક * 
શખ્દસમૂહો, રેશમી અથગભિંત પર્યાયો, ત્રિશ'ગી અતિશયોક્તિઓ, ચાવળાં 
આડ'બરેો, ભારેખમ અલ'કારે --બધાંય વર્જ્ય !' 


(દ્ર 1[૩11₹83€5, 11૮૯118 ૬૦1૫113 [2₹૯૦1૬૯€, 111€601- 
1€6 137061001૯5, 5[૩10૦૯ કર3િ€૧૫ત0101 કછુપ7૦૩ ]2૦તત્રાપંવ્લ] -- 
11૯0૯૦11 1037 ૪૦૦11૪ ॥11॥ર્તે 3111 0૯ €8]૩૫૯૩૩૯ત. 10 
1055€ )7€5 ૬.0 11011651 17૯6175637 11063). 


હવે તો ખેરૃન ગામડી હા અને સાચી ખરઠટ ના જેવા શખ્રોને 

ઉપયોગમાં લેશે. સસ્કારી આડ'બરેસાંથી પ્રણુય દ્દારા બેરૃતનું આવું પરિવર્તન 
દર્શાવીને શેરૂસ્પિયર્‌ સાઉધમપ્ટનની કૃપાના ઓથારમાંથી મુક્ત બની જાય 

છે. “વિફ્લ પ્રેમ' છે તો કાચુ' નાટક, પણુ કવિએ એમાં સાચી દિશ્ઞા . 
મેળવી લીધી છે. નિશ્ચિત સમકાલીન વ્યક્તિને આધારે થયેલી પાત્રર્ચતા 

, અને અમીર આશ્રયદાતાના ગમા-અણુગમાને લક્ષમાં રાખી ર્ચાચેલી કૃતિ 
ન વિ્લ પ્રેમ' છે. ટિચકીલ્ડમાં લખાચેલા શમે નાટકમાં સાઉધમપ્ટન કના 
ઝુ હરીફ રાલેતો આર્મેડાના પાત્રમાં ઉપહાસ થયે। છે. પ્રભુતામાં પદ્ાપ ણુ કરતા 
સાઉધમપ્ટન ખચકાતા હતો એ હઈળીકતની આજબાજ શેકસ્પિયરે સર્માળુ' 
નાટક રચ્યું ને નનણી લીધું કે ડ્રાઈ વ્યક્તિ કકે જ્થને પ્રતિબિ'બિત કરનારાં 


૧૦૫ 


નાટકાથી પોતાને સ'તોષ નથી. દરબારી રીતરસમેાથી અકળાચેલા શેફાસ્પય 
આ નાટકનાં વસવાયાં પાત્રો મોથ ફોસ્ટાડ અતે ડલ અતે લદ્ર'ભદ્દી પા? 
પાદરી નાથાનીઅલ પ'તુજી હોલોક્તે સતો સાથ શોધ્યો છે, નાટકતે અ' 
વસ'ત અને શિશિરનાં ખે ત્રડતુગીતાોમાં તિસમતેો ધખકાર પામીને શેરફ્સ્પિય 
આડ'બરી આર્ષૈડેો પાસે ભર્તવાડયતું ઉચ્ચારણુ કરાવ્યું છે : ' ૪૦૫ 110૮ 
[૪37 ૧/૯ 11315 1૪ત37.' જાણે કે શેફૂસ્પિયરે સ'કલ્પ કય છે. આર્મેડે।* 
રસ્તો એ ર્હિપરસ્તીનો રસ્તો છે અતે કવિતેો રાહ એ સુક્તમતને રાહુ ૬ 
“વિશૂલ પ્રેય'તો અ'ત એ સર્વત'ત્ર સ્વત'ત્ર શેક્સ્પિયરનો નવો રાહ ૬ 
આસ, “વિફલ પ્રેમમાં તાત્કાલિક અને સીથષિત અનુભવોને સીધા નાટકઃ 
ઉતાર્યા પછી ભૂલ સુધારીને શેફસ્પિયરે રાહ બદલ્યો! છે. 


આ રીતે ૧૫૯૨થી ૧૫૯૪નાં વર્ષો --પ્રથમ બે કાવ્યકથા અ 
સોનેટોની ર્ચનાનાં વર્ષો--શે્ટાસ્પિયરતા ઉન્માદ અતે વ્યથાતી તવારીખ મૂ 
ગયાં છે, આશ્રયથી લાલાયિત શેફ્સ્પિયરે આ વર્ષોમાં રંગભૂમિ અતે લો. 
ર'જતને ક્ષોભ અને શરમ અતુભવ્યાં છે, પરતુ ત્રણુ વર્ષતો આશ્રિતભા 
ખ્‌'ખેરીને ૧૫૯૪માં શેફસ્પિયર દઢતાથી ર'ગભૂમિતે વશવર્તી બને છે. પછીઃ 
૭ વર્ષમાં એતી પ્રતિભાના અપ્રતિમ પરિપાક જેવાં “રોમિયો અને જલિચેટ 
'વાંસતી રાત્રિનું સ્વપ્ત', “વેનિસતો વ્યાપારી', “બીન્તે રિચર્ડ ', “જ્હોન રાજવ 
“જલિયસ સીઝર' અને “ કોજશ્રિ ' અવતાર લે છે. લોકનાટકતું શરણુ' સ્વીકારી 
માનવ્ય અલિવ્યક્તિતું શ્રેઇ વરદાન પ્રાપ્ત કર્યું, તે પછી પૂરાં સોળ વ 
પય'ત આ વ્યવસાયી નાડયકારે પ્રતિવર્ષ ખેત્રણુ નાટકો રચીતે સમ 
અગ્રેછ વાફ્મયતા ઇતિહાસમાં કવિ-તાટયકારતું એકમેવ સ્થાન વિભૂષિત કયું 
અગ્રેજી પ્રજાના લોહીને વ્યાપી વળેલી કૃતિઓને રચયિતા વ્યવસા 
રગ્ભૂમિતો “નાટયકાર' હતો અતે થીમ'તોતી કૃપા ત્યજતે સ્વેચ્છાઃ 
લોકસમસ્તને એણુ માથુ નમાવ્યું હતું એ વાત ૧૫૯૪માં ચેમ્બર્લેઈન ન 
મ'ડળીના આજીવન સભ્ય ખતીને એણું પ્રગટ કરી છે. અમીરાતથી અ“ન્‍નયેઃ 
એની આંખો જાણુ એનાં ઉપેક્ષિત ભાંડુઆને શોધી રહી હોય તેમ એ 
વ્યવસાયી નટ ખબતીને ભદ્રસમાજ્ને વાસતામોહ્ઞનતો રાહ ચીંધી બતાવ્યે 

'આપ સહુને પેલો રહ્યો મહાસાર્ગ, અમારો તો અત્ય ' 

_ “7૦0૫ ધત ૧૪3 પલ દાંડ જત. ૨ 
* જએ સોનેટ ૮૭ : 


11॥પ5 ૫૯ 1 1્રતે (૯૨, દ્વ૬ દ તૈદલ્વ્રત1 ર્ત૦ાપ પદ્દાદહ, 
1 ડા€€॥ વ્વ 11108૪, 90૬ પદાંઝણ 0 ૬00113 101જ્11૯€1. 


૧૦૬ 


લોકતાટયના પ*થે શેક્સ્પિયરે ઉલ્લાસથી યાત્રા આરંભી. જહોન 
ખનિયનની પ્રસિદ્ધ ધર્મવાર્તા “યાત્રિફડતી પ્રગતિ” ( ગિટુળા'ડ 210- 
"૦૬૬)નો યાત્રી ઈસાઈ. હાથમાં ખાઈબલ અને ખભે પાપભ્ાર વહીને 
ધમની લાકડીને આધારે જેમ મૃત્યુના ઓઆછાયાની ખીણુ વટાવી ગચે। હતો 
તેમ ખહુરૂપી વેશે--શેફસ્પિયરે હોઠે સ્મિત, કઠે ગીત અને હૈયે કરુણા વહાવીને 
નરોના ચથવારામાં મૃત્યુના એઓષાયાતી ખીણુમાં પાંગરેલા આંતરજીવનને 
એવું તો આત્મસાત્‌ કર્યું” છે કે એનાં નાટકોના દર્પણુમાં માનવનનત સ્મછ્ાપિ 
જિ'દગીના સર્મોને પામે છે. 


પ્લેગનું સ'કટ દૂર થતાં ૧૫૯૪તી વસ'તમાં લ'ડનતાં નટઘરે ફરીને 
પ્રવૃત્ત બન્યાં. બે સુખ્ય નટમ'ડળીની નવેસરથી રચતા થઈ. માર્લોનાં 
મહર્વાકાંક્ષી નાટકોના યેશસ્વી નટ એલીને શાહુકાર શ્શુર હેન્સલોતી સહપ્યથી 
રચેલી એડમિરલ મ'ડળી અને તરૃણુ વયના રિચર્ડ ખર્ખેજે અન્ય નટોની 
ભાગીદારીમાં સ્થાપેલી ચેમ્બરલેઈન મ'ડળી. રાણી એલિઝાખેથના છેદલા 
દાયકામાં આ મ'ડળીએ દ્વારા અગ્રેજી નાટયસાહિત્યનતો સુવણુંયુગ ર્યાયે।. 
એડમિરલ અને ચેમ્બર્લેઈનેની ષત્રછાયા કેવળ કાનૂની રક્ષણુ પૂરતી હતી. 
આવા ર્ક્ષણુ વિના નટોને અનેક પ્રકાર્તી કનડગત લ'ડેનની નગરપાલિકાને 
હાથે નડતી, ચેમ્બર્લેઈને મ'ડળીને જ્યારે શહેરતી “કોસ કીઝ' નામતી 
સરાઈમાં નાટકો ભજવવાં હતાં ત્યારે રાણીના સ'બ'ધી શ૬ૃહ ઉમરાવ હસ્ડને 
(લોર્ડ ચેમ્બર્લેઈત) નગરપાલિકાને બાંયધરી આપી હતી કે ચેમ્બર્લેઈને 
મ'ડળીનાં નાટકો વહેલાં શરૂ થશે જેથી ગુસાસ્તાઓ સાંજે દકાનેથી પાછા 
વળે, એમણું એવી પણુ ખાતરી આપી હતી કકે મ'ડળીનાં નાટકોની જાહેરાત 
હારો પીટીને નહીં' કરાય. આમ છતાંય નગરસમિતિએ પરવાનો આપવામાં 
ગલ્લાંતલ્લાં કર્યા ત્યારે લોડ ચેમ્બર્લેઈ ને ગભિત ધમઈઇી આપી હતી કે 
મ'ડળીને નવાં તાટકોની ભજવણીમાં વિક્ધ નડશે તો નાતાલમાં રાજમહેલમાં 
નાટકો સારી રીતે નહીં' ભજવાય અને રાણીમાતા નારાજ થશે. આ દલીલ 


પછી જ ચેમ્બર્લેઈન મ'ડળીતે શહેરના કોટની અ'દરના વિસ્તારોમાં નાટક 
૨જ્‌ કર્વાતી છૂટ મળી હતી. 


ચેમ્બરલેઈન મંડળીમાં સ્થાન મળ્યું એ શેફૃસ્પિયરતું મહદ્ભાગ્ય ગણાય : 
એવું વિધાન અલારે વ્યાજ્સ્તુતિ ઠરે, વિભ્ૂતિપૂન્નનાં શ્રદ્ધાળુ મન ભવાયાની 
સોબતને દુદવ લેખે, પર'તુ કવિ શેકૃસ્પિયરે સુધણુધથી એ સેોખત મેળવી ' 
હતી અને જાતતે આવી પ્રાપ્તિથી ધન્ય ગણી હતી તે મારે વાજખી કારણુ। 


મૂ 


૧૦૭ 


છે. કળાકાર શૈક્સ્પિયરતે જે મોકળાશ અને સ્વાત'ત્ર્ય નટોની મ'ડળીમાં મળ્યાં 
તેનો અલ્પાંશ પણુ કુપાળુ આશ્રયદાતાની સેવામાં અશકય હોત, 


ચેમ્બર્લેઈન મ'ડળીમાં શેકુસ્પિયરને યોગક્ષેમતી ચિ'તા ટળી એટલું જ નહિ, 
વાં એને આજીવન મૈત્રી મળી, કુટુ'બથી નિર્વાસિત બનેલા શેફ્સ્પિયરતે સહોદરો 
તરફથી નહોતી મળી તેવી મમતા અને હૂ'ક વ્યવસાયી ભાગીદારોએ અર્પ્યા' છે. 
એતી નાટચકુતિઓનું મરણુત્તર પ્રકાશન કરીને ચેમ્ખર્લેઈન મ'ડળીતા 
હેમિન્ગ અને કૉન્ડેલે જગતતે પ્રિય સખા શેફસ્પિયરતુ' સદાકાળ ગણી 
ખતાવ્યુ' છે. ધ'ધધાની ભાગીદારી તરીકે આ મ'ડળીના કારોબારને સમજવામાં 
અક્ષમ્ય ભૂલ થાય. સાચી રીતે સફજીવનતે અખતરો ચેમ્બર્લેઈને મ'ડળીએ 
કર્યો હતો, વષ માં આઠ માસ વહેલી પરોઢથી મોડી રાત સુધી સો સાથે 
કાર્યરત રહેતા, શેફ્સ્પિયરતા ભાગીદારો એના નાટયસજ નના સમર્થ વાહકે। 
હતા, રખે ને એમને અશિક્ષિત અને અસસ્કારી માની લઈએ. મ'ડળીનું 
બધારણુ જ એવું હતું કે પ્રત્યેકના નિઃસ્વાથ ઉમગ અતે સહકાર વિનતા 
કોઈતે આર્થિક લાભ ન રહે. સહુએ પોતાની મૂડી મ'ડળીમાં રોકી હતી. 
મ'ડળીના માલસામાન, વેશભૂષા અને નાટકોના માલિકીહક સહિયારા હતા. 
ભાગીદારી એવી તે! સકેળી થઈ કે થોડાં જ વર્ષોમાં મ'ડળીએ જગપ્રસિદ્ધ 
ગ્લોબ થિચેટર સહિયારી ભાગીદારીતું બ'ધાવ્યુ'. 


આ સહકારી પ્રજૃત્તિનું હાર્દ ભાગીદારો વચ્ચેની સાચી મૈત્રીમાં હતું. 
કાનૂતી ન્નેગવાઈ ઉપર્‌ આધાર્‌ રાખનાર બીજી મડળીઓ તૂટી ત્યારે પણુ 
હેમિન્ગ અને જોન્ડેલના વહીવટ એવો ચોખ્ખો રલો કે ચેમ્બરલેઈને 
મ'ડળીનો એક પણુ સભ્ય કદીચે કોર્ટે ન ચડયો. આપણા જમાનામાં પણુ 
મતોર'જન પ્રવૃત્તિમાં પડેલી કોઈ મંડળીએ આવો [વેકરમ નથી સ્થાપ્યો. 


વ્યક્તિગત અને કોટુ'બિક જીવનમાં ચેમ્બરલેઈન મ'ડળીના શેફસ્પિયરના 
સાથીદારો સમાજમાં અકલ'કેત જીવનની ૭ાપ મૂકી શકયા છે. અમિત્રાએ 
પણુ તૉંષ્યુ' છે કે શેક્સ્પિયરતી મ'ડળીના નટો સારા પાડોશીએ, ઠરેલ અને 
સૂઝવાળા નાગરિકે, યોગ્ય તાલીમ પામેલા અતે પ્રામાણિક ગૃહસ્થાશ્રમીએ। 
હતા. અગત જીવનમાં શાંત રહીતે અને નિરૃપદ્રવી રીતે જીવીને એમણે 
પોતાતુ' તેજ રગભૂમિને સમપિંત કયું” હતુ. 

ચેમ્બર્લેઈને મ'ડળીનો આધારસ્ત ભ નટ રિચડું બખેજ હતો. દેશનુ' 
પહેલુ" નટધર “થિચેટર' એના પિતા જેઈમ્સ બખેજતુ' સાહસ હતું. બખે જને 


૧૦૮ 


નિવાસ રગભૂમિતો વિસ્તાર ગણાતા શેર્ડીચ વિભાગમાં સ'ત લિયોનાર્ડના 
ગિરિજધર્‌ પાસે હોલીવેલ માર્ગ પર એક મકાનમાં હતો. ચેમ્બરલેઈને 
સ'ડળીની સ્થાપના સમયે બખેંજનતી વય વીસની હતી. બે વર્ષ પહેલાં ત્રીજા 
રિયર્ટના પાત્રતે સફળતાથી નિરૂપીને એણું અભિતયસિદ્ધિ મેળવી હતી, 
ઇંગ્લ'ડતી શ્રેઇ નાટયકુતિઓનાં સુખ્ય પાત્રાને અભિનયથી જીવત કર્વાતુ 
બહુમાન રિચર્ડ બખેજ્ને ઘટે છે. કદાચ મહાભાર્તકાર્‌ વ્યાસ અને 
થ્રીગગેશ વચ્ચેતી સ્પર્ધા જેવુ" મહાભાગ્ય પણુ ખખેજતું હરી જ | 
રમિયે, શાયલેક, ત્રીજે રિચર્ડ, હેમ્લેટ, મેકમેથ અને લીઅર્‌ શૈફ્સ્પિયર 
સજે' અતે નાટચકારની સાક્ષીએ જ બખેજ ઝુટિ રહિત અભિનયમાં એમને 
ભજવી બતાવે એ જ એના અભિનયની અકલ્પતીય છ્રયત્તા લેખાય. અર્વાચીન 
યુગમાંય સિદ્ધ અભિનેતાનુ' અ'ગત જીવન અવાગ્ય હોય છે, જ્યારે બખેજ 
પેલા પવિત્ર ફૂપમાગે ફૂટુબવત્સલ જીવન વિતાવી શકયો હતો. એનાં સાતે 
સ'તાનો પિતૃછઠાયામાં ઊછર્યાં' હતાં. તોંધાયુ' છે તે પ્રમાણે એક જ વાર એ 
અતત સશ્ષુખ્ધ બન્યો હતો, જ્યારે એના મકાનમાં હાથ મારીતે કોઈએ 
બીજી વસ્તુઓ સાથે એનાં ખબાળક્ઠાનાં વસ્રોતે પણુ ઊઠાવી લીધાં હતાં. 
અતેક નાટકોના સમ્રાટ બખેજે વસો વિતાનાં બાળકોની ચિ'તા કરી હતી. 
કરાઈ પણુ વર્ષમાં બખે જ રગભૂમિ ૫૨ આવે એટલે લ'ડત એ નાટક ન્નેવાને 
થોકેથાક ઊમટતું, કદાચ બખેજતે ષ્યાનમાં લઈ તે જ શેફસ્પિયરે એક સ્થળે 
લખ્યું છે ૩ જેમ કોઈ અભિનયપટુ તઢ ર'ગભૂમિ ઉપર સ'વાદ પૂરા કરીને 
જતાત્તિકે વિચરે ત્યારે સુગ્ધ બતેલે પ્રેક્ષક કેટલીયે ક્ષણા ર ગભૂમિ ઉપર 
ઉપસ્થિત બીજ' પાત્રોને જેવા હતાં મતમાં લેતો નથી તેમ...૧૬૧૯માં 
બખેજ્નું અવસાન થયું, તે જ માસમાં રાણી એનનું પણુ અવસાન થયું. 
, એક કવિએ તો તેધ્યું પણુ છે કે ખર્મેજના અવસાનથી લ'ડતે એવે 
આઘાત અતુભવ્યો કે રાણીના અવસાનને અણુસાર પણુ ન રલો. પાત્રોના 
અ'તરમતતે વ્યક્ત કરવાની શેક્સ્પિયરી ફ્રાવટમાં બખે જના અભિનવપાટવને 
કેટલો ફાળા હશે એ તો કોણુ કહી શકે ? બખેજના પડોશમાં નટ કાઉલી 
મ ક. વાતનુ વતેસર ? નાટકમાં દરોગા વર્જસતુ* પાત્ર લીધુ 
મ શો જ મળી આવ્યો છે. શેર્હીચ વિસ્તારમાં મૂછ “થિચેટર' 
જવાનકા? ( 116 €પઃ દાળ ) એમ ખે નટધરેો હતાં એટલે નટો 


સાટે એ અતુફૂળા વિસ્તાર હતે, કવિ શેફસ્પિયર પ્રાર'ભનાં થોડાંક વર્ષો 
આ વિસ્તારમાં રહો હતો. 


શ્વ્હે 


આવે! જ ખબીન્ને ₹ગભૃમિ-વિસ્તાર નદીને સામે કાંઠે સથાડ હતે, 
'ગુલાખ' અને “રાજહ'સ?' એમ ખે તટધરેો આ વિસ્તારમાં હતાં. ચેમ્ખર- 
લેઈન મ'ડળીના ઔગસ્ટીન ફિલિપ અને ટોમસ પોપ આ વિસ્તારમાં રહેતા 
હતા, એગસ્ટીનને પાંચ સ'તાનતો હતાં. પોપ અવિવાહિત રહો અતે પાંચ 
અનાથ ખાળક્ને પોતાને ઘેર્‌ ઉછેર્યા. અવસાન સમયે પોતાતી તલવાર 
એણું બખેજને વારસામાં આપી. 

મ'ડળીના હિસાબકિતાબ હેમિન્ગ અને કૉન્ડેલના હાથમાં સલામત હતા. 
એમને વસવાટ નટધર્‌ વિસ્તારમાં નત હતો, પરતુ શહેરના આકર્ષક પશ્ચિમ 
ભાગમાં તેએ વસતા હતા. હેમિન્ગને ચૌદ બાળકે હતાં. ઉપરાંત નવ 
જેટલા ક્રિશોરોને એણું તાલીમ આપીને ઉછેર્યા હતા. કૉન્ડેલને નવ સ'તાનો 
હતાં અને અનેક કિશોારોતે એના કુટુ'બમાં સ્થાન હતુ. એ વિસ્તારના 
દેવળતા તેઓ વહીવટદારો હેતા. તટોના જગતમાં એમતી સાખ એવી કે 
લાખોના વહીવટમાં કદી કજિયો નત તોંધાચો અતે જ્યારે રાજ્ય સમક્ષ નટ- 
મ'ડેળીઓએ રહ્ષણુ માટે અરજ ગુજરી ત્યારે રાજ્યમત્રી જ્નેડે સ'ત્રણા કરીને 
શરતો સ્વીકાર્વાતુ' કામ એકલા હેમિન્ગને સૉપ્યુ. 


નટોના કૌટુ'બિક જીવનને જેબ આપે તેવી અતેક ઝીણી વીગતો 
મળી આવી છે. પોતાનાં સ'તાનોતી સાથોસાથ તાલીમ માટે બીન્નનાં સ'તાતોને 
ઉછેરવામાં નટપત્તીઓએ કેવુ' માતૃત્વ દર્શાવ્યું તેતુ' એક ઉદાહરણુ ટુલી 
નામતે। કિશોરાવસ્થામાં અવસાન પામેલો એક નટ મૂફી ગયે। છે. નાનકડી 
એતી જિ'દગાનીમાં બચેલા ત્રીસ પાઉંડ એ શ્રીમતી બખેજ અને શ્રીમતી 
કૉન્ડેલને વસિયતનામુ' કરીને આપતો ગયો. આવુ જ બીજ ઉદાહર્ણુ 
નટરાજ એલીનના તાલીમી કિશોર જ્હોન પાકેતુ' છે. એલીન સાથે ખીજ 
ગામોમાં પ્રવાસે નીકળેલા પાઈકે એલીનની પત્નીને લખેલો પત્ર મળી આવ્યે 
છે, કુટુ'બનાં ખધાં શરીરે સ્થૂળ એવા જ્હોન પાઈકેને ડુકરતા વહાલસોયા 
નામે ખોલાવતાં, ડુક્કરની વિન'તિથી એલીને એક પત્ર લખ્યા હતો જેમાં 
કિશોર ડુકકરે સહુતે સ્મરણુ કહ્યાં હતાં, ખાસ કરીને પ્રભાતમાં એને 
જગાડનારી ડેલીને અને એતાં વસ્રો અને જતાંતી સ'ભાળ રાખનારી સારાને. 
બાલસહુજ ઉલ્લાસથી લખત'ગ પછી એણે ઉમેયું” હતુ: તમારા નાનકા 
રૂપાળો કચર્કાચચયો અને વાતોડિયે। ડુક્કર, 

નટોના સ'સારનુ” એક હેદય'ગમ લક્ષણુ એ હતુ' કે તેઆ એકબીજાને 
વારવાર ભેટસોગાદ ધરતા. વસિયતનામામાં પરસ્પર મિલકત અતે કુટુબતી 


૧૧૦ 


સૉંપણુ કરી જતા અને વહાલસોયાં સ'તાનો અતે લાડકા તાલીમી કિશોરેને 
વિશ્વાસથી પરસ્પર સાચવણી માટે આપી જતા. આવા વિશ્વાસમૂલક 
એમના જીવનતે યાદ કરીને લખાયુ' હતુ' કે આ સૌની ચોગ્યતા હજુય લેક- 
સ્મૃતિ બતીને જીવ'ત રહી છે. 


ચેમ્બર્લેઈનિ મ'ડળીએ ૧૫૯૪થી જ શેફસ્પિયરતે એવો અપનાન્યો 
% ૧૫૯૪તી વસ'તમાં રાજમહેલમાં રજૂ થયેલાં નાટકોની ભજવણીમાં 
સર્‌પાવરૂપે મળેલી રકમ બખેજ, શૅકસ્પિયર મને કેમ્પને હાથાહાથ આપવામાં 
આવી એવે હવાલો રાજ્યના દશતરમાં મળી આનો છે. અમૂલ્ય કૃતિઓના 
લેખક શેકૃસ્પિયરની લેખક તરીકેતી આવક વષે: વીસેક પાઉ'ડતી થાય, 
શેકૃસ્પિયર ચોગહ્લેમ પરત્વે નિભય બન્યો એ નટ તરીકેની આવકથી, 
મ'ડળીના રિવાજ મુજબ દરવાજે ઊભીને પ્રેક્ષકોના પ્રવેશશુલ્કતે એકદુ' કર્યા 
પછી નટોની હાજરીમાં એક મ'જષામાં રાખવામાં આવતુ અને ખે જદી 
જદી ચાવીવાળુ' તાળું' લગાવીને મ'જષાચાવી ખે વ્યાક્તેિઆને આપવામાં 
આવતી, સપ્તાહમાં એક વાર્‌ મજ્ષા ઉધાડીને નાણુ' ગણી લેવાતુ' અને 
ખર્ચ બાદ કરીને બાકીનું' ભાગ સુજબ વહે'ચાતુ'. ટીપે ટીપે આવેલુ નાણું 
ભાગીદારો સહેલાઈથી ન ખરચી શકતા. નટોના સ્વભાવ સુજખ સ્થાવર 
મિલકતમાં એ નાણું વપરાતું. શેફસ્પિયરે નાણું મેળવ્યુ નટતી રીતે અને 
વાપર્યું" પણુ નટની રીતે. સ્ટેટર્ફ્ડેના દેવાદાર બનેલા જહોન શેફૂસ્પિયરના 
આ જ્યૈષ પુત્રે ગામ છોડયું તો ખરું પણુ કાળજ રાખ્યુ બાપની ડાળે, 
એટલે ભાગીદાર બન્યાનાં ખે વર્ષમાં એણુ પિતાની ભદ્રપદવાંઠતાને ફલવતી 
કરીઝઞઅને રાજ-આજ્ઞાથી “શ્રીમાન'તુ' બિરૂદ અને મોભો પિતાને અપાવ્યાં 
અને ૧૫૯૭માં સ્ટેટરર્ડુ ગામતળની સોટી સહોલાત ' નવી હવેલી ' (3217 
14૦ ) ખરીદી લીધી. આ રીતે વ્યવસાય પરત્વે શેક્સપિયર નચિ'ત, 
નર્વો અને સુખી થયે. એને વિષે અનેડ સુખે પ્રમાણુ મળ્યુ” ક અત્યત 
સધુર્‌ અને વિતસ્ર એતુ* વ્યક્તિત્વ હતું, સ'ધર્ષ પ્રિય એના યુગમાં સાહિત્યની 
એક પણુ તકરારમાં એતુ' નામ નથી. એક કવિમિત્રે તો લખ્યુ છે કે 
શૈકૂસ્પિયર, તારી પ્રતિભા કલહપ્રિય નથી કિ'તુ સ'યથિની છે | 


રં મ'ડળાનાં નાટકો નદીકાંઠે આવેલા શૈોરડ્ડીય વિસ્તારનાં 
શિચેટર્‌* અને “જવનિકા 'માં ભજવાતા, મ'ડળી સ્થપાયાના પ્રથમ વર્ષથી 
જ એનાં નાટકોના વિરેષ પ્રયોગો રાજમહેલમાં અને ઉમરાવોની હવેલી કે 
“- અન્ય સ્થળોએ અવારનવાર રજૂ થયા છે. ૧૫૯૪ની નાતાલમાં રાણી 


૧૧૧ 


એલિઝામેયતા મ્રીનીચ મહેલમાં મ'ડળીએ ત્રણુ રાત નાટકો લજવ્યાં હતાં 
અને મહેનતાણાના ૨૦ પાઉ'ડ બર્ખેજ, શેક્સપિયર અને હાસ્યનતટ કેમ્પને 
મળ્યા હુતા, રાણી એલિઝાખેથના સ્વભ્રાવમાં ત્રેવડતુ' સ્થાન છતું. એટલે 
તગરતી રગભૂમિતાં નીવડેલાં નાટકો જ રાજમહેલના પ્રયોગોમાં રજૂ થયાં. 
પરિણામે રાણીને આછા ખચે શ્રેઇ નાટ કો મેળવી લીધાનો સધિયારો રહલો, પરતુ 
રાજતનાં પ્રતીક સમી રાણી એલિઝાખેથતા રાજદરબારમાં તાટકે પૂરા દમામથી 
ભજવી શકાય તે હેતુથી મતોરજન અધિકારી ટિલ્ની([1251€1 ૦ 1ર૦૪૯]ડ)ની 
સૂચના પ્રમાણું નાટકના પાત્રને અતુકૂળ પરિધાન રાજ્યને હિસાખે તૈયાર થયાં. 
તાતાલ પહેલાં આખો માસ સુથાર, દરજી, ર'ગારા, ચિતાર કામે લાગી ગયા. 
સ્હોરાં બનાવનારા અને બતાવટી દાઢી, મૂછ અને જટા માટે કુશળ કારીગરો 
તડામાર કામે લાગી જતા, આવા કામકાજના વીગતે હિસાબ રાખવામાં 
આવતા. રશાતપાળી કામ ચાલતુ ત્યારે મશાલ અને' મીણુખત્તીના ખર્મા 
તાંધાયા છે. શેક્સ્પિયરના નાટકમાં ઘર્‌ વેચીતે જામા શિવડાવનાર કેતન 
રવાળિયા યુવાનોના ઉલ્લેખ આવે છે. “વેનિસના વ્યાપારી? નાટકમાં 
તા અગગ્રેજ ઉમરાવતુ* વર્ણન કરતાં નાયિકા પૉર્શિયા કહે છે કે કેવે। 
વર્ણસ'કર એતો વેશ છે | એણુ અ'ગરખુ ઇટલીતું પહેયું” છે તો સુરવાલ 
ફ્રાન્સથી આણી છે. પાધ એની જર્મનીમાં ખરીદેલી છે તો રીતરસમ વળી 
ખધાય દેશની. “1407 ૦તત19% 10 15 ડપાંધ્હ્તં! 1 10 10 
0૦૫ટ1૬ પંડ વૈ૦પાંગદદ 1 1૫413, 1ડ 1£₹૦૫॥તં 11030 111 
₹13૦€, 115 12001100€ 11 6૦10011) ત્રાણત [15 1061011001 
€૪૦£૪171€૫€.” (1106 ી4૯ા'બીત્પા 1૦ ૯1૦૦, 1, 11) 
નાટયકારતુ' શરસધાન લછ્યવેધી હતુ' તેના પુરાવા નાટકોના વસ્રપરિધાન 
સારે રાજ્યે અને સ'ડળીઓએ ખર્ચેલી રકમના આંકડામાં મળે છે. 
રોફસ્પિયરની મ'ડળીતુ' વિશેષ 'ખર્યાળ ખાતુ વેશભૂષા (€૦૩૬૫1૧૧૯૩) 
રહયું છે. અત્યાસ્તું ઇંગ્લ'ડ પહેરવેશની ખાખતમાં પ્રમાણુમાં એકધારું અને 
અદલ્પર'ગી લાગે એટલુ” વસ્્રવેવિષ્ય અને ર*ગપ્રાચુર્ય શેરૂસ્પિયરની રગભૂમિને 
નયનાભિરામ ડેરવે છે. એટલે જ અર્વાચીન ઇંગ્લ'ડના વસ્વિધાયકોએ પ્રજ્નને 
વિન'તી કરી હતી “કે વસ્રોની પસ'દગીમાં રંગોને પ્રાધાન્ય આપો, તેમાંય 
એલિઝાબેથ રાણીના દરબાર તો રંગથી છલકાતો. ત્યાં નાટક ભજવાય ત્યારે 
“તો બ્રેક્ષાગાર અને ₹ગપીઠ ઉભય વચ્ચે સ્પર્ધા રચાય. 

નમતી સાંજે સાજ, અસખાખ સાથે નાવડી હ'કારીને મ'ડળી શ્રીનીચ 
“પહોંચી, શાતતા દશ સુધીમાં ત્વરિત પાઠ અને અભિનય સહુ પતાવ્યાં ત્યાં * 


અ 
ન 
? 
રે 


| 
રી 


ક 
દ 


૨૧૨ 


સુધીમાં પ્રેક્ષાગાર રાજરત્નોથી દીપ્યુ . દશને ટકારે “આમસુખ'(/₹010- 
છુપ૯)ની પૂર્વતૈયારી ફરીને લાલીના અભાવે ગાલને ચીમટા દઈ સસધારે 
સુર્ખી લાવવાનો જનાન્તિકે અખતરો કર્યો તેવામાં રીણીતુ' આગમત થયું . 
એમતુ' સન્માન કરીને પ્રેહ્રકા શાન્ત પડયા તે સૃુત્ધારે “આસુખ'તુ 
નિવેદન કર્યું"... 


સચવાયેલા ઉલ્લેખા આટલે જ અટકે છે. જેના સાન્નિધ્યમાં સામતતોને 
ઊભવુ' પડતુ' અને રાજદૂતો પણુ ઘૂ'ટણુ તમાવતા તેવી રાણી ઞએલિઝાખેથના 
પ્રાસાદમાં ભજવાયેલાં નાટકની ઝાંખીતો આપણુને આથી વિશેષ અધિકાર 
પણુ કયે! ? 

પરતુ ૨૮મી ડિસેબર ૧૫૯૪ની રાતે ચેમ્બરલેઈન મ'ડળીએ નવા 
ધારાશાસ્રીઓ સમક્ષ ગ્રે ધન (07૦૪ 11૫) વિદ્યાલલના પટાંગણુમાં 
“ગોઢાળાની ગમ્મત' ( €૦૫0૯તૅ બ 12571013 ) શીષ ક્તુ' નાટક ભજવ્યું 
ત્યારે જે રકાસ થયે તેનુ' પૂર્‌ બયાન મળે છે. રાજમહેલના પ્રેક્ષ કોના જ 
દરજજાના પરતુ વધારે યુવાન પ્રેક્ષકો પ્રેયસીઓ સહિત એ પ્રચોગમાં હાજર 
રહાં, નાતાલની રજ્નએ હતી અને યુવાનીની મસ્તી હતી એટલે પ્રેક્ષકોને 
તરવરાટ સમાતો ન હતો. લ'ડનમાં વકીલાતતી ચાર સસ્થા હતી. 
લાંના હાત્રોતી અલ્પ સ'ખ્યા વકીલાતના ધ'ધામાં જેડાતી, ઉમરાવ કુટુંબોના 
ફૂર્જ'દો લ'ડનમાં જિ'દગી માણવા પાંચસાત વર્ષ આવાં વિદ્યાધામોમાં પ્રવેશ 
મેળવતા. પરિણામે ત્યાંના વસવાટ એવે। ખર્ચાળ ગણાતો કે શ્રીમ'ત (પેતા 
પ્રયેક છાત્રતી પહેલી આવશ્યકતા લેખાતી. આવા છાત્રોને કાનૂત ઉપરાંત . 
એમના ૬રજજાને શોભે તેવી અશ્વવિદ્યા, નૃત્ય, સગીત અને અભિનયકળાતુ' 
શિક્ષણુ અનિવાર્ય ગણાતું. પોતે અવેતન ફળાકારા બતીતે આવા વિદયાથીએ 
રાણી સમક્ષ નાટકો ભજવતા જેમાં અન્તરીક્ષથી કામદેવનુ' અવતરણુ થતું 


અને ભ્ૂગભ માંથી શિકરોતરીઓ પ્રગટ થતી, તેમાંય ગ્રે ઇનના ષાત્રોના નાટય- 
પ્રયોગો માગ સુકાવે તેવા હતા, 


આવા કદરદાન પ્રેક્ષકો સમક્ષ શેફ્સ્પિયરની મ'ડળીને ₹૮મી ડિસે'બરે 
'ગાટાળાની ગમ્મત રજ્‌ કરવાનું ખહુમાન મળ્યુ'. વિદ્યાલયના સિત્તેર ફૂટ 
લખબાપતા સભાગૃહમાં પૂર્વ છેડે મચ ખાંષ્યો હતો, પર'તુ નાટચપ્રયોગ સમયે 
નટાની ગમ્મત થઈ. પ્રેક્ષકાથી સભાગૃહ એવું ખીચોખીચ ભરાયું કે નટોને 
પ્રવેશ મેળવવો અને હલનચલન કરવું વસમું બન્યુ, નારીજૃ'દની ઉપસ્થિતિએ 


સમસ્યા જટિલ બની. મારવાડી ગ્રણિયાને વિસરાવે તેવા એલિઝાખેયન કાર્ધિન્ગેલને 


૧૨૩ 


લીધે યુવતીએ વધારે સ્થાન રોકયુ' હતું, સભાગૃહમાં અતે ષાત્રોનાં ઉકસિત 
નયતેમાં. પરિણામે નાટક પૂ ર્‌' ત ભજવાયું, અ'તશિયાળ માંચડે તૂટી પડયો. 
ખેલ અધુરો રહલો, સભાગૃહમાં દ'ગલ મસચ્યુ' અને ગમ્મતતો સદઇ'તર્‌ 
ગોટાળા થયે. 


ખીજે દિવસે આ કાનૂતી છાત્રોએ એક પ'ચ નીમીતે અર્ધગ'ભીર હેતુથી 
મુકદમો ચલાવીને આગલી રાતના ગોટાળા માટે જવાબદાર ઈસમોને નસિયત 
કરવાનુ” પ્રહ્સત ભ્રજવ્યુ', પરતુ નતટમ'ડળી કદી આ છાત્રોને રોષ ન વહોરતી, 
સાત વષ સુધી લ'ડનમાં રહીતે એક પણુ વર્ગમાં હાજર ન રહે અને પ્રત્યેક 
તવા નાટકમાં અવશ્ય ઉપસ્થિત થાય તેવા છાત્રો આ વિદ્યાધામામાં વિપુલ 
સ'ખ્યામાં હુતા. 

શેફસ્પિયર્તી ર'ગભૂમિ પર્‌ નટીએઓની ઉપસ્થિતિ ન હતી એટલે અનુમાન 
એવું નીકળે કે એના જમાનામાં યુવતીએ ધરરખુ હશે. આવે! તક પ્રતિદા 
વિનાનો ઠરે. રાણીના મતેર'જન અધિકારી ટિલ્તી (131100) )એ પોતાના 
ગ્ર'થમાં તેખ્યુ' છે કે લ'ડનનગરીની રમણી પુરૃષો કરતાં જરાચે નીચુ 
સ્થાન લેવા ઇંતેજનર ન હતી, ટિલ્તીએ આવી એફ યુવતીનો મત નૉંષ્મે 
છે કે પત્તી જેટલી પતિતે વશવતી રહે એટલા જ વશવતી પતિએ બનવું 
રહું, કારણુ જ્મ પુરૃષોમાં તેમ નારીમાં આત્મા વસે છે, પુરુષોના જેવી 
જ મેધાવી સ્ત્રીઓ પણુ છે! સારાં કુટુખાતી આવી મતોહારી અને મનસ્વી 
કિશેરીના આધારે શેક્સ્પિયરની હેદય'ગમ નાયિકાનું સજ ન થયુ છે. “ગાટાળાની 
ગમ્મત' નાટકની ભજવણી વખતે ગ્રે ઇનના સભાગૃહમાં તરખાટ મચાવનાર 
દુક્તીઓ આવી હતી. 

એલિઝાખેથના સ'સ્કારી પ્રજાજનોમાં લગ્નપ્રસ'ગે કે વિશેષ અતિથિના 
સત્કાર માટે ઘરઆંગણું નાટકો રજૂ કરવાની પ્રથા હતી. શેક્સપિયર મ'ડળીના 
આશ્રયદાતા લૉર્ડ હ'સ્ડનને આ રીતે એક રાજદૂતનું" સન્માન કરવા ૧૫૯૫માં 
મ'$ળી નિમ'ત્રી થતી. જેક પેટિટ નામના એક ભાષાશિક્ષકે એન્થની ખેકનને 
વ૧પહપની સાલમાં લખેલા એક પત્રમાં સર જહોન હેરિ'ગ્ટતની હવેલીમાં નવા 
વષે બસો! અતિથિ સમક્ષ રજ્‌ થયેલા રોક્સ્પિયરના “ટિટસ એન્ડે।નિડૂસ 'ના 
નાટચપ્રચેગનુ* વર્ણુન કર્યું” છે. શેક્સ્પિયરતુ' “વાસ'તી રાત્રિનુ* સ્વપ્ન' કોઈ 
ઉચ્ચ કુટુંબના લસ્ોત્સવ નિમિત્તે ર્ચાયાની સ'ભ્રાવના છે, 

એક હછીકત સ્પ છે. કોઈ નટમ'ડળી પોતાના નવા નાટકનો પહેલે! 
પ્રયાગ આવા ખાનગી નિમત્રણુ નહોતી આપતી. નાટક જૂવુ' જશે ૧64 

શેન ૮ 


૧૧૪ 


સાચી કસોટી જાહેર પ્રયોગોમાં મળી રહેતી. ખાલી પ્રેક્ષાગારમાં કરેલાં 
 રિહસલો તો જાત સાથે કરેલી કુસ્તી જેવાં ગણાય. ભિ્ન ભિ મતિવાળા 
પચર'ગી સસ્ુદાય સાથે ભજવણીનોા મેળ મળે યારે જ નાટયાતુભવ સાર્થ 
ખતે. એટલે નવાં નાટકાની ચકાસણી નટગ્હમાં જહેર ભજવણી ઠ્રારા થતી. 
સામાન્ય પ્રેક્ષકો પાસેથી સાધુવાદ મેળવી શકાય તો જ નાટકોને રાજપ્રસાદમાં 
અને શ્રીમ'તોની હવેલીમાં રજ્‌ કરવામાં આવતાં. તેમાંય શેકૃસ્પિયરની મ'ડળીના 
નટો તો અભિનય ઉપરાંત પોતીઠાં નાણાં પણુ નવા નાટકમાં હોમી દેતા. 
એટલે નવું નાટક ચેમ્બરલેઈન મ'ડળીને મન લોકરુચિ સાથેતું જ્ગટુ' હતું. 
| જેમ જીવનમાં તેમ નટઘરમાં એ જમાનાના પ્રેક્ષકો આશુતોષ પણુ હતા અને 
“ રુર્વાસા પણુ. દુરારાધ્ય આ પ્ેક્ષકોને કામણુ કરવાનુ સાહસ શેક્સપિયર 
હૈદ્યતી દુર્બળતા થજીને ઉપાડયુ* અને ૧૫૯૫માં “રામિયો અતે જુલિયટ? 
રચીને તરૃણુ પ્રેમતું યશ્િગાન જગતમાં ગૂજતુ' કર્યું. 


પ્રાણાન્વિત પ'ચેન્દ્રિયા શેક્ર્પિયરની આ વર્ષોની ઉપલખ્ધિ છે. મેક 

ખૂણું લાકડાનો ખાલી માંચડો અતે આજ્ખાજ ભિન્ન ભિન્ન રુચિના અને 
પૃથક્‌ પૃથક સ્તરોના આશાલર્યો પ્રેક્ષકો. જેમના સાનિધ્યે કવિ નાટયકારે 
પેલા સૂતા મ'ચ ઉપર્‌ ખે ચોધડિયાંની ઇન્દ્રજાળ રચવાની હતી. મ'ચની સામે 

' ખુલ્લા આભ નીચે ઊભેલુ' સસ્તા દર્તું લોક અને ત્રણું બાજ અટારીઓમાં 
વધારે કિ'મત ચૂકવીને આસતે ખેઠેલા પ્રેક્ષકો જનણું સહુ મળીને એક ચેતન- 
વ'તુ' સાજ બન્યા હતા. નાટકના ગજ વડે નાટચકારે એ સસુદાયતે ઘડીમાં 
હાસ્યમુખારિત, ઘડીમાં વેદનાથી ક'પિત તો ધડીમાં ગાજતા તો ધહીમાં વિસ્તખ્ધ 
અને ક્ષણુક મૌનબહ ---એમ અનેક તાનપલટા રચવાના હતા. ૧૫૯૪ પછી 
આ જીવત સાજ ઉપર શૈેક્સ્પિયરે ઉસ્તાદનો જ્તદુ અજમાવ્યો છે. પ્રેક્ષકો 
ભલેને એલિઝાબેથના સમયના હોય ડળાકાર ધીરે ધીરે એવો આત્મલીન 
થતા ગયો, અન્તસ્થનાં એવાં અતલ ઊ'ડાણુમાં એ સરતો! ગયો કે વશીભૂત 
ગ્રેક્ષકામાં પણુ એણે કાલાતીત સ્પન્દતોની ઝંકૃતિ અને સ'વેદના જગાડયાં. 

,  તટઘર્માં પુનઃ પ્રવેશેલા શેફ્સ્પિયરે ખભેથી જે ખડિચે। ઉતાર્ચો તેમાં નાટચ- 
(. વખરી લેખે હતાં કાવ્ય, કરુણા અતે હાસ્ય. પ્રથમ ખે વર્ષોમાં એણે બે 
નવાં નાટકો રચ્યાં : 'વાશ'તી રાત્રિતું સ્વપ્ન' અને “રોમિયો અને જલિયટ*. 


પ્રણુય અને પારિુયતું નાટક 'વાસ'તી રાત્રિ' કવિતું મેક્ષકોમાં પેરેલું 
દિવાસ્વપ્ન છે. નજર્બ'ધીના પ્રયોગોમાં ઝાઝી સામમ્રી શાની હોય ? વિનમ્ર 
શેક્સ્પિયરે અનત્ય મોહિની દર્શાવીતે એચેન્સના ધીરોદાત્ત ઠાકાર દારા એ 


૧૨૫ 


નાટકમાં જહેર કર્યું” છે કે પ્રેક્ષકોની ઉત્તેજિત કલ્પના જ્ને વહારે ન ધાય 
તો શ્રેષ નાટકો પણુ કેવળ પડષહાયા ઠરે, પરતુ પ્રેક્ષક જે કલ્પનાશીક હોય 
તો કાચાં નાટકો પણુ કાચાં ન જ રહે. 


“૧ 8૯ 65% 10 ઇડ 1ર દ17€ 32૫£ 3516 ૦003 ત્વરા 
116 70£5£ 130 ૪70136 11 1૫10૪11018 ત100€1તે 11૦0.” 


(0. પે. 1». 1, 1, 210) 
નાટકનાં પ્રેહ્વણુ અને વાચત વિશે આટલી રૂખ આપીને રચેલું 
'વાસ'તી સ્વપ્ત' હાસ્યાન્વિત પ્રેમતત્ત્વતું ષહ્માંડદશન બન્યુ છે. જેણુ જીવનતું 
દાસત્વ કદી સ્વીકાર્યું” ન હતુ' અતે સદૈવ નિજાન'દ માણ્યો હતો અને જેણે 
અશ્રભીતાં નયનો પણુ હસી ઊડે તેવા આન'દવિભોર્‌ એથેન્સનગરતી રચના 
કરી હતી તે રાજા થિસિયસના ત્રિયારાજ્યની મહારાણી હિપોલિટા સાથેના 
પરિણુયતી પારશ્ચ મૂમાં શેકૃસ્પિયરે લિએન્ડરતા હર્મિઆ પ્રત્યેના અને 
ડિમિટ્ટીયસના હેલેના વિષયક બ્રેમતુ' પ્રહસન રચ્યું છે. સાથે જ રાજાના 
લગ્તાત્સવમાં ઇતર વણુંના કેટલાક ઉત્સાહી કિ'તુ અણુપઢ કારીગરોએ 
ભજવેલા “પિરેમસ-થીર્બી'તી કરૃણુ કથાની હાસ્યાસ્પદ વાત જેડી છે. એ 
રીતે પ્રેમતા ઊમિં પેયમાં એણું કારબન વાયુ ભેળવ્યો છે. પ્રેમીઓને અને 
ભવાયાને સમીપવતી ઉપવનમાં સપ્રચાજન આકષીને શેફસ્પિયરે કવિતી 
સોગાદ જેવી “પરીલોક'તી ઝાંખી ડરાવી છે. પરીઓનો રાજા ઓખેરાન 
રૂઠયો છે. પરીરાણી ટિટાનિયા ભારતદેશથી એક કુમારને ઉઠાવી લાવી છે 
અને એણે રાન્ન ન્નેડે રૂસણું લીધું છે. સ્વમાની ઓબેરોને રાણીની સાન 
હૈકાણું આણુવા અતુચર પકતે યુક્તિ શીખવી છે. પક કરેકથી શ્રમત્કારી 
પ્રણુયકુસુમ આણે છે તે ચાંદનીમાં રિહર્સલ કરી રહેલા કારીગર “ખોટમ'ને 
ગરદેભરાજ બનાવી પોહેલી ટિટાનિયા સમીપે લઈ જઈતે પક રાણીતી 
આંખમાં પ્રણુયકુસુમતું અજન કરે છે ત્યારે રાણી સત્વર ગર્દભ “ખોટમ ના 
ગ્રેમમાં પડે છે. પક, એનાં રાન્નરાણી અને પ્રણુયકુસુમ બધુ'ય કપોલકલ્પિત 
પરતુ પરીરાણીના પ્રેસતે આકસ્મિક મેળવી ખેઠેલે! કારીગર “બોટમ ' સર્વા શે 
પ્રતીતિજનક માનવ છે. અતુષર પરીઓ પાસે “બાચકા ઘાસ? અતે તોબરો 
દાણા અને થોડુ'ક મધ માગતો “બોટ્મ' અને નનદૂના અમલ ઊતર્યા પછી 
સાથીદારો મશ્કરી કરે તે પહેલાં જ પોતાના ગર્દભત્વતો રાસે લખવાનું 
વચન આપતો “બોટમ? શેક્સ્પિયરતુ' પહેલુ' ત્રિપર્માણુ સર્જન છે. 5૧તી 
કલ્પનાસૃષ્ટિમાં ચરવા પેઠેલુ' અવિસ્મરણીય પ્રાણી છે. જાણુ કે સે્સ્પિયરે. 


ક 
૦-૨... 


ર૧૬ 


એકાદ દવલાંતે ઈસુતી કરુણાથી ઇહલોક અતે પરલોકમાં રમતુ ન 
સૂડયુ' હોય | 


'ખોટમ'તા અપાર્થિવ સહોદર જેવો “પક? શેક્સ્પિયરે પરીલે।કને 
અપણુ કર્યો છે. જનપદમાં વીતેલું શૈશવ અને ત્રામીણુ નરતારને સુખે સાંભળેલી 
ભૂત, પ્રેત અને જિન્નાતની અપર'પાર્‌ વાતોના સ'સ્કારતે ગાળાને કવિએ 
ઉપવનની વતશ્રી, ચાંદની રાત, પ્રીતની તડતુ --આટલામાંથી કમનીય પરી- 
લોક સર્જ્યો છે. પ્રણુયકુસુમતો અવળચ'ડે। ઉપયોગ કર્યા વિના પકતે ચેત 
તથી, એટલે વનમાં ભાગી આવેલા એથેન્સના પ્રેમીઓની આંખમાં અજન 
કરીને ભળતી જ પ્રેયસીતુ' અતુસર્‌ણુ પક તેમની પાસે કરાવે છે અતે આ 
અધા ૭બરડાથી વ્યસ્ત બનેલા માનવો પર્‌ હાસ્ય વેર્તો પક ઉચ્ચારે છે : 
“કેવાં મૂખ છે આ માનવે। !”' “1710 [૦015 (11€5€ 1001115 ૯ ! ”” 
પરતુ ઓખેરાન અતે ટિટાનિયા વચ્ચે સુમેળ સ્થપાય છે અતે પકની આવડત- 
થી માનવપ્રેમીઓ પૂર્વવત્‌ સાચી પ્રેયસી મેળવે છે. રાન થિસિયસના મહેલ- 
માં લમોત્સવ પ્રસંગે કારીગરે ઉમ્‌'ગે નાટક ભજવે છે. અદમ્ય “ખોટમ' 
વીર્‌ પિરેમસનો પાઠ કરે છે. ન્નેકે એ પોતે તો તાયિકા થીસ્બી બનવા 
પણુ ઉત્સુક હતો અને જરૂર પડયે વાર્તામાં નાયિકાને સિ'હતો ભેરો થાય 
છે તેથી 'સિ'હ' બનવા પણુ ઉઘ્યત હતે. પોતે સિહ બતીને કેવી ગર્જના 
કરશે તેના ખ્યાલમાં એ મશગૂલ હતો ત્યારે કોઈએ એતે યાદ આપી ઝે 
રાણી અને તેની સહિયરો સિહતી ગર્જનાથી ફકી ઊઠશે. તરત જ 
“બોટમે' ફેરવી તોળ્યુ* કે પતે બ્રુલમુલ અને પારેવાં જેવે। મૃદુ ધુધવાટ 
કરશે અને સિ'હનુ' માથુ* દૂર્‌ કરીને સન્નારીઓને સાંત્વન આપશે. વાર્તામાં 
બ્રેમીઆની આડૅ ઊભેલી દીવાલને ઉલ્લેખ હતો. ભી'તના પાત્રને શી રીતે 
રજ કરવું એ પ્રશ્નનો ઉકેલ પણુ “બોટમે? શોષ્મે હતો. એક આદમી 
શરીરે ચૂતો લગાવી તખ્તા પર્‌ ઊભે રહે, તેવી જ રીતે એક પાત્રનો હાથ” 
માં દીવા લઈતે ચજ્રમાં તરીકે એણે પ્રવેશ કરાવેલે।. 


ખાસ વાસતી સ્વપ્ત”માં શેકૂસ્પિયરે પ્લેગનાં વર્ષોની યાતનાઓ અને 
સૌનેટની વિષકન્યાના ઝેરને વિસારે પાડીને નરવુ* હાસ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે, 
નાટકમાં નાટક ઉમેરીને એશે કાલ્પનિક સૃણિને વાસ્તવનો આધાર આપ્યો 
છે. “ગ્રણુય'ની અનુભૂતિને એણેું સામાન્ય જનોમાં, લેકોત્તર પુરુષોમાં અને 
દિવ્ય્ોકમાં પર્‌'પરિત કરીને રંગભૂમિના સીમિત વ્યાપમાં પ્રેમના અસીમ 
વિસ્તારનું” દર્શન કરાવ્યું છે. “સાચા પ્રેમને વિધ્યો અનેક” (1110 ૦૦૫૪૬૯ 


ઉજછ 


01 ૬10€ 100૯ 11€7૯6₹ તૌૉતે દપ ૩0૦૦11), આમ ભાખીને વિધિતે 
ઉપાલ'ભ દેવાનો માર્ગ છોડીને એણે પ્રેમીઓઆતી સૉંપણુ કલ્પતાની પરીને 
કરી છે. એણું કલ્પના વિનાનાં તાટકાને પડહાયા કલ્યા, પરતુ આ નાટકમાં 
એણુ કલ્પના વિતાના માનવોના પડછાયો પડવા ન દીધો. નાટક જાણે પોતે 
ત લખ્યુ' હોય પણુ પેલા દિવ્ય વિદૂષક પકની એ કુતિ હોય તેમ શૈક્સ્પિયરે 
હાસ્યની ઝટપમાં પાગલ, પ્રે અને કવિ--સહુતે સાબદા કર્યા છે. 


“૧ ૯ 10141૦, 1106 100૦1, દાત ધં€ [૦૯, 
2.7€ બ 1002120૦01 411 ૦૦૪૩[2૦૦1. 
010 ૩3665 10016 વૈટળં1ડ (181 ૫56 1611 ૦0 10તં : 
418% 15 1136 ॥ઘવ0૧10. 1106 10001 411 45 140810. 
૧૯૯૩ લાલા 'ડ 0૦૫19 11 દ 1017097 ૦ 5છિઝ[0૫. 
111૯ [2061'5 €7૯ 14 લ 1106 1₹617) 1૦111૪, 
10૦01 છૂદ10૦€ £₹010 1000613 ૦ ૯૯1, 
[1010 ૦10 ૦ 164160: 


&11તૈ હડ 1101101 1૦ તાં€ડ [૦110 

16 1૦1005 ૦9 પ1ળટ્ડ ૫0100107013, £1€ 0€1'ડ૩ 100610 

415 11010 ૫૦ 3131૩63, શ્રતં ટ્ાં7૯૩ ૬૦ થં(9 000814૪ 

ટ. 10૦1 190૦11 દતે & 161100. 

5૫૦0 દરડ 1211 5૪૦0૪ 1000810881010 

181, 1 1 ૪૦૫1તં 90૬ 212[21€1160વં 5૦1000 07, 

10 ૦€૦00૧[2૫૯11૯0તંડ 5૦10€ 12108૯ ૦ ધોલ 109-” 

અ .. ૭9 9-24. 

“પાગલ, પ્રણુયી અને કવિ, ત્રણુયતો પુદ્ગલ કલ્પના. પાગલને 
રોજખમાંય ન સમાય એટલા દાનવે। દેખાય, મસ્ત પ્રેમીને કાઈ શામળીમાં 
ર'ભાનુ* દશ્ત થાય. ભાવાવેશમાં કવિની દૃષ્ટિ દાવાપૃથિવી ઘૂમી ર્હૈ અતે 
કલ્પનાસ્પૃણ અદીઠતે એની લેખિતી મૂર્ત કરે અમૂ્તતું એ સ્થળ-કાળમાં 
સ્થાપન ફરે, સર્જક કલ્પનાનુ' એવુ' તો બળ કે આનદના અણુસારમાત્રથી 
આન'દના મૂળ સ્રોતને એ શોધી વળે. ” 


“વાસ'તી સ્વપ્ન'માં આન'દના મૂળી સ્રોત સુધી એટલે કાવ્યાત્વિત 
અને હાસ્યાન્વિત પ્રણુયદર્શત સુંધી કવિનો ભાવાવેશ ટકયો છે. 


૧૧૮ 


સષ્યરાત્રિએ નાટક પૂરુ થયા પછી થિસિયસતા મહેલમાં ઠરતા 
અ'ગાશ્ના આથમતા પ્રકાશમાં પથરાયેલા પડછાયા જેવાં પરીલે।કનાં દિવ્ય 
તત્તવે। ભર્તવાકય ઉચ્ચારે છે : 


“તવયુગ્માની મહાહે શય્યાને વરદાન હો. 
પ્રકૃતિની કશીયે વિકૃતિ ભાવિ સ'તતિને ન સ્પર્શી !” 


“ ર્ત (1૯ 120૫5 ૦ પપંદત્વણ1₹૦'૩ 1311 
૨ વ] 101 10 લં 153૫૦ 51ત્ાલે.” 


પક પાસે નાટકને અ'તે મૂકેલા “ પ્રયાષ્ઠુખ'માં શેફાસ્પયરે વિદ્દુતના ઝબ- 
કારો સર્જ્યો છે : 


“પરાઈ જેવા અમે કશુક મનદુઃખ આપ્યુ હોય તે માની લેજ્ને કે 
તમે મટકુ' માર્યું” હતું અને અમે સ્વપ્નાંતા સ'ભાર્‌ હતા.”' 


“1 ૪7૯ ડ10લતૈ૦પ#ડ૩ 1૯6 ૦િવણ0તૈલતે 
11111૪ પદ ધડ દ્વાણત ત્વા1 1૩ 10€1તલતે, 
11૮1 3/૦૫ 1000૯ 1001 ડાઘા? «૯ 1616, 
31111૯ 03૦5૦ પંડાં૦ાડ તાતે 810[૦૦૮1₹.” 


૧૫૯૫નતે। શે્ઠાર્પિયર્‌ આવાં દિવાસ્વપ્તોનો સ્વપ્નદ્રણા હતો. સોનેટમાં 
“સત્તાના ઓથારમાં મૂક બનેલી એની કળા ' ( 11 118 તઢ ₹૦1૪૫૯-લર્લ 


પાદ તપદ0૦તા9) રગ્ભૂમિતા માનવમેળાસાં ફરીને સુખારિત બની છે. 
આત્મોપલખ્ધિની મહાદશાને એ પામ્યે। છે. 


હુવે એનાં નાટકોની વિવિધ સામમ્રી જીવન અને વાચનમાંથી આવી મળે 
છે, પરતુ એ વિગતો આળસ મરડીને જીવ'ત નાટયદેઠુ પામે તેવી સ'જીવની 
કવિએ કલ્પનાર્સાયણુમાં શોધી છે, પ્રાચીન કવિજને ગાચેલે “પ્રેમ પદારથ' 
હવે જ્જવાં રૂપ ધારણુ કરે છે, અસ્‌યા, ઉદાસી, કોધ અને સ'તાપ --પ્રેમી- 
એતે આવાં વિવિધ સ્વરૂપા આ નાટકોમાં પ્રાપ્ત થાય છે. ગમે તેવા 
અપ્રતીતિજનક પ્રસગાના બ'ધતમાં એવાં જીવ'ત પાત્રોને એે બાંધી લે છે 
કે થુદ્ધિજન્ય પરિમિતતા વિસારે પડે છે. પરીઓની રાણી ટિટાનિયાના 
ઉત્સગે લાડ પામેલે! ગર્દભાકુતિ સામાન્ય જન “બોટમ' શેફ્સ્પિયર્તી વ્યાપક 
કલ્પનાનુ' સત્ય છે. પ્રેમની હ્વણે।માં વળી કેોણુ કાક અને 'ક્રાણુ દહીથરુ' ? 
અતે ગ્રેમાતુજૂતિ રહિત માતવતુ* વળી ગૌરવ મેનુ”? સસ અતે આભાસને 


૧૧૯ 


આવે વદતોવ્યાધાત આ નવા નાટયકારતુ' આગવુ લક્ષણુ છે, સમયતાટકનાં 
ક્ષણિક રમકડાં જેવાં આપણે સહુ ક્ષણિકતા માપે અનુભવને સારવતાં 
સાનને ગર્વ અનુભવીખે છીએ. કવિ શેક્સપિયર ખે પ્રહરના નાટકના ક્ષણિકત્વને 
શત શરદતું ક્ષણિકત્વ ધાર્ણુ કરતાં જીવન સાથે સર્ખાવીતે અને નાટક અને 
જીવન ઉભયના ક્ષણિકત્વતે ચિરંતન પ્રેમના શાશ્ચરત તત્તત સાથે સ'ચોજીતે 
પ્રેક્ષકતે ક્ષણુભર્‌ દિવ્ય ચક્ષુનું દાન કરે છે. 


સાથે જ પ્રેક્ષકો પ્રતિ એતું વલણુ સ'સ્કારી રહે છે. જનણે સાઉધ્રમપ્ટનને 
'સ્વામી' કલ્માનો ડ"ખ રૂઝવવે। હોય તેમ હવે કવિ પ્રેક્ષકસમુદાયતે ' મારા 
માલિક' “13 [તિડદટ' કહીને સ'ભોધે છે. પોતાનાં નાટકોતે પડછાયા 
ગણી એ પડછાયાને પદાથ કરનારી માનવસમૂહતી કલ્પનાશક્તિનતે એ વરે 
છે. પોતાનાં સજ નોના પ્રેરક ખળ જેવી કાવ્યશક્તિતે આવી રીતે સમદિમાં 
રહેલી કલ્પનાશક્તિતી સહોદરી એ સમજે છે. આમ ફ્લોદૂગમે શેકસ્પિયરતી 
કલા વિનન્રતાની માધુરી લાભે છે એ કવિની મૂલ્યવાન ઉપલબ્ધિ છે. 


સનોાભૂસિ અને રંગભૂમિ 


પ્લેગ પછીનાં ચાર વર્ષોમાં શેકૂસ્પિયરે નવ નાટકો આપ્યાં : ' વાસતતી 
રાત્રિનુ' સ્વપ્ન ', “ રોમિયો અતે જલિચેટ ', “વેનિસતે। વેપારી ', ખીન્ને 
રિચર્ડ ', “ રાજા જ્હોન ', “ ચોથે। હેત્રી'-પ્રથમ ભાગ', ' ચોથે હેન્રી '-ખીન્ને 
ભાગ', “ પાંચમે હેત્રી ' અને “ વાતનુ વતેસર '. નાટયકાર બનવા જતાં 
કાવ્યેષણા વીસરી જાય એવે સ'શય કદાચ કવિના મતમાં નીપજ્યા હશે 
તા આ વર્ષોમાં કમશઃ એ નિમૂંળ બન્યો છે. પ્રસગાની ચાક્રુષ ગોઠવણીમાં 
નાટક થાય. અતીતને વત માનનો આકાર મળે ત્યારે નાટક રચાય. પરતુ 
કાવ્યદણ્ટિ કાલાતીત રહે, શેક્સ્પિયરે આ વર્ષોમાં ઉભયને સાચવ્યાં છે. 
તવારીખી નાટકમાં, પ્રહસતામાં અતે કરૃણાપ્રધાન સ્જનોમાં શેઠ્સ્પિયરે 
કવિ અતે તાટયકાર્‌ વચ્ચે ઉમ'ગે સુમેળ રચી આપ્યે। છે. 


આ વર્ષોની કવિતી સરજતતુ' રહસ્ય છે છલકાતો ઉમ'ગ. માનવ- 
સ્વભાવને પ્રત્યેક વિવ્તઃ કવિને રુચિકર ખન્ચે। છે. જાતભાતના પ્રેક્લ કોનો આ 
વર્ષોમાં એણું લગીરે ભાર્‌ નથી અતુભવ્યે1.! જનમેદનીનુ' માનસદશત એને 
; અસ્વસ્ત્ર નથી કરી શક્યુ. ફણિધર-સમૂહને મહાત કરવાનુ ગારુડીકર્મ ગણે 

છોંસથી સ્વીકાર્યું" છે. લોકવૃન્દના કોલાહલ અતે ઉશ્ડેરાટતે નાથી શકે એવા 
પ્રસંગો, પાત્રો અને સંવાદો મારપ્તે યુદ્ધ અને પ્રેમતી કથાનાં માયાવી 
દોરડાં એણુ હવામાં અહ્ર રાખી બતાવ્યાં છે. રમ્ય કથાતે માણી શકે, 


મધુર ભાષાને પ્રીછે અને સમસવેદનતા અધિકારી ઠરે એવા પ્રેક્ષકો શોધી 
લેવાની પ્રતિ ઢૈયાના ઉમગે કવિને બક્ષી છે. 


સમકાલીત બેન ન્નૅનસતે “૧5109€₹” નામની સ્મરણિકામાં 
તાર્માનદેશ વિના ઝક તાટચકારનુ' આ પ્રમાણે વર્ણુન કર્યું” છે: “એણું ન્નત 
ઉપર જેરતલખી આદરી હતી, «યારે એ લખવા બેસે ત્યારે દિવસ ભેગી 
રાતતે પશુ મેળવી દતો. થા#ીને લોથ બની ઢળી પડે ત્યાં સુધી લેખનમાં 
એ બ્યમ રછેતો., પરતુ આસન છોડયા પછી મિત્રોમાં એ એવે! મશગ્રૂલ 
કરી પાછ એતે લખવા શી રીતે ખેસાડવે તેની સૌને વિમાસણુ 


રને; 3 


ક્‌ 


૨૧૨૨ 


રહેતી. પરતુ જ્યારે પણુ લખવા ખેમે ત્યારે નત્રી જ સ્ફર્તિના સાર એ 
અનુભવતો અને ધાર્યા' નિશાન પાડી શકતો,” “વાસ'તી રાત્રિતું' સ્વપ્નમાં 


શેફાસ્પયરે ભાવે।દ્રેક ( 1100 ££૦1૩૪૪ )તે કવિતુ' એકમેવ લક્ષણુ ગણ્યુ” 


છે. ખેન ન્નેનસતે ચી'ધેલા વ્યક્તિવિશેષમાં આ લક્ષણુ જણાય છે. એટલે 
વિવેચક ડોવર્‌ વિલ્સતતુ' માનવુ* છે કે ખેન જેતસતે એના નિકટના મિત્ર 
શેકૂસ્પિયરતુ' આલેખન આ રીતે કર્યું” છે. 


શૅકૂસ્પિયરતા સાથી નટ હેમિ'ગ અતે ક્ૉન્ડેલે સાચુ જ તોંજ્યુ' છે કે 
“ શેકૂસ્પિયરના મતોવ્યાપાર્‌ અતે એની કલમ વચ્ચે પૂરો સહકાર હતો અતે 
કવિએ કદીયે શખ્દ કરે પ'ક્તિ છેકયાં ન હતાં.” (“1113 પતત તાત લાલ 
1701££₹6તૅ £૦૪૯ઉ૯1 : 413 10 16૯ 10%ધ૯તૈ ત ડૉટ 1106”. ) 
આમ ત્યારે જ બને ન્યારે નતાટયકૃતિ મતમાં પૂરી સાકાર બતે, તે પછી જ 
કવિ હાથમાં કલમ પકડે, શેકાસ્પિયરની ફુતિઓ સૂચવે છે તેમ મતોમત કુતિતે 
સાકાર કર્યાનો અર્થ વિગતોની તર્કબદ્દ ગોઠવણી તથી થતે।; કવિતે મસ્તી 
અભિપ્રેત છે. એની કલ્પનાતે પ્રદીપ્ત કરે એવુ' કોઈ બળતણુ એને મળી 
જતુ ત્યારે એ ભાવોદ્રેકવી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરતો. એ રસસમાધિને શખ્દસ્થ 
કરવાની ઉતાવળ અને અકળામણુ એતે દિવસ ભેગી રાતનુ' ભેલાણુ કરવાનુ" 
નિમિત્ત બનતાં હશે. રૈકૃસ્પિયરની આવી લેખનપદ્દિત એક રીતે ન્નેતાં સ્વય” 


કાજ્યાનુમૂતિ ગણાય. ભાષાનો આલ'કારિક પ્રયોગ આથી જ રેોકૃસ્પિયરને . 


સહુજ બત્યે.. તાટચવસ્તુતે ઉત્તેજનાથી અનુભવવાની કવિને ફાવટ હતી. 
ઉપ્રાંત સસમ્ર નાટયફતિને જે સાર્તાસંક અવસ્થામાં એણુ અતુભવી તે 
અવસ્થાતે। મિન્નજ પર્‌'પરિત રૂપક-પદાર્વાલેમાં એની કલમે સહસા અવતરે 
છે એટલે જ શેકૂર્પિયરતા સર્જતતુ' મૂળા ભાષાની જીવ'ત વિભ્તિમાં ખૂ'પ્યુ' 
છે. ૧૫૯૫ પછીતાં એતાં તાટકરો આવા કાન્યોચિત નાટયદેહને પામ્યાં છે. 
શૈકૃસ્પિયરનુ' સૂછ્ઠમ સ'કલન એતાં નાટકોના કાન્યાંશોમાં મળી રહે છે, નહં કે 
કેવળ વસ્તુ કે પાત્રોની ચર્ચામાં. 


પ્રેરણાની આવી કોઈ તાણુ અનુભવીને “ રોમિયો અતે જલિયેટ તુ” 
સર્જન થયુ છે. ચેમ્બર્સેઈન નટમ'ડળીનો એક ભાગીદાર શેક્સપિયર રગ- 
'ભૂમિથી નિરપેક્ષ રહીને શાં રીતે તાટયસર્જનત કરે ? રગસૂમિતા ન્નળાના 
ત'તેત'તમાં એ ફસાયો! છે. એ નટમ'ડળીતા મુખ્ય આધાર જેવો બરખેજ 
રગમ્રૂમિતાં જેટલાં કામ સ'ભળાતો હતો તેથી વિશેષ કામ શેક્સ્પિયરને માથે 
હતાં. મ'ડળીતા ભાગીદાર તરીકે, એના વડીતશ્દાર તરીકે, એનાં તાટકામાં 


૯ -ય૦૦-ન૦ 


ક 
રી 


૧૨૨ 


નટ તરીકે એ નાટકાની ભજવણીમાં પાઠસહાયક ( 121010][207)થી માંડીને 
દિગ્દશનની જવાબદારી અદા કરનાર તરીકે શેટ્સ્પિયરે ફરજો બજાવી છે. 
સાથે જ એ મ'ડળીના આધારસ્ત'ભ જેવા નાટયકાર તરીકે એણે વફાદારીથી 
ખે દાયકા સુધી મડળીતે જમાવી છે. ૨ ગભૂમતો અતુરાગી ન હૉત તો 
ચોગક્ષેમની |ચ'તા દૂર્‌ થતાંવે'ત શેક્સપિયર અન્ય સમકાલીને। પેરે રગ્ભૂમિને 
રામરામ ભણી ગયો હોત ! પરતુ રગદેવતાને ઇષ્ટ દેવ ગણીને અવ્યભિ- 
ચારિણી ભક્તિથી શેકૃસ્પિયરે તાટયકુસુમોથી આરાધ્યા છે. 


અવેતત કે ધ'ધાદારી રગભૂમિતો રોજબરોજ્તો અતુભવ માનસિક 
સ્વાસ્થ્ય સાથે સુસ'ગત નથી હોતે. શૈકૃસ્પિયરે નટોનાં ઓવારણાં પણુ લીધાં 
છે અતે એમને અભિશાપ પણુ આપ્યા છે. “વાસ'તી રાત્રિ 'માં થિસિયસને 
મુખે એમની નિછાતે બિરદાવી છે, તો એ જ નાટકમાં પિરેમસ અને થીસ્ખીના 
પ્રતિનાટક દારા અવેતન કળાકારોના હબરડા ઉધાડા પાડયા છે. જીવનના 
આધાતાોથી એકાકી બતેલા ર્‌ાજયુમાર હેમ્લેટે ઉરના ઉમળકાથી એમતે 
વધાવ્યા છે અતે સાથે જ નાટકની ભજવણી ક્ષતિરહિત થાય એ હેતુથી 
એમને શું ન કર્તું એની *સ્પટ સમજ્તી આપી છે. હતાંય રાજદરબારમાં 
હેમ્લેટતે માટે જવનમરણુનેો પ્રશ્ન ગણાય તેવી ભજ્વણી વખતે આ નટાએ 
અત્ષમ્ય ભૂલે કરી છે અને હેમ્લેટનાં કટુ વચનો મેળવ્યાં છે, હેમ્લેટ અતે 
શેક્સપિયર ઉભય નાટયરગે એવા ₹ગાયા છે કે એકે કહી આપ્યુ છે અને ' 


ખીનતએ કરી બતાવ્યું છે કે સે! વાતની એક વાત નાટક (330 [2107 
1ડ (1૯ ઇ1પછુ). 


તરાનુ' જગત સદેવ આવેશપૂર્ણું હોય છે. તેપથ્ય ભજવણી ટાણે 


| ઉરકેરાટ અતે ઈપ્યાંથી ખદબદે છે. રિહર્સલોમાં ૭તા થતા ગોટાળા, પ્રમાદ 
[અને વલ'બ જોઈ પણુ નાટયકારને વેરાગી બનાવી શકે છે. અભિનેતા- 


એના ઊર્મિસ'ધર્ષો અને કલહો સ'તાપજતક હોય છે જ. તેમાં વળી 
ગ્રેલ્કાનો અસતોષ ભળે ત્યારે નાટયકાર્તુ' જવન અસાર બની જાય, રોજ 
શજ્ના આ ક્લેશ સલ એટલા માટે બતે છે કે કદીક આ યાતના પસાર 
ટરીને તાટક ત્રેહ્નકોના સાનિષ્યે સોળે ફળાએ પ્રગટ થાય છે, આવા નાટયો- 
દય સમયે પ્રેક્ષકામાં વિસ્મયતી ઘતિ ઝળહળે છે અને નાટયકાર, નરે અને 
યેક્ષદોના ખે પ્રહર જૈક'દલીલામાં વ્યતીત થાય છે. આમ તામ આવેશ 
ચ્ક્તે મતાર તણે મળીને નાટષપ્રશૃત્તિની ભાગ્યકુ'ડળી રચે છે. કી બધી 
તાજ વટાવીને શેક્રિપયર્તુ' ' રોમિયો અને જુકષિયેટ' ર૪ઇમ્સ નદીને 


૨૨૩ 


કાંઠે “જવનિકા' (1100 €૫૫૫11 )માં પ્રથમ ઝળહળ્યું'. જલિચેટના પ્રેમી 
રેમિયોના શખ્દ્યોમાં આપણુ કડી શ#ીએ કે “આ તાટચયૃતિ યુગોના 
અંધારમાં નિશીયના કણું ફૂલ જેવી તેજસ્વી દીપે છે. * 


(311041૪5 ૫][૩૦1 16 €11€61૮ ૦ 11૪8181, 
[11:૦૯ ત 1101 ૦૭ ાં 11 ત્રણ 513110[2“ડ ૯૯1. ) 


શેઠ્સ્પિયરના સ્વજ્ઞાવનાં વિવિધ પાસાં આ ર્ચતામાં અ'કિત થયાં છે. 
કશેથી પણુ વાર્તા ઊ*ચકી લેવાની એના રાજવી ૬ૃત્તિ અતે સમકાલીતોથી 
દૂર પ્રેક્ષકોને ખે'ચી જવાની એની આદત એને પચાસ વર્ષ જના એક 
સામાન્ય કાવ્યમાં નાટકનુ' વસ્તુ શોધવા ધકેલી શકયાં છે. આર્થર્‌ બૂક 
તામતા એક ઉપકવિએ “રોમ્યુ અતે જલિયેટ' નામૂતુ એક કાવ્ય પચાસ 
વર્ષ પહેલાં લખ્યું હતું, માતાપિતાની આજ્ઞાનુ' ઉલ્લ'ધન કર્યાથી મૃત્યુની 
શિક્ષા વેઠવી પડે છે એ સૂઝતે આધારે બકતુ' કાવ્ય રચાયું છે. એની શૈલીની 
મશ્કરી સેફ્સ્પિયરે “વાસી રાત્રિમાં પિરેમસ અતે થીસ્બીના પ્રતિનાટકમાં 
કરી બતાવી છે, બ્રૂકના કાવ્યમાં એક પણુ પાત્ર સુરેખ ન હતું. તેમ જ પાત્રોમાં 
વાણી અતે વત નનો કોઈ મેળ ન હતો. ૧૫૯૫ના વષ ને। શેક્સપિયર કલ્પનાની 
કાવ્યસ'જીવની પામ્યો ન હોત તો બૂકતા આધારે એણે દેવાળુ' કાઢયું હોત. 
શેફસ્પિયરના સાલસ સ્વભાવનુ* ઉદાહરણુ એણે બૂડને અપે લી ધૃતિમાં મળી 
આવે છે. બ્રકના કાવ્યનું એણુ સાઘ્વ'ત પરિશીલન ક્યું” છે, અને પછી જ મસ્તીની 
કોઈ ક્ષણું એનુ રૂપસુન્દર પરિવતન કર્યું' છે. સિસ્ક્ષાની ચરમ પળોમાં 
શેફસ્પિયરે ભાખ્યું હતું કે, ' જીવનમાં સમતા એ જ સવ સ્વ. ' ( ' 1ર1[0€11€55 
15 21?) આવી સમતાથી એણે બ્ૂકના આખ્યાનના અસ્થિપિ'જરને નિહાળ્યું 
છે અને પ્રેમના ભાવાતિશયને નૂતન આવિષ્કાર કર્યોય છે. 

શેફસ્પિયરનતે મત નાટચપ્રનૃત્તિ એટલે જદાં જદાં પ્રયાજ્નો વચ્ચે 
સમતુલા સાચવવાતે। પુરુષાર્થ. જન્મસ્થાન એને છોડવુ પડયુ' હતુ'. પત્ની 
અતે બાળકોના ભરણુપોષણુની જવાબદારી એની હતી. રંગભૂમિને એણે 
વ્યવસાય લેખે સ્વીકારી હતી. એક કળાકાર્ને સહજ એવુ' સ્વાભિમાન 
એને સફળ કારકિદીને માર્ગે પ્રેરી રહું હતું. આવક ઉપર નજર રાખીને ' 
એણે નાટકો લખ્યાં છે, આવક મેળવી છે, જમીનજાગીર્‌ ખરીદાં છે, 
જેગમતે મોહ છોડીને સ્થાવર મિલકતમાં નાણુ રોકયુ' છે, સાથે જ ભવાયાની 
ભૂંગળને એણે કદી ઉવેખી નથી. સાથી નટોને યારી આપે તેવા પાઠ લખવાનુ 
એણે વિસારે પાડયુ' નથી. તટમડળીએ કવિને ધત આપ્યુ એટલુ' જ નહીં', 


ન 


,/ 1 આ નાટક રચીતે કવિએ ૯૭ 


૧૨૪ 


પણુ મન પણુ આપ્યુ હતુ'. એમની બિરાદરીનો એ બદ હતો, પર'તુ કવિ 
શૈક્સ્પિયરતો વિલે!।પ નથી થયે. ખુદવફાઈ એણે સાચવી છે. એના કવિ- 
પ્રાણુ પ્રકૃતિમાં અને જીવનમાં સુ'દરને ઝ'ખે છે. સૌ'દર્યસ્પશે સુગ્ધ અતે લુખ્ધ 
એવો! એ કવિ છે. ઇન્સાનતી પશુતાથી એ કમકમી અનુભવે છે, પણુ ગ્રકુતિ- 
સો'દર્યમાં એની મૂર્છાને નોળવેલ લાધે છે; વસ'તનાં કુસુમા એને સ્વાસ્થ્ય અપે છે. 


શેફૃસ્પિયરતા કરૃણુ પાત્ર હેમ્લેટ વિષે સાચુ તોંધાયુ* છે કે જીવનની 
નાગચૂડમાં એ જેવો! દેખાયો છે તેવો ન હતો. પરિસ્થિતિનો સક જે સહેજ 
શિથિલ બતે છે કે હેમ્લેટનો ઉલ્લાસ અને એનું નરવુ' હાસ્ય અભિવ્યક્તિ 
પામે છે. હોરેશિયોનો મિત્ર હેમ્લેટ, નટોનો આશ્રયદાતા હેમ્લેટ, સાગરના 
ચાંચિયાઓનો વીર્તાથી સામતે। કરતે હેમ્લેટ અને સુખના દિવસે! મળ્યા 
હોત”તો એઓફિલિયાતુ* સ'વનન કરતો હેમ્લેટ જેવો હોત તેવા હેમ્લેટના જેવે। 
શેકૂસ્પિયર ૧૬૦૦ સુધીતી એની સર્જ્તમાં આહા અને ઘેરા રૂપે વ્યક્ત 
થયે! છે. વિશ્વહાસ્યતો કોઈ અજાણુ વિદ્ષક એના લોહીમાં ભળી ગયે! છે. 
સમભાવની શ્રેઇ ક્ષણે પણુ એતી વાચામાં ફટાક્ષની તીદ્દણુ ધાર હોય છે. 
કળાને સ્વીકાર્ય એટલુ ચિ'તન એની પ્રકૃતિમાં છે એટલે વર્ડ્ઝવથે' પ્રબોધેલી 
એકાફી પુષ્પમાં વિશ્વદર્શનની શકિત એ ધરાવે છે. માનવો અતે એમનાં 
મતોગતોના જાગતિક વ્યાપને એ સાક્ષી છે. આમ ચિત્રવિચિત્ર અવસ્થાઓમાં 
મિજાજતું ચાંચલ્ય ધરાવતો આ કવિ અનુભૂતિને અનન્ય લયસમૃહ્દિમાં વ્યક્ત 


કરે છે. એની જીવનભૂખતે જાઈ પરિ્તૃપ્તિ નથી. બૂકના આખ્યાનને આવા 
શેક્‌સ્પયરે નાટચાંકિત કયું, બૂકના નીતિખોધને અવગણીને કિશેરાવસ્થાના 


યુગ્ધ પ્રેમના અમર કાવ્ય જેવુ" એણે “ રોમિયો અને જલિયેટ' નાટક આપ્યું, 


તમાં અતુભવેલી કામાસક્તિની ઝાળને કાવ્યાંજલિતે 
અતુલેપ કર્ચેય છે, 


જગપ્રસિદ્ધ એ કૃતિની પ્રથમ રેજ્આતનો રોમાંચ “મનસા ' અનુભવી 
શકીએ એક્લુ' વિગતપ્રાચુર્ય કવિ વિષેના સ'શાધનમાં મળી આવે છે. 
શેફ્સ્પિયરના જમાનામાં સ્વ પ્રહૃત્તિએ। વહેલી સવારે શરૂ થતી. પ્રાત:કાળે 
છ વાગ્યે બાળ*ા નિશાળે જતાં. થાહ્મમુહતે. નગર જાગી ઊઠવું. નટોતો સ'સાર 
નદીપાર શેર્ડીય વિસ્તારમાં હતો ત્યાં બે નટઘર્‌ હતાં. “ ૧૯ 11)૦211:€' 
અને “116 €પતં॥ '. 


રોક્સ્પિયરતી મ'ડળાી અવારનવાર્‌ 


ં ખેઉ નટઘરેમાં પોતાનાં નાટક ભજવતી. 
વપલપતી વસ'તમાં 'ાઈ એક મભાતે 


નટઘરતો। ચોકીદાર જ્ગ્યે। ન જગ્યે। ત્યાં 


જક્ષ 


ધીરે ધીરે નટો હાજર્‌ થયા. આમ તો ભજવણીતે। દિવસ હતો! એટલે મ'ડળીને 
માટે આશકા અતે ઉત્ક'ઠાતો દિવસ. વહેલી સવારે નોકરાએ તખ્તાની અતે 
પ્રેહ્વાકગૃહની સાફેસૂટ્રી કરી લીધી. નરો આવી પહોંચ્યા એટલે હેસિ'ગ અને 
કૉન્ડેલે “રોમિયો અને જુલિયેટ'ની અધિકૃત પ્રતિલિપિ જેને તટધરની 
પરિભાષામાં ૬1૯ 10૦૬” કહેતા તે પાઠસફાયકતે આપી, શેફસ્પિયરે 
સ્વહસ્તે લખેલાં કાગળિયાં જેને એ સમયતી પરિભાષામાં “19001 192]2€13' 
એટલે “કાચુ” ડાળિયું' કહેતા તે કૉન્ડેલે હાથમાં લીધાં. શેક્સ્પિયરનુ' આગમત 
હજ નહોતુ થયુ' એટલે ઝેન્ડેલે “કાચા ડોળિયા 'તે પ્રતિલિપિ સાથે સરખાવીને 
ટીકા કરી કે “આપણે શેક્સપિયર ખે પ્રહરની ભજવણી માટે ત્રણુ પ્રહરતાં 
તાટકો આણે છે.' કવિનો ઊછળતો ઉમ'ગ સાથીઓને અન્નણ્યો ન હતો. 
ખીન્ન નાટયકાર પાસે નાટકમાં કાપકૂપ કરાવવી ભારે દોલાલુ' કામ હતુ. વષ માં 
પદર નવાં નાટકો ભજવતી ચેમ્બરલેઈન મ'ડળીને નતાટયકારેોના કડવામીઠા 
અતુભવે! થઈ ચૂકયા હતા. મતમાંથી તાટક સરીને પાનાં ઉપર નીતરે પછી 
એને સાવ વીસરી જનારો શેક્સપિયર સોથી જ્દો જ તરી આવતે।. એના ? 
તાટકમાં પાંચ વાર કાપકૂપ કરો કે પ'દર્‌ વાર એ વિષે એ અયત ઉદાસીન 
તો. એતા હસ્તાક્ષરોની પ્રતતે ઉપયોગમાં લેવી મુશ્કેલ હતી. એટલે લહિયે। ! 
(3૦૯૪૯૯) ખેસાડીતે સ્વચ્છ અક્ષરે પ્રતિલિપિ તૈયાર્‌ કરાવાતી. એ જઃ 
લહિચો। નટોના પાઠની નકલો પણુ તૈયાર કરતો. નામી તટ એલીનનતી એક 
નાટકમાં એણે ભજવેલા પાઠની નકલ મળી આવી છે. આવી નકલે। ૬ ઈંચ 
પહોળી કાગળની પટીએ ઉપર કરવામાં આવતી. પછી કાગળાતે એકખીન્ન 
જેડૅ સાંધીતે જન્મપત્રિકા જેવો વી*ટો વાળવામાં આવતો. આવા પાઠો 
(ત૦£૦'ડ [2₹૩)માં નટના સવાદ પૂરેપૂરા લખાતા. ઉપરાંત સામેના નટના 
સ'વાદના છેલ્લા વાકચતા અ'તિમ શબ્દો (૦૫૦૩ ) સ્મરણુસહાય માટે નોંધવામાં 
આવતા. પ્રત્યેક નટ પોતાના પાઠમાં થચેલી કાપકૂપતે સ"ા-ચિહ્નોથી જદી 
તારવતો, પરતુ આવા પાઠમાં ઉમેરણુતો ભય રહેતો, ખાસ કરીને કેમ્પ 
અતે ખીન્ન વિદૂષકો વારવાર સારા જતા સ'ાદ્ોમાં ગાંઠતુ' ઉમેરીને હસ્તક્ષેપ 
કરતા, જે વિષે શેક્સ્પિયરે “હેમ્લેટ' નાટકમાં ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. અધિકૃત 
પ્રતિલિપિ સૌપ્રથમ મતેર”જન અધિકારીને સુપરત કરવામાં આવતી. “ રોમિયે। 
અતે જલિચેટ 'ની પ્રતિલિપિતે પહેલે પાને મનોર'જન અધિકારી (ત્વડધહ 
ર્બ હાઉ” રાખટ ટિલ્નીની મજરી માટે સાત શિલિગતું શુલ્ક આપડું 
પડયુ' હતું એવી તોંધ છે. રાણી એલિઝાબેથના રાજ્ટ્યકાળમાં તાટકો પર આ 
એક નિય'ત્રણુ હતુ*. પરતુ મતોર'જન અધિકારી કેવળ ખે વાતનો આગ્રહ 


ઉર્દુ 


! રાખતા: એક તો, સમકાલીન રાજકારણુની કે રાજપુરૂષાની કશીચે ટીકા 
! નાટકમાં ન હોવી જેઈ એ; અને ખીજ, સમકાલીન ધાર્મિક સ'પ્રદાયતી વિરુદ્ધ 
કશે ઉલ્લેખ ન હોવો જેઈ એ, ત્યારે પણુ સાત શિલિ'ગ મળ્યાથી મ'જરીના 
સદીસિક્કા થતા અને આપત્તિજનક ઉલ્લેખો પ્યાનબહાર્‌ રહી જતા એવાં 
ઉદાહરણો! મળી આનાં છે. શેક્સ્પિયરના મિત્ર ખેન જ્નૅનસને *151€ ૦ 
1૦ટ૩' નામતા નાટકમાં સમકાલીન રાજપુરુષોની કડક ટીકા કરી હતી. 
પરિણામે મ'જરી મેળવેલુ' તાટક હોવા હતાં લેખકની ધરપકડ કરવામાં આવી 
છુતી અને એને કારાવાસ ભોગવવો! પડયો હતો. નટ અને નાટયકાર હોવા 
હતાં અને લગખગ ચાલીસ નાટકો લખ્યાં હોવા ૭તાં શેક્સપિયર આવી 
વિટબણાએથી દૂર રડી શકયો એતનુ* કારણુ એના બિનસાંપ્રદાયિક અને 
કટુતારહિત સ્વભાવ અને સર્જનમાં મળી આવે છે. 


આવી બધી વાતો પ્રવાહમાં પરપોટા બતીતે હેસિ'ગના મનમાં ઊઠી 
ન ઊઠી ત્યાં આઠતે ટકારે શેફ્સ્પિયર્તું આગમન થયુ'. એતે જ્નેઈ બખે જે 
કહ્યુ : 'વિલ, તું પરો મારવાડી છે. સહેજ મોડો આવ્યો હોત તો સોને 
એક શિલિ'ગનેો લાભ થાત ને |' ર્િહિસલે માં સમયપાલનને। ૯હામ્રહ રાખવામાં 
આવતો. કહેલા સમચે ન આવનાર્‌ નટતે એક શિલિ'ગનેો ૬'ડ ભર્વે! પડતે, 
જે એનુ' એક રેજતુ' વેતન થાય. નાટકની ભજવણીમાં મોડા પડનારને 
વીશ શિલિ'ગ ભરવા પડતા. આમાં કાઈ અપવાદ ન હતા. કદીક શેકાસ્પયર 
મોડો પડશે એવું લાગતુ, પર'તુ અવધ પૂરી થાય એ પહેલાં એ ન આવ્યો 
હોય એવુ કદી ન બન્યુ. બને ત્યાં સુધી પોતાની કસર્થી આર્થિક નુકસાન 
થવા દેવાની એની ફત્તિ ન હતી. રાજ્યના કરવેરા બાબતમાં પણુ લ'ડતવાસી 
રેક્સ્પિયર્નુ' નામ કર ન ભર્યા બદલ અને ખીન્ન વિસ્તારમાં વસવાટ ફેરવ્યા 
બદલ દેણુદાર તરીકે દશતરે તોંધાયુ' છે. એટલે મારવાડી ઉપનામ એના જ 


નાટકમાં શાયલેકના પાઠ લેવાતો હતો તે બખે'જ લાડકા કવિને આપે એમાં 
નાટર્યોચત ઉપાલ*ભ છે. ર 


હવે રેટ્સ્પિયરની સ'નિધિમાં છેલ્લુ” રિહર્સલ શરૂ થયું. હેમિ'ગે સૂત્રધાર 
બતીને પ્રાસ્તાવિક સૉનેટનો પાઠ કર્યા. 'શેસિયો અતે જલિચેટ' નાટકતું 
સ્મરણુ થતાં જ * દેવરૃદ્દ પ્રેમી યુગલ ' ( “હ ઝદ્રાં* ૦1 _કા-૦₹૦૬૭૯ 
10૫૯૫૬?) મૂર્તિ મત ચાય છે. છેલ્લુ* રિટુસેલ હતું એટલે બખેજ્થી પૃ૭્યા 
વિના ત રહેવાયું કે 'આમાં રધામણુ રૈવે સંછી છે કે માતવોએ?' 
શેટ્સ્પિયરે જ્વાખ વાળ્યો કે “એ તો સુત્રધારતું વાકય છે ને]' શેડસ્પિયરને 


૧૨૭ 


નાટકના પ્રયમ દૃશ્યમાં વધુ રસ હતો. કેપ્યુશેટ અને મોન્ટેગ્યુ પરિવારના 
સેવકોની અથડામણુ, બોલાચાલી અતે કલહુતું દશ્ય શરૂ થયું. ચારે સેવ કોના 
પાઠ તે દિવસ પૂરતા ભાડૂતી નટોનતે આપવામાં આવ્યા હતા. પચાસેક 
પ'ક્તિના એ સ'વાદોમાં શેફ્સ્પિયરને શીય રમૂજ પડી હશે! એણે કરેલા 
આછા જિન્સી ઉલ્લેખો ભાડૂતી નટાએ અતિઅભિનયથી એવા તો ઉપસાવી 
આપ્યા કે બખેજે શેક્સપિયર સામે ખ'ધુ' સ્મિત કયું”, ન્નણું એને જવાબ 
આપતે હોય તેમ શેક્સ્પિયરે કહ્યુ" કે “કમળ માટે કર્દમ |? (“16 11) 
11 116 પરત '). ત્યાં તો બેન્વોલિચો અતે ટિબોલ્ટ આવી પણહેોંગ્યા. 
રિહુસલ હતું કે પછી ની'દ નહોતી ઊડી એટલે વાક્કલહુનાં વાડ્યો બરાબર્‌ 
ન જામ્યાં. શેફ્સ્પિયરે ખમેંજને સસ્તા કરી એટલે બખેજે ટિખોલ્ટતે સ'વાદ 
અટકાવીને પાઠ ખોલી બતાવ્યો : “તલવાર ખે'ચીતે શાંતિનાં વેણુ ઉચ્ચારે 
છે? એ શખ્દ માટે મતે નફરત છે, જેમ દ્રોજખ પ્રત્યે અને બધાં મોન્ટેગ્યુ 
વિષે મતે નફરત છે. કાયર્‌, લેતો ન્ન !' શેફ્સ્પિયરે સમજાવ્યું કે “પછીના 
અ'કમાં ઢિબોલ્ટ મરડ્યુરિયોને શાંત રહેવા કહેવાનો છે.' 

તે પછી તો મોન્ટેગ્યુ અને કેપ્યુલેટ દ(પતી આવી પહોંચ્યાં અને એમને 
છૂટાં પાડવા વેરાનાના ઠાકોર અને એમને રસાલે! આવી પહોંચ્યો. શેક્સપિયર 
અને પાઠસહાયક સૌએ આ દશ્યમાં ભાગ લીધો. 


છેહ્લુ' ર્હિસલ સાદાં વસ્તામાં હતું એટલે હેમિગ અને કરોન્ડેલે શ્રીમતી 
મોન્ટેગ્યુ અતે શ્રીમતી ક્રેપ્યુલેટનાં વસ્ત્રો પહેર્વાસાં સમય ન ખગાડયો. તે 
પછી ખેન્વાલિયથાને સુખે મોન્ટેગ્યુ દપતીએ રમિયોતી વિરહુ-અવસ્થાતું 
ખ્યાન સાંભળ્યું. ત્યાં રોમિયો બતેલા બખે જનો પ્રવેશ થચે।. ખેન્વોલિયે 
રેમિયોની વ્યથાનું કારણુ પૂછે છે અને વિરહુવ્યાકુલ રમિયે! ચોગ્ય પ્રત્યુત્તર 
વાળે છે તે સ'વાદમાં ૧૭૦મી પ'ક્તિમાં “આપણે ભોજન કષાં કરીશું ?' એ 
શખ્દો આવતાં ખખેજે ઊ'ચે સાદે પૃઠ્યું કે “વિલ, વિરહમાં વળી ભોજન 
ફેવું ?' શેડ્સ્પિયરે ખખેંજનતી પુછ કાયાને આંગળી ચી'ધીતે પૃછ્યુ* જ, 
“રિચર્ડ, તમતે વિરડી કે ભૂખ્યા કોણુ ગણુશે?' અદીઠ પ્રેયસી રોઝેલિનની 
કાવ્યસ્તુતિ બખેજે ડરી તે પછી દૃશ્ય પૂરું થયું. તરત 'હેમિગે પૂછ્યુ કે 
“શેક્સપિયર, આ તો. તમારાં સોનેટોમાંથી લીધું લાગે છે! જહેર ખેલમાં 
ખોલાશે તો પેલાં સોતેટા ખાનગી રાખ્યાતો શો અથ ?' જવાબ ન મળ્યે, 

આમ પ્રથમ દૃશ્ય પૂ રુ થયું. સવારે એકઠા મળ્યા ત્યારે આડાશ 
ધેરાચેલુ* હતું, નવું નાટક એટલે ટિકિટમારીએ ખેવડી આવકની આશા. 


૧૨૮ 


પ્લેગનાં વર્ષોમાં થિયટરો ખ'ધ હતાં, એટલે હવે બે વર્ષનો ખ'ગ વાળવે હોય 
તેમ લ'ડતવાસીઓને। ધસારો રહેતો. નવા નાટકની પ્રથમ રજઆતને દિવસે 
પ્રવેશનો દર્‌ બેવડો લેવામાં આવતો, પરતુ વાદળધેરચો દિવસ હોય તો 
ગ્રેહ્વકોની હાજરી ક'માળ રહેતી. નદી પાર્‌ કરીને થિયેટરમાં જવું અને 
વળી પાછું એની એ રીતે ગામમાં પહોંચનું. વરસતા વરસાદે આ ' કોને 
પાલવે? દિવસ કેવોક જશે તે જેવા હેમિગ પ્રેક્ષકગૃહમાં ઊતર્યા. તખ્તા 
ઉપરથી નીચે ઊતરો એટલે માથે ખુલ્લુ' આકાશ દેખાય એવે ચો(ક હતે!. 
સામાન્ય પ્રેક્ષકો ત્યાં ઊભા રહીતે નાટક સાંભળતા અતે નેતા, હેમિગે 
નિરભ્ર આકાશ દીઠુ'. એ બોલી ઊઠયો : “આનું નામ એપ્રિલની તડ#ીછાંયડી | 
હુવે એક વાદળી નથી આકાશમાં! ' શેકૂસ્પિયરને સ્વગત સૂઝયુ': “41100 
પાતા છ૦(97 રબ 0 & તંત્ર. તરત જ બખેજે 
ગોકીદારને સૂચના આપી “કે થિચેટર્ને છાપરે ધ્વજ ચડાવે. પ્રહસન હોય 
યારે તો ૨'ગખેરઃગી વાવટો થિયેટર પ૨ લહેરાતો, જેથી સામે પાર . 
નગરજનોને જાણુ થતી કે 'જવનિકા'માં તે દિવસે પ્રહસન ભજવાશે, પરતુ 
આજે કાળા રંગને. રેશમી ષ્વજ કાડીએ ચડાવો જેથી કરુણાન્ત નાટકની 
જાહેરાત થાય. આ પહેલાં જ ગામમાં સો સુખ્ય સ્થળાએ પોસ્ટરો 
ચોંટાડવામાં આવ્યાં હતાં, જેમાં નાટકતેો ટ'ક સાર્‌, એનાં સુખ્ય દશ્યોની સશ્રિ અને 
મુખ્ય નઢોની નામાવલિ મોટે અક્ષરે છાપવામાં આવ્યાં હતાં. હેમિ'ગની અને. 
ખીજ થિયેટરોના વ્યવસ્થાપકોની સતત ફરિયાદ હતી કે સુદ્રકાના મહાજને 
જેઇમ્સ રેબટ્સને આવી પત્રિકા છાપવાના ઇજ્રો આપીને સોને અન્યાય 
કર્યો હતો. રેબર્ટ્સના ભાવ ત્રણુ ગણા હતા અતે બીન્ને કાઈ મુદ્રક આ 
કામ હાથ નહોતો ધરતો. એટલે ' રોમિયો અને જલિચેટ 'ની ન્નહેરાત માટે 
મંડળીએ ખાસ્સા ત્રણુ ગણા જાવ આપ્યા હતા. તખ્તાની સામે જ ઊભા 
ઊભા હેમિગે ખે સેવક્રાને એના જમણા હાથે જે પ્રવેશદાર્‌ હતું ત્યાં ઊભા 
કી 
અટારી(ઉત્11૯1):)માં જવાના દાદુર પાટે મ રે ક 

ખે પેની આપીને ખુલ્લા ચોકમાં બેઠા સા ક ક મા 

સ્થાન મેળવવા માટે વધુ મે પેની આપવી પડતી જિ ક 

રી ી * જમણેડાબે પડખે 
ડી હતા. તેમાં ઉમરાવે। અતે આથ્રયદાતાએ માટે ખાસ 

પ પ પ સ પ પ ન 

રી શુલ્ક લંવાતું. આપણુ ત્યાં જેમ થાંળી 


પ ધક 


રેરવવામાં આવે તેમ તે સમયનાં થિયેટરોમાં દરેક સ'ત્રાહકતે ગલ્લે 
આપવામાં આવતો, જેમાં નાણુ' એકડુ' થતું. 

દિવસ સારો જરે એવી પ્રતીતિ થતાં જ હેમિગે ઝડપથી ર્હિસલ 
ઉકેલવાની સૂચના આપી, એટલે કેમ્પે કહી નાખ્યું કે “જાણુ વિલબ અમે 
કર્ચો હોય]' પિતા 'ેપ્યુલેટ અને જલિયેટના હાથનું માગુ' કરનાર પેરિસને 
સ'વાદ ઝટ પત્યા. ત્યારે બખેજે શેફૃસ્પિયરને કહ્યુ કે “ગમાર નોકરને આવા 
પ્રાસ્તાવિક સવાદ પછી પાંચ વાકયો માટે રજ્‌ કરીને તે' ખાજી સુધારી 
લીધી છે.' 'ફરેપ્યુલેટે પાતાના નોકરને શહેરમાં તોતશરાં દેવા મોકલ્યો હતો. 
દવલુ* પાત્ર આવે એટલે શેફ્સ્પિયરને વતન યાદ આવતું અને કયાં ભગવાન 
સજી શકે, કષાં શેકૃસ્પિયર સર્જ શકે એવે। પ્રતીતિજનક મૂ હતો થતો. 
પાંચ લીટીમાં આ તોકરે સહજભાવે સૌને હસાવ્યા છે, કારણુ કાળા અક્ષરને 
ફૂટી મારે એવા સેવકને નોતરાંની યાદી આપવાયાં આવી છે. તાકર વલોપાત 
કરે છે કે 'માોચી સ'ભાળે ગજ અતે ૬રજ સ'ભાળે રાંપી, માછીના 
હાથમાં પી'છી અને ચિતારાતે ખભે ન્નળ, આ બધાં સહેલાં કામ. લખ- 
નારાએ કેવાં લ'ખ્યાં નામ તે પૃઠ્વું પડશે પ'ડિતને.' હાસ્યની આવી રૂપેરી 
કડીએ શેફસ્પિયરે જ્યાં કેપ્યુલેટની હવેલી હતી ત્યાં જ રાજમાગ પણુ 
આણી દીધો. ત્યાં રોમિયો અને ખેન્વોલિચોએ પ્રવેશ કર્યો. વિરહી રોમિચેને 
મિત્ર ખેન્વાલિયોએએ કાંટાથી કાંટો કાઢવાની સલાહ આપી. રોાઝેલિનના વિરહઠથી 
મુક્ત થવા અન્ય પ્રેમિકા શોધી લેવાની સલાહ રોમિચોએ કાતે ધરી નહી, 
પર'તુ એતું વિર્હુગાન અધવચ્ચે જ અટકયુ*, કેપ્યુલેટતો નોકર ભોળે ભાવે 
એતે મળ્યો અતે પૂહ્યુ': “ ભાઈ વાંચો છે ખરા?' પોતાની જ રામકહાણી 
યાદ કરીતે રોમિયોએ કહ્યુ": “હા ભાઈ, મારું દુરૈવ વાંચુ" છું.' નોકરે 
માન્યું કે ભાઈ ભ્રણ્યા લાગતા નથી, એટલે ફરીને પૂછ્યુ': “કાગળમાં લખ્યું 
હોય એ વાંચો ખરા ?' રોમિચોએ કહ્યું : “અક્ષર અને ભાષા પરિચિત હોય 
તો.' રમ રામ ફરીને તોકરે ચાલવા માંડ્યુ. ' મારા જેવો જ આ તો ભોટ 
મળ્યો' એવા ભાવથી તરત એને પાછો બોલાવીને રોમિયોએ યાદી વાંચી. 


શેમિચો બનેલા બખે જે વળી શૈકૂસ્પિયર્ને પૂછ્યું કે “નાટકના 
નાયકને આવી ક્ષણે નોકરો પાસે ઉઘાડો પાડયો?' રેફ્સ્પિયરે કહ્યુ : 
'અસ'યમી વાસનાના એવા જ હાલ હોય! (5૫૦) તર1₹€ (110 ૪85 ૦ 
(1 ડત્ર?૯ડ ર ૪38101. નોતરાંતી યાદી વાંચીતે મેન્વોલિચોએ 


નિણુંય કર્ચ કે કેપ્યુલેટ પરિવારના સમારભમાં રોમિમે।ને હહાવેશે લઈ જવો. 
શેન હ 


૧૩૦ 


દૃશ્ય પૂરું: થતાં ખમે જે સૈને ઉતાવળ કરવાની સૂચના આપી દીધી. 
પ્રથમ રજઆત માટે તૈયારીરૂપે સૌએ નવા વેશ પહેરવાના હતા. “જવનિકા'નો 
તખ્તા ભલેતે ખાલીખમ હોય; પડદા અને પાંખની વિચારણા તો એક સદી 
ખાદ થવાની હતી, પરતુ “જવનિકા'ના એ ચોતરા ઉપર ખે પ્રહર વસ્ત્રોની 
તો પ્રેશનપરેડ યોજવાની હતી. મૃખ્ય પાત્રો ઉમરાવોથી જરાયે અદકેરાં 
ન લાગે તેવાં મોંધાં વસ્રો પ'દ૨ દિવસથી તૈયાર કરવાર્માં આવ્યાં હતાં. 
: અત્યારની રગભૂમિ ઉપર મેક-અપને જેટલો સમય થળે છે તેથી વિશેષ સમય 
, એલિઝાખેથન નટોને વેશપરિધાનમાં જતો. એટલે સૌ તખ્તા પાછળ પહેલે અને 
' ખીજે માળે વસ્રાગાર( 13૪1૪ ₹૦૦૫૧૬ )માં ગયા. પુર્ષપાત્રોએ તો અન્યોન્યની 
સહાયથી પોતાના જમાઝભ્લા અ'ગે ધર્યા, પરતુ શ્રીમતી કેપ્યુલેટ અને 
શ્રીમતી મોન્ટેગ્યુ તેમ જ જલિચેટની આયા--આ ત્રણુને તો ૭ નટાના સહારાથી 
સજાવાયાં. આયા ખનેલા પોપે તો ચાળા પાડીને કહ્યુ': “સાચુ' કહુ' છુ 
એવી તો કાદર મારી જવાની છે કે પાંચ પ'દર લટ ત બતે તો મારા ચોદ 
દાત તોડાવું |' પછી ઉમેયું” : “મોંમાં દાંત આખા ચાર રલ્ા છે !' 


ત્યાં તો “10 ત), તરત, 1તત' એમ ગૂ!જ્તો મરકયુશિયો એને 
વળગી પડયો. એવામાં પીટર બનેલો કેમ્પ આયાતે હાથપ'ખો આપી ગયે, 


પરતુ આયાતુ' રૃપપ્રદ્શન અધૂ રું રહુ, કારણુ નિર્દોષ નયતોવાળા બાલનટ 
જલિચેટ બનીતે આવી પહેંચ્ષે।. બખે જે ત્રણેક વાર્‌ એની પાસે પાઠ કરાવ્યો : 

૬[/57 100૫100137 15 ત્ઞડ [00૫11૦35 ત્રડ (136 ૩૦૮, 

[03 1070 5 ૦૦); 11€ ૪007૦ 1 દાં7૦ £૦ 10૯૦ 

1110 10016 1 1163૦, 1૦01 1૪01 41*€ 11111116. ' 

તેપથ્ય એના રૃપેરી ફ'ઠથી ર્‌ણુઈી ઊઠયું”, શેડસ્પિયર્તે બધાની વચ્ચે 
ખે'ચી લાવીને બર્ખેજે વિશ્વાસથી કહ્યું : ' કવિ, આજ સાંજ પછી ગામની 
જવાની જલિયેટની ર્મણાએે ન ચ્રડે તો તમે થજે સ્ટેટફ્ડ ભેગા અને હુ 
સ્વીકારીશ વ્યાજવટુ'.' બધાને એણે કહ્યું : “ચાલે ત'ખ્તા પર્‌ અને ઝડપથી 
આવણૂજવણું' તપાસી લો 1? તખ્તાની પછીતે એક ખી'ટીએ મે।૩* પાટિયું 
લટકતું હલું, એ કહેવાતું “[]01'. એમાં પ્રત્યેક દૃશ્યતે આરભ અને અ'ત 
તેમ જ પ્રતયેક પાત્રતુ' આગમન અને નિષ્કંમણુ સમય સહિત દર્શાવ્યાં હતાં 
કચે સમયે તખ્તા પર્‌ શું લઈ જવું તેની પૂરી વીગત પામે શ્ક્ડી હતી, 
210% એ તે જમાનાતુ' રજ્આત-નિદર્શન લેખાતું. એની સાથે શેળાચેલો 
વ્યવસ્થાપકતું કામ નરાતે યોગ્ય સમયે તખ્તા ઉપર સોકલવાતુ” તેમ જ 


રષ્કેદ 


આવશ્યક ૨શ્ય-ફ્રેરફાોરા કરી આપવાનુ રહેતું, જેમ કે “રોમિયો અને 
જલિયેટ'માં તખ્તા ઉપરતી અટારીમાં જુલિચેટતે મોકલી આપવાતુ' તેમ જ 
તાટકતા પાંચમાં અ"કર્માં પાઠ્લી ભી'તતો. પડદો “ખસેડીને જલિચેટની કખરતું 
દરૂય ગોઠવી આપવાનુ” કામ. રૉમિચો માટે દોરડાતી સીડી તથા પાદરી 
અતે આયા મારે ખગલથેલા એણે પૂરાં પાડવાનાં હતાં. જે વ'ડી ઠેંકીને 
રોમિયો જુલિયેટતા ઉદાનમાં પ્રવેશે છે તે વ'ડી આગલું ૬શ્ય પૂ રું થતાં જ 
એણુ પાછળથી ધકેલીને તખ્તા પર આણુવાની હતી, તખ્તાની ત્રણે ખાજુ “ 
પ્રેક્ષકો ટોળે વળતા. એમતે રસક્ષતિ ન થાય એવી ચપળતાથી આ કામ ' 
ઉડેલવું પડતું. તખ્તા ઉપર જતાં પહેલાં “રાઈ પાત્ર સ'વાદ વીસરી જાય તો 
એતે ખભે હાથ મૂકીતે એક નવા પાત્ર તરીકે ન્નણે પ્રવેશ કર્ચો. હોય તેમ 
તખ્તા ઉપર્‌ આવીને પેલા ભૂલકણા। પાત્રતા કાનમાં સ'વાદ કહી આવવાનુ 
કામ પણુ એતુ” રહેતું. 


નાટકતા પરિધાન સહિત “પ્લોટના પાટિયા પર સૂચવેલા કેમ પ્રમાણે 
પ્રવેશ અને નિષ્કમણુનુ' રિસ લ તે પછી શર્‌ થયું, વેરોનાના ખજારમાં રજ 
થતાં દશ્યોમાં દેવળતુ' ઘડિયાળ કઈ દિશામાં સૂચવવું તે વિષે નાતો એવે 
મતભેદ હતો. મરકયુશિયોનો મત એવો પડયો કે એનો હાથ જે દિશામાં 
જરે તે દિશામાં દેવળ કલ્પી લેવું. જે દોર્ડાતી સહાયથી રોમિયો! જલિચેટની 
અટારીએ પહોંચે છે તે દોરડુ' સહેલાઈથી અટારીમાં ખાંધી શકાયું નહી” 
એટલે ત્રણુક વાર એને ખરોાબર અટારીના ખીલામાં ફે'કવાની ખખે જે 
તાલીમ લીધી, અ'તિમ ૨શ્યમાં રોમિયો આવી પહોંચ્યો તે પછી જ "ખ્યાલ 
આવ્યા જ એણે ઘોર ખેોદવાતી હોવાથી હાથમાં કોશ સાથે આવવું જેઈ એ. 
આડે હાથે કરેક સુકાઈ ગયેલી કોશતે શૈધવામાં વિલ'બ તો થયે!, પણુ તે 
પછી જ રિહર્સલ પૂરું થયું. લાં સુધીમાં બપોરનો પ્રહર થવા આવ્યો 
એટલે સો નટો ખાણા માટે છૂટા પડયા. તે પહેલાં બ્મેજ્તા પિતા 
જેઇમ્સ પુત્રતે જમવા ખોલાવવા આવી પહોંચ્યા. તેમણું દશેક મિનિટર્મા 
સૌની ખર લઈ નાખી, આગલી રાતના વરસાદનાં ખાખોાચિયાં હજ સુકાયા 
ન હતાં એટલે તેમાં લાકડાનો વહેર અને રેતી પાથરીને રસ્તો કરવાની 
એમણું સૂચના આપી. એમણુ જ સમાચાર આપ્યા કે બખેજ અભિનય 
કરવાનો હતો એ વાતતે પૂરી પ્રસિદ્ધિ મળી હોવાથી ખારેક મહાજન | 
(ઉપ]1વંડ) આજનો તહેવાર નાટક જેઈ તે ઊજવવાનાં હતાં. ઇંગ્લ” ઇગ્લયને 
પહેલુ” | થિચેટર્‌ આપતાર આ ૬૧ જેઇંમ્સ ખખેજે આખી સવાર શેોર્ટીચના 


૧૩૨ 

નાવિ'ેને મળવામાં અને લંડનતા ખજરમાં મોટાં ધરના સુતીમા (૩૬૦૪૫તંડ ) 
સાથે ટોળટપ્પામાં વિતાવી હતી, એમણેું તો ૨“ગભૂમિતી રીતે મિલાવીને એમ 
પણુ કહ્યું કે “મે' તો લોકજીભેથી અકવાઓ એકઠી કરી છે. રમિયે 
અને જલિયેટ' નાટક જેવા ચૌદ-પ'દર ઉમરાવો આવશે એવી વાત એણે 
પાકે પાચે સાંભળી હતી, લોક વધારે એકડુ' થશે એવે અ'દાજ ગામના 
ફેરિયાઓતે આવી ગયે! હતો એટલે તો થિચેટરતી આજખાજ પદરક રાવટી 
નાખવાતુ' કામ હાથ ધરાયું હતું. જનેશ જનારા, જાદુતા ખેલ કરનારા, દુહા 
ગાનારા અતે વેચતારા, ફળફળાદિ અને ખાદ્ય પદાર્થોના ખૂસચાવાળા, ચારપાંચ 
ફૂલોની દુકાનવાળા શોરડીચ વિસ્તારમાં કચારનાચે આવી પહોંચ્યા હતા અને 
માોખ જેઈને પોતાની હાટડી ગોઠવવાસાં મશગૂલ હતા. એમણું એમ પણુ 
કહ્ુ' કે 'નવી વહુતી માષ્ેક નવું નાટક હજાર નખરાં માંગે, એટલે અમારા 
ચિર”જીવી ખખેજ અતે સ્ટેટફર્ડેના પેલા શેફસ્પિયરતુ' આજે તો ફુલેકુ' 
ચડશે | ઉતાવળ કશ્ાવીને ખધા નટોને એણુ નજીકની “ખોર્સ હેડ? ટેવર્ન માં 
ભોજન માટે મોકલી આપ્યા. પોતાને સાટે કલાકે કલાકે પીણુ' મોકલવાની 
સૂચના પણુ એમતી સાથે જ મોલી અતે ટેવર્નમાંથી એક છોકર પ્રેક્ષકોના 
ઓંડેરો લેવા આવી પહોંચે એમ પણુ કહેવડાવ્યુ', નોકરે! માટે થિચેટરમાં જ 
ખાણુ' આવી પહોંચે ત્યાં સુધીમાં તખ્તા ઉપર્‌ એમણે નવુ' ધાસ અતે 
ચોકમાં રેતી પથરાવી છાપરે મિનારા ઉપર ફરકી રહેલા ધ્વજને વધારે ઊંચે 
ચડાવવાનુ' કામ ચોકીદારને સોંપ્યું અને ઘોડેસવારી કરીતે આવનાર પ્રેક્ષકાનાં 
વાહનોની સાચવણી માટે ચાર નોકરોને ખાસ સચતા આપી. “અમારે નાટક 
તહી' જેવાનતુ'?' એમ એક ખબટડબોલા તોકરે પૃદ્યુ' ત્યારે ખુઠ્ઠાએ સ'ભળાવી 
દીધુ કે 'હોય વળી ! આ તારી સાક્‌ક જ ધોડાની સાચવણી કરતાં કરતાં 
આપણે શેક્સપિયર નાટક ન્નેતો થયો, ભજવતો થયો, વળી કવિ બનીને . 
નાટક લખતોચે થયો. આજે સૌને કામ મળ્યુ" એ માર્‌ બખેજ અને 
તમારા શૈફૂસ્પિયર્ના રૂડા પ્રતાપ! એ તો ભાઈ આવડત હોય તો ખધુ'ય 
આવી મળે | તમે તમારે ચિચેટરની આજુબાજ જરા આંખ કાન ઉધાડા 
રાખીતે કરશે તો ભલભલાં નાટક ન્નેવા મળશે. ટોળાં હોય એટલે ખિસ્સા 
તર્‌ હાધયાલાફી કરનારા આવ્યા જ સમન્ને ! નજરે ચડે એટલે મને ઘાંટો 
ઝૂ 

, ચાવવામાં ગામના જવાનડા અને યુવતીઓને 
ટીકીટીઈીતે જશો મા ! આંખ અને કાન એમનાથી દર રાખીએ તો જ નાટક 
ન્યાલ કરી દે! આજે તો મહોબતતુ' નાટક છે એમ સાંભળ્યુ' છે એટલે 


આર્વા લોક ઝાઝાં દેખાશે, જએ ભ્રાઈ, થિયેટરમાં તોકરી કરવી હેય તો 
અવસરે આંખ આડા કાન કરવા! અહી' તો માણુસ ગ'જીપાનો જુગાર 
રમવાયે આવે અને થાંભલે અઢેલીને ઊભાં ઊર્ભાં રૂપાળાં ખૈરાં સામે આંખો 
મિચકારવાયે આવે. એમતી સાથે તકરાર હોય નહી' ! એમતા નાણુ આપણુ 
ગુજરાત શ્રાલે,..' 


એક વાગ્યે સૌથી પહેલા પાછા ફર્યાં હેમિ'ગ અને કોન્ડેલ, ત્યાં સુધીમાં 
વડીલ ખબભેજે થિયેટરમાં વ્યવસ્થા આણી દીધી હતી. પ્રવેશદ્ારે ખે દ્ારપાળા 
અને ફેળની છાબડીશ્યો લઈ તે ખે છેકરાએને ઊભા રાખ્યા હતા, ખે ડગલાં 
દૂર ડાંખળીવાળા ગુલાખોને ટાટ ધરીને એક સેવક ઊભો! હતો, ગેલરીમાં 
જવાતે માગે: ખીન્ત ખે દ્વાર્પાળા અતે ત્રણુ માળની અટારીએઓમાં ૭એક 
સગ્રાહકો તાળાંવાળા ગલ્લા લઈને ફરતા હતા, ભોજન પછી ધીમે ધીમે 
પાછા ફરેલા નટો નેપથ્થે કામે લાગી ગયા એટલે હેમિગ અતે શેટ્સ્પિયરને 
ખાજમે ખોલાવી વડીલ ખખેજે વાત શરૂ કરી. નટોની હરીફાઈ અતે તેથી 
તીપજતાં સાચાંજ્‌્ઠાં એ ખબેજનો વિષય હતે. એની ખાસ ફરિયાદ એડમિરલ 
મ'ડુળીના શાહુકાર હેન્સ્લો વિષે હતી. “આપણુ! મતમાં કશું નહી', પણુ આ 
હેન્સ્લા આપણી ભ'ડળીતુ* સુખ જેઈ શકતો નથી. એતે તો એમ કે આ 
બેજ દેવાળુ' કાઢે તો પોતાનો જમાઈ એલીન ન્યાલ થઈ જાય. પાવરધો 
તટ છે એલીન એની ના તહી', એતાં તાટક ભ'ગાવવા આપણે કયાં કશું 
કરીએ છીએ, પણુ હેન્સ્લો એતુ' તામ તે પૈસા વેરીતે ન્નેત્નેતે આપણુ' 
નાટક લખી લેવા માણુસો મોકલશે ! આપણેં ત્યાં ઉમરાવેો આવે અતે રાણી 
માતાના મસિયાઈ ભાઈ નામદાર ચેમ્બરલેઈન આપણ છત્ર બતે એતી ભારે 
અદેખાઈ હેન્સ્લોને, જ્ડુ” નથી કહેતો, હાથ ભીડમાં હોય ત્યારે નવા નાટકને 
ખર્ચો કાઢવા આપણેય હેન્સ્લેો પાસેથી પૈસા તો લીધા'તા પણુ ગામતે ભારા 
દીકરાનાં નાટકો ગમ્યાં એટલે આપથું' કરજ દૂર થકું' અતે કરીને વ્યાજે 
લતા વારો ત આવ્યો. તે હેન્સ્લોતે એમ છે કે આ વળી ભવાયા તવ'પૃર 
બતે તો એતી આવક તૂરે તે 1 એટલે તો નાગુ! છો તે આ આપદથ્યુ। 
શેક્સ્પિયર્તે પેલા ત્રીન કતે કેવો! શ'ઠાવ્યો'તો ! એ તો વળી ઠીક %ે આ 
અમારા કવિ સૂરજ જેવા. બાચકા ધુળે ન હ'કાય, પણુ ઠજ છાલ નથી 
છોડતો હેન્સ્લો. ને ભાઈ, લો'ાનતુ' તો એવું કે જરા ખોરા વિવે આકુ'પાછુ' 
કશું તો સીધુ' ગળે ઉતારે. એટલે આ તમતે કહુ' છુ' કે ટમણ દગરુ/ 


કન 


કમાં આ ખબ રોક ધ દ 
મારા બબેજ અતે રોક્સ્પિયર્‌ વિષે એક વાત વહેતી થઈ કે 


દ્ધ 


૧૩૪ 
મૂળી તો હેન્સ્લોતુ' જ કારસ્તાન હશે, ગામમાં અરધા લેખકો એના હાથમાં. * 
એટલે વાત વહેતી થતાં વાર શી? એટલે ખોટુ' ન સમજશે, મારે તતા 
આ મ'ડળી દીકરા જેવી તે ખુલ્લા દિલે પૂણુ છુ'. પેલુ' આપણું “ત્રીન્ને 
રિચ્દં' નાટક જતર્લે ઉપાડી લીધુ' તે ભારો રિચર્ડ પ્રસિહ્ધિમાં રાચે પહોંચી 
ગયો, પણુ હલકુ' નામ હવાલદારતુ' એમ કરીને કહે છે કે નાટક જેવા 
આવેલુ કાઈ બૈર એતે ઈજન આપી ગયું. હવે આવી વાતો થાય ને 
મતાય તો આપણે ત્યાં લોક છૂટથી ન આવે તે! તે હેમિ'ગ તને પૂછ્ઠુ-- 
હુ' માનતો તો નથી પણુ--કહે છે મારા રિચડને બદલે આ કવિ પેલીને યૉં 
પહોંચી ગયા ને પછી મારો દીકરા ગયો ને રિચર્ડ આબ્યા છે એવું કહેણુ 
મોકલ્યુ' થારે કહે છે આ કવિએ સામુ કહેવડાવ્યુ' કે વિજેતા વિલિયમ 
અહીં' પણુ વહેલો આવી પહોંચ્યો છે, તે આ શું સાચુ? ' હેમિ'ગે વડીલને 
થાબડીતે કહ્યુ” : “ ઝુરબી, કેટલા ચૂહા મારીને હજ ગયા છો ? આપણા 
ધ'ધામાં જે શ્રાવ્યા તે વખણાય તે આવાં તો અનેક ન્નેડકણાં થશે આપણુ 
રિચર્ડ અને વિલિયમ વિશે. તમતમારે જ'પીને જીવો શાંતિથી, જઓ, 


હવે તો બહાર ટોળે વળ્યુ' છે લોક 1 ચાલો, હવે ચોકીદારતે કહીએ કે 
અટારીમાંથી પહેલુ ખ્યૂગલ વગાડે 1? 


રાહેકતો સમય થયે! હશે અતે 'જવનિકા 'ના ૭૦નમાંથી પ્રેક્ષકોને 
સાદ દેતુ' પહલુ' ખ્યૂગલ વાગી ઊઠ્યું. બહાર ઘૂમતા હતા તેવા પ્રેક્ષકો 
તા ઉતાવળે પગલે દરવાજે આવ્યા, બે પેતીનો સિક્કો ગલ્લામાં નાખીને 
અ'દર પ્રવેશ્યા અતે પોતાને અનુકૂળ જગા પસદ કરી આરામથી ઊભા 
રહલા. સવેળા આવનાર મોટે જ્ઞાગે ચોકના અધિકારી હતા. દશેક મિનિટ 
વીત્યે ફરી ખ્યૂગલ વાગ્યુ' અને સામે પારથી ઊતરેલા પ્રેક્ષકોના પગ ઉતાવળા 
થયા, પ્રેક્ષકહુ લરાતુ' ગયુ' તેમ તેમ પરિચિતો વચ્ચે નમસ્કાર અને 
રામરામની વિધિ શરૂ થઈ. ચોકમાં ઊભેલો પ્રેક્ષક ત્રીજે માળે અટારીમાં 
ગોઠવાયેલા પરિચિતતે મોટે સાદે ખોલાવે એમાં એતે કશું અજગતું ન 
લાગ્યું. તેવી જ રીતે ઉપર્‌ સ્થાન મેળવનાર કોઈ કોઈ પ્રેક્ષક મોડા આવીને 
નીચે ઊભેલા પોતાના મિત્રતુ* ધ્યાન ખેશ્વવા એતી ઉપર સૂકા મેવાનેો ધા 
કરે કે સફરજનની એકાદ ક્ડશ ફે" એવે દૂ'કાળો સત્કાર પણુ કચાંક કયાંક 
યો. આધુનિક પ્રેક્ષકો અતે રોફસ્પિયરતે મળેલા પ્રેક્ષકો વચ્ચે યુગાંતર 
વલો છે. સારે તો સમાજ વધારે મુખરિત હતો અને નાગરિકોનુ* વર્તન 
એણ કૃત્રિમ હતું. કશેક દશબાર જવાનિયા ટોળે વળી ગીતો ગાતા હતા, 


તો કોઈ વળી ઉત્સુખ ખની પ્રેક્ષકોતુ' કૌતુક નિહાળતા હતા, શ્રીમ'ત 
ઉમરાવોાતુ” આગમત સોની વધાઈ પામતું. આપણે ત્યાંના મેળામા જેવા 
હિલોળા એલિઝાખેયન પ્રેક્ષકગૃહ લેતુ. નાટક શરૂ થાય તે પહેલાં તે 
અટઢારીઓમાં અને ચોકમાં ન્નણું ચીડિયાધર્‌ રચાયુ'. તારસ્વરૈ સ'ભાષણુ 
કરતુ' લોક શેક્સ્પિયરને પ્રેક્ષકો તરીકે મળ્યું હતુ. 


ખે વાગ્યા અને ત્રીજી વાર્‌ ખ્યૂગલ સ'ભળાયું. એનો સ્વર શમે તે 
પહેલાં વાજિ'ત્રોતી ધૂત ( 5૯101€ ) શરૂ થઈ. એ સુત્રધાર હેમિ'ગે કોરસના 
સ્વાંગમાં પ્રવેશીને ૨'ગર્જીમેતા મધ્ય ભાગે ઊભીને આસુખ આર'ભ્યું, પરતુ 
પ્રેક્ષકાનો પ્રવાહ હજ મ'દ નહોતો પડયો તેથી અતે એમને કોલાહલ હજુ 
શમ્યો નહોતો તેથી ભાગ્યે જ પાંચપ'દર પ્રેક્ષકોએ એના શખ્દો કાને ધર્યા. 
પ્રયેક પ'ક્તિ સાથે ખે ડગલાં આગળ વધતો હેમિ'ગ લગભગ તતખ્તાની 
કિનાર પાસે આવી પહોંચ્યો અને પ'ક્તિ હ, સાત અતે આઠ મોટેથી 
ઉચ્ચારી ઊઠંયો : 


. થી [લાદ બ ડધતઇ-૦૫૦૩૨૯ત 107015 1૯ 1લાંદ 1110 $ 
પ?1036 11ડત્વર્વ?૯11ઇપ॥#લત [11૦૦00૫5 ૦૦૯૦1010175 
1200 જાઇા પોલાદ તલતલધ 0૫) દૌલંદ ૩૬૯05 ૩1€.' 


આ શખ્દોતો સળવળાટ અનેક કર્ણામાં સ'ચર્યો અને રગભૂમિતે ખે 
પ્રહરતોા વ્યાપાર ગતિમાન થયે. 


૧૫૯૫ના એપ્રિલની એક સઘ્યાહ્ે ખુલ્લા આકાશ નીચે પ્રથમ વાર 
ભજવાચેલુ' “રેમિયો અતે જાલિચેટ' નાટક ખુશનૂસા સાંજની હવાની 
લહેરોમાં ' જવનિકા 'ના મિતારે મરપ્રતાં ધ્વજ જેટલાં જ અતુડુ'પનો અને 
અતુસ્પ'દનો ઉપસ્થિત પ્રેહા કાના હેદયમાં જન્માવી ગયુ', શેકસ્પિયરે યુવાનોના 
પ્રણુયસ્વપ્નને ઊર્મિ અર્પી અને એ ઊ્મિનુ* નાટક રચો સવ કાળના 
યૌવનને ચરણે ધર્યું”. ૧૫૯૫ની વસ'તના પાહલા પહોરે અન્નણુ પ્રેક્ષ કોએ પ્રેમના 
ચિરંજીવ ગીતતુ' પૃથ્વી પર્‌ અવતરણુ પ્રયક્ષ નિહાળ્યું, એક સસકાલીને તો 
ટીકા પણુ ફરી છે 'કે “ રેફૃસ્પિયરના નાટકની અસરમાં નગરના કિશેર- 
કિશેરીએઓ પોતાનાં અન્યોન્ય સ'ભાષણુમાં શુદ્ધ જલિચેટ અને રેિયોને 
ઉવાચે છે. ' 


ખે પ્રહરની રસસમાધિમાં લીન એના પ્રેક્ષકો જ્યારે સ્વપ્નાં ખ'ખેરીને 
શેફ્સ્પિયર્ને પરિચિત એવા હજાર હજાર મનોરથો! સાથે માર્ગે પડયા અને 


3૩૬ 


ક્ષણુભર પૃથ્વી ઉપરતુ' સ્વર્ગ બનેલુ' “જ્વનિકા' ફરીતે નીરવ થયું તેમ જ 
અપ્રતિમ સાકેલ્યની ઉષ્મામાં વ્યક્તિત્તતે વી'ઢાળી નંટધરના સાથીદારે કશેક 
ઉજવણીએ મળ્યા અને રહ જેઇમ્સ બખેજ પણુ તે દિવસની આવડને 
પૂરેપૂરી ગણીને પેટીમાં પૂરીને એક ચાવી પોતે રાખીતે અતે ખીજી ચાવી 
હેમિગતે આપીતે ધર ભણી વળ્યો અતે થોડેકથી પાછો ફરી પ્વજ 
ઉતારવાનુ' વીસરી ન જવાની સૂચના ચોકીદાર્તે આપીને સાચે જ ઘર્‌ ગયે।; 
ત્યારે પણુ શેફસ્પિયર પોતાની કૃતિના અમર નાયક જેવો! (1 (7111 0૦ 
ર ૦00616-1016૯₹' (છહુ' તો રહીશ કેવળ પથપ્રદર્શક ) એમ કહેતો 
શત્ય બનેલા એ નટધરમાં ચોઈીદારની મીણુબત્તીના પ્રકાશમાં શું શું બતી 
ગયું તેના પડધા સાંભળતો આત્મલીન ઊભો હશે |! 


અથવા તો જેમ રોમિયો તેસ શેક્સપિયર ક્ષણુક મૌન ધરીને કે 
મશાલ પકડીતે આ નમણી નાટયમૃતિતા અજબ સો'દર્યથી લુખ્ધ ખતીતે 
શાણુપણુના સધળા અવરોધો એળ'ગી જઈ ને પેલા ઉદ્યાનમાં ફૂદી પડયો 
હશે, જ્યાં રજ્તધવલ ચરન્દ્રકેરણુાં તરુપર્ણાં રસાયાં હતાં ! મિત્રભૂખ્યો 
શેફૃસ્પિયર્‌ સાથીઓના સ'ગાથમાં પરાવિસ્તારમાં અતે તમરતાં સયખાનાંઓપમાં 
જાણું કે જ્લિયેટના ભવ્ય સુ'દર્‌ ઉદમારોના પડઘા પાડતે પોતાના ઉમ'ગતા 
અદમ્ય ઉછાળે ગૂ”% ઊઠયો હશે : 


₹ 4110 1001૯ 1 ટ્ાં?€ 1૦ (1૦૯ 
૧1 000૮૯ 1 1૪6; ૦૪ ૪૭1 ૧૦ 1111॥116.' 


તવારીખી નાટક 


રાજ અને રાજત્વનાં તાટકો શેકફસ્પિયરે અતેક લખ્યાં છે, એતા 
નાટયસાહિત્યતા વૈવિષ્યતે અવગણીને કવિતું નાટયકાર લેખે આગવું લક્ષણુ 
એકાદ નાટયપ્રકારમાં પામવું હોય તો એનાં તવારીખી નાટકો (01110131010 
[1235 )માં તે શોધવું પડે. મોતીની માળાના રેશમી ત'તુ જેવું તવારીખી 
નાટ્યતત્ત્વ શેકૂસ્પિયરતી નાટયમાળામાં ઓતપ્રોત છે. આકસ્મિક હોય તે 
આશ્ચર્ય થાય એવો એના તાટયસાહિત્યતો આરભ અતે અ'ત છે. એતાં 
પ્રથમ નાટકો રાન્ન હેત્રીના શાસતકાળતી તવારીખ લઈ તે આવ્યાં છે, રાજન 
હેત્રી સત્તાધીશ હોવા હતાં સ'તપદ પ્રાપ્ત કરી શકયો છે. જ્યારે કવિતું 
અ'તિમ રૂપક “ઝઝા? (151૯ 10002૦5૬) સર્વસત્તાધીશ પ્રોસ્પેરોને 
સત્તાના વિસજ નથી કહ્યાણુતા માર્ગ બતાવીને રાજ છઠ્ઠા હેત્રીની તવારીખથી 
પ્રારભીને નાટયસ્વરૂપે વિસ્તરેલા મહાપ્રશ્ન -માનવ અતે અ'ધાધૂ'ધી(ખહારતી 
અતે અ'તરની)નો વિરામ આણે છે. 


કાશીમાં વિદ્યાભ્યાસ કરી, સ'જવતી વિઘા પ્રાપ્ત કરી, વતતમાં પાછા 
ફરતાં પરાક્રમ કરી ખેઠેલા એક પ'ડિતની વાત ભારતના પાઠકને અપરિચિત 
નથી, જ'ગલની વાટે મરેલા સિ'હતા અસ્થિપિ'જર્તે સ'જીવતી મ'ત્રથી જીવતો 
કરનાર એ પ'ડિતવર્યની જીવતલીલા સિ'હના પ'નનથી વિર્‌મી એવે। એ કથાતે 
અ'ત છે. તવારીખી અસસ્થિપિ'જરમાં પ્રાણુ પૂરીને કવિ નાટયકાર શેફૂસ્પિયર 
સ્વતામધન્ય બની શકયો એ જ એનો પરમ પુરુષાર્થ ઠરે છે, 


સાહિત્યમાં, તેમાંય નાટયસાહિત્યમાં તવારીખી “વસ્તુ' સુવાચ્ય 
ભ્રાગ્યે જ નીવડે છે, ઇતિહાસને, અતીતને નવેસરથી લખવે1, એને કલ્પનક્ષમ 
આકાર આપવે સુકર કાય નથી જ. નાટકને અપેક્ષિત ઘાટ આપનામાં 
તવારીખની હુઝીકતો અનિવાર્ય વિઘ્નો ઊભાં કરે છે, ઇતિહાસનું સત્ય સર્જનના 
સદૂને પ્રગટ થતું અટકાવે છે. એટલે એતિહાસિક કથાનક સામાન્ય રીતે 
જાંસસકચાથી અધિક સત્ત્વશાળી યુતિ બતતું નથી. તેમાંય ભજવણી માટેના 
નાટકને તખ્તાની મર્યાદામાં અવતાર લેવાનો હોવાથી “બોધકથા ' (10011113) 


૧૩૮ 


ખતી જાય તેવી શકયતા રહે છે. પરિણામે નાટક જે ઇતિહાસતા પ્રસ'ગોને 
વફાદારીથી રજ કરે તો પાત્રોતું' જીવત કેવળ આભાસ દીસે છે અને _ 
જવ'ત પાત્રાલેખન થયું તો ઇતિઠાસની વીગતે। ક્ુલ્લક કે અપ્રતીતિજનક ભાસે 
છે. એટલે તો શેકૃસ્પિયરતો અપવાદ વીસરીએ તો માર્લાતુ' “બીજે એડવડુ' 
અગગ્રેજ નાટયસાહિત્યતુ' એકયાત્ર સફળ તવારીખી નાટક રહે છે, માર્લોું 
એ નાટક જતા “બોધતાટક ' (11010111 [1ત))નતા 'કોશેટામાંથી કાવ્યમુક્તિ 
પામેલું પત'ગ છે. કવિ નાટયકારને--અને કયે સિદ્ધ નાટયકાર કવિ ન હતો !-- 
જે ધર્મસ'કટ નડે છે તે કાંઈક આવા પ્રકારતુ' છે : સાનવને, વિશેષે કરીને 
સવેદનશીલ કવિતે જીવતતુ' સતાન બે રીતે અને ખે વિભિન્ન સ્વરમાં મળે 
છે. એક તો દ્રછા બનીને મેળવેલું ખહિરૃપાધિ જેવું જનગતિક જ્ઞાન. જેમ કકે 
એણેુ પૃથક્‌ પૃથફ્‌ માનવોને વિભિન્ન પરિસ્થિતિ અને વિવિધ મતોદશામાં 
વ્યક્ત થતાં નિહાળ્યાં હોય. ખિન્ન અર્જુનને કે કુદ્દ અશ્વત્થામાને, પ્રસન્ન 
વાસુદેવને કે આસક્ત પાંડુને એણું અવલોકયા હોય. આ થયું પરલક્ષી જ્ઞાન. 
પણુ અનુભૂતિ કવિતી આગવી હોય. કવિએ જતને પરિસ્થિતિમાં કે મતોભાવમાં 
ના દીઠી હોય. એણુ મતોભાવને જાતમાં અતુભવ્યો હોય, પરિણામે અન્યને 
એ પ્રસ'ગાથી, બનાવોથી, વતનથી કે વચતેોથી પારખે જ્યારે નનતતે એ 
પ્રસગાો પરિણિત ન થાય તોચે અતુભવે, જેમ કે પોતે મૌન ધારણુ કર્યું” 
અને ગ્રયનથી કોધતે વાણી ન આપી ત્યારે પણુ કોધ અનુભવ્યો હતો એમ 
એ કહી શકે, પરતુ અન્યના “મૌન'માં કોધ હતો કે એનો અભાવ, 
સ'યમ હતો કે સ'વેદ્નતતો અભાવ તે ફળવું અશકય એટલે અન્ય વિષે 
એ નાટક લખે તો “પર્લક્ષી' જ્ઞાનનો એ પ્રકાર બને. કવિ “અલિપ્ત' 
રહીને જે તાટસ્થ્યથી આપણુ જગતને ન્નેઈ શકીએ તે તાટસ્થ્યથી નાટક 
સ્ચે. મહાન ગ્રીક નાટકો આવા પર્લક્ષી (010]૦૦૫1૪૯૦) સર્જનનાં ઉત્તમ 

ેદાહરણુ। છે. એનાં પાત્રો પ્રસંગો દ્રારા, કર્મો દારા અભિવ્યક્તિ પામે છે. 


પૌરાણિક પ્રસિદ્ધ વસ્તુતે કેન્દ્રસ્થાને રાખી એ નાટકોની ગૂ'થણી થઈ છે. 
એમાં પ્રારભપૂવે' જ ખનવાફાળ ખ્‌ 


ધુંયે વીતી ચૂકયુ' હોય, ઇડિપસ અનણુતાં 
પિતૃહુત્યા કરી ચૂકયો હોય છે. પરદેશી બનીને વતતતે રહસ્યમયી (32131112) 
ત્રાટકાથી ભયમુક્ત એણું બનાવી દીધું હોય છે, ગુણાનુરાગી પ્રન્નએ એને 
પ પ પ તે સમયના રિવાજ સુજબ ઇત્દ્રાણી જેવી 
પુ જાના રાણી વેરે એતો શુભ વિવાહ પણુ ચે 
સ'તાનમ્રાપ્તિથી એ દાંપત્ય ફળે પણુ ર 


છે. કેવળ ઇડિપસ પુરોગામી રાન્નને 
વાતટેુત્ર હતો અને પત્તી બનેલી રાણી એની માતા હતી એ કારમા સયતે 


શ્ડ્હ 


ધટસ્ક્રેટ, ઇડિપસને કમશઃ થતું આત્મજ્ઞાન--આ કરુણાન્ત નાટકનો વિષમ 
તાટપાતુભવ બતે છે, એ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ પણુ ઈડેપસતા હાથની વાત નથી. 
દૈવ જ્યારે એના રાજ્ય પર્‌ દુકાળ અને મારામારી ઝી”કે છે ત્યારે જ પેલા 
ભીષણુ સતની ઝાંખીને પ્રારભ થાય છે. ઇડિપસતા સથાન્વેષણુતા નિર્ભી કુ 
પ્રયનો પ્રેક્ષકોને વિસ્મયવિમૂહ બતાવી રહે છે, કારણુ જે ક્ષણું “ પિતાને 
વધ અતે માતા. સાથેતો વિવાહ ' અતુમેય બને છે તે ક્ષણું રાણી તચૈવ 
માતા ન્નેકાસ્ટા ફ્રાંસો ખાય છે, અતે પિતૃધાતક અતે માતૃપતિ ઇડિપસ 
સ્વહસ્તે પોતાનાં એ નયને ફાડી નાખે છે, જેમણું એને મહાપાપતી ગર્તામાં 
ધકેલ્યો હતો, નાટચકારે તે સ'જયવાણી ઉચ્ચારવાની રહે છે ઝે 


“ મૃત્યુપર્યન્ત કોઈ માનવને સુખી કહેશે મા !' 
(0ત્રા1 1૦0 101 10012) પ1 10 તૉંહડ1) | 


અતુભૂતિ પોતાતી હોવાથી એતી કોઈ વીગત કદીયે નિરથક નથી 
હોતી, પર'તુ પારકા વિશેનું “ પરલક્ષી સાન' અસામાન્ય, અસાધારણુ, 
કલ્પનાક્ષષ હેય તો જ ચિત્તાકર્ષક અને સાર્થ ભ્રાસે છે. 


એટલે મ્રીક નાટકનાં પાત્રા અનન્ય સાધારણુ અને પ્રસ'ગા અપૂર્વ 
હોય છે. એ પાસ્રોની પરિસ્થિતિમાં પ્રેહ્કકગણુનો એક પણુ માનવ કદી પણુ 
નહી' હોય એવા દહ વિશ્વાસથી નાટકને આકાર મળ્યો હોય છે. એટલે પાત્ર 
જેડે તાદાત્મ્યનો ભાવ કૃતિમાં અપેક્ષિત તથી હોતે. પરિણામે એ નાટકતું 
દર્શન સ'ચી કરુણાને વહાવી શકે છે. મહાકવિ મિલ્ટનના શખ્દ્ોમાં ” માથુ' 
પષાાડવાની કે હાતી કૂટવાની ” વૃત્તિ બ્રેક્ષકો નથી સેવતા, પરતુ સર્વ 
આવેશેથી પર્‌ એવી માનસિક શન્તતો અતુભવ મ્રીક નાટકો આપી શકે 
છે. પ્રેહ્ઞકને સર્વથા જીવનના ભીષણુ સુ'દર નાટકને દ્રષ્ટા બનાવીને. ( (દ્]1. 
ર્ણ 10110 દ્વ] [985૩૦0 3[૦0) આવાં પરલક્ષી ગ્રીક નાટકો એવાં 
તો સ્વાયત્ત સર્જનો હોય છે કે નાટકમાં વ્યક્ત થાય તેથી કશુંયે વધારે 
જણુવાની આવશ્યડતા પ્રેક્ષ કોને નથી રહેતી, 


એથી જરો પ્રકાર મષ્યયુગના ખ્રિસ્તી ધર્મનાટકામાં થળે છે. ધાર્મિક 
અતુર્ભાતે આંતરિક જ્ઞાન પર નિર્ભર હોય છે. ખલકમાં નહી' પરતુ ખુદમાં 
એની સચ્ચાઈ વસે છે. હવે આત્મજ્ઞાન તરફે વળેલુ* મત કાર્યોયમાં વ્યક્ત 
તથી શતું. અ'તર્ઝુખ વ્યક્તિ સદ અને અસદૂના વિવર્તોનો ચિત્તક્ષોભ 
અનુભવે છે. એનાં સુખ અતે દુ:ખ ઘટ સાથે ધડાયાં હોય છે. એના અસુરો 


*“---- - .. 


૧૪૦ 


જગતમાં નહી' કિન્તુ ઘટમાં ત્રાટકે છે, પરિણામે આંતરિક અતુભૂતિ “બોાધકથા' 
(1001119 [0129 )તો આકાર સ્વીકારે છે. ઇંગ્લ'ડમાં આવાં અનેક 
બોધતાટકો--જેવું કે “સહુલોક? (12૪૯1901210) શેકૂસ્પિયરના પુરોગામીએ 
લખી ગયા છે, એમાં મતતી ભૂતાવળમાં સપડાયેલા આત્સાની કથા હોય છે. 
એનાં પાત્રા માનવો નથી હોતાં, પરતુ માતવરૂપધારિણી રત્તિઆનાં એ 
નાટકે છે. જેમ કે ખુભુક્ષા, પપ્યા, પાપમોહિતી ઇત્યાદિ એમાં પાત્ર બનીને આવે 
છે. સદાચારતા દેવદૂતો અને દુરાચારના દાનવો એમાં ' સહુલોક 'ના પરિત્રાણુ 
કે વિતાશ માટે મથે છે, ધાર્મિક કલાકારની નીતિમત્તા અને અપ્યાત્મતાં 
વાહક આ નાટકે પૃરેપૂરાં આત્માતુભ્રૂતિનાં નાટકે છે. 


શેફસ્પિયરને ત્રીક નાટકોને પરિચય ન હતે।. જે કાળે ધાર્મિક ઝતૂત 
વિરમ્યું' હતું અને નવોદિત રાષ્ટ્રવાદે બિતમઝહબી ચિ'તન અને માનવ- 
જાઝીતિના કાળે માનવ્ય દર્શન સ્વીકાર્યું" હતું તે દાયકામાં શેફ્સ્પિયરને 
યૌવતપ્રવેશ થયો અતે એની સિસૃક્ષાનાં પ્રથમ સર્જનો રચાયાં. ધાર્મિક 
બોધકથાનો યુગ આથમ્યા હતે. નવી હવાથી પુલકિત કવિપ્રાણુ માનવના 


' રહસ્યને ઝંખતા હતા. / ભાવાવેશી શેફ્સ્પિયરની કાવ્યપિપાસા આત્મલક્ષી 


હતી. પરતુ એને કર્મે લખાયાં હતાં રગભૂમિતા બ્રેક્ષકો અને નટની 
જિર્જીવિષા. એટલે એનાં પ્રથમ ચાર તવારીખી નાટ કો--હઠ્ઠા હેત્રીના રાજ્યકાળ 
વિશે ત્રણુ નાટકો અને પછીના સમયતુ' “ ત્રીજને રિચર્ડ ' નાટક---આત્મલક્ષી 
તરવરાટને ધરખીને ર્થાચેલા, તવારીખની મદાર્‌ પર્‌ લખાચેલા પર્લક્ષી 
લેખનના પ્રયોગો છે. કવિ શેક્સ્પિયરના હાથ બાંધીને નટમાંથી નાટયકાર 
બની રહેલા આગ'તુકનાં એ નાટકે છે. પાત્રો વિશે કવિએ એમાં નૈતિક 
તાટસ્થ્ય સેવ્યુ' છે. એ ચારે નાટકોમાં વારવાર પાત્રોને મુખે એણેું રગભૂમિની 
ઉપમાનુ' પ્રાચુર્ય વ્યક્ત કર્યું" છે, “ત્રીજો રિચર્ડ ' અત્યત નાટચક્ષમ 
નાટક હોવા છતાં શેક્સપિયર એમાં “દેવળ દ્રણા રજો છે. એક પણુ પાત્ર, 
ત્રેસંગ કે વણુન સાથે એતુ' તાદાત્મ્ય નથી. એણે રસ લીધે છે કેવળ એ 
નાટકતા સ'યોજ્ત અને શૈલીમાં, પ્રસગોની સુચારુ વ્યવસ્થામાં એને ઉલ્લાસ વ્યક્ત 
થયો છે. રિષર્ડના પાત્રનો ઝેણું નાટકના પ્રસગા સાથે સુમેળ યોજ્યે। છે; 


પરતુ એતિહાસિક વિશ્વથી એ સર્વથા દૂર ઊભે! છે. નાટક પ્રસ'ગોને 


છવનતા સત્યથી ગણે એટલા જ દૂર્‌ રાખ્યા છે. ત્રેસગાને ખપે એટલુ જ 
પાત્રાલેખતતુ' મોણુ એણે આપ્યુ* છે, પરિણામે આ ચારે નાટકમાં કાઈ 
તુ પાત્રની વાણી ગઆગવી નથી, અલબત્ત, આમાં ત્રીન્ન રિચર્ડતુ' પાત્ર 


૧૪૫ 


અપવાદ છે. એની વાણી અન્ય પાત્રોથી તે[ખી પરતુ પરિસ્થિતિતે વફાદાર 
નીવડી છે, રિયર્ડે ર'ગભૂમિતી ભાષા ખોલે છે, જેમ કકે 


(₹1013 1૮૯6 1 1ત્રાંતે; 10તંપવાંધ૦115 તૈત્ર1ટુ€1'૦૫૩ !' 
“મે' પ્લોટ રચ્યા છે, ભયકર વિષ્ક'ભકો થોજ્યા છે | ' 


અથવા 
બકિગહેમ : હટ, હદયદારી કરૃણુ અભિનય મતે પણુ ફાવે છે; 


ખોલતાં ખોલતાં વળીને પાછુ નેવુ' અને ચકળવકળ નયતે ચહુદિશ 
અવલોકવુ*, તણુખલુ' સળવળે ત્યાં થરથર ૩'પવુ” અને ચોંકી ઊઠવું, ઊંડા 
વહેમતો ચાળો! કરવે।; 


ખોટુ' હસવુ' મતે જેવુ* ફાવે છે તેવી જ ખેખાકળી વિહવળ સરત 
દેખાડવી મતે સુલભ છે; 


મારા પ્રપ'ચોતે પાર્‌ પાડવા સ્મિત અને વિહઠવળતા ઉભ્રય ધારેલી 
ક્ષણુ મતે સુસાષ્ય છે, 
(ત્રીજને રિચર્ડ, અ“ક ત્રણુ, દશ્ય પાંચ, પ'ક્તિ ૫-૧૧) 
તેવુ' જ રાણી માર્ગરેટતુ' કથત : 
' મજકમાં રાણી ખતુ' છું, કેવળ દશ્ય શોભાવવા. ' 
(રિચર્ડ ત્રીજો, પ, ૪, ૯૧) 


કાર્યભાર વીસરીને શેક્સ્પિયરે માણ્યાં હોય તેવાં દશ્યો છઠ્ઠા હેત્રી 
નાટકમાં કેન્ટ પરગણુ।ના ત્રામજન કેડ( €દ્ટર્તટ)તા વિપ્લવનાં દશ્યો છે. 
લોક્કાંતિતાં એ ઢશ્યોમાં કદાચ શેકૂસ્પિયર ક્ષણુભર આત્મભાન દર્શાવી ગયો 
છે, તો કવિ શેફ્સ્પિયર સ'તપુરૃષ જેવા રાજન ઠ્ઠ્ા હેત્રીના ચિત્રણુમાં, 
યુદ્દક્ષેત્રે યુધિષ્ઠિર્‌ જેવા રાન્ન હેત્રીની સરળ જીવન મારેતી તલપના વિવરણુમાં 
કાવ્ય શ્રસે છે, ર્ણુભૂમિ પર છઠ્ઠો હેત્રી નથી નાસી છૂટતો કે નથી યુદ્ધે ચઢતો, ' 
એક સ્થાને ખેસીને એ નિસાસો નાખીતે વિચારે છે ક એને નિર્દોષ ગોાપાલતું ' 
જીવન મળ્યુ' હોત તો 'ેવુ* સારૂં. શક્ષતી છાયામાં ની'દ લેનાર ગાપજીવનમાં 
એતે રાજદર્બારોના ખૂની ભપકા કરતાં વધુ શાતા વરતાય છે. 

૭ઠ્ઠા હેત્રી વિશેનાં ત્રણું નાટકોાતી શ્રેષ્ઠ પ'ક્તિ કવિએ ફ્રાંસની 
મૂડિતિદાત્રી નનેન ઓક આકતે આપી છે: ;, _ 


૧૪૨ 


| ઉ 1ડ 111₹€ ત ઉં1લલ 10 ઉતા, 
। પ010 116૪૯1 ૮૦8૩૦1 ૫૦ લુટ 1૫5્લા1 


ળા 109 0૦૬ 3૪૫૦૦ પછ 1૬ વૉડ[૩૦૫૭૦ ₹૦ 1તપટ્ટા31. 


“પાર્થિવ કીતિ એટલે જળમાં નીપજેલી લહર, પ્રતિપળ એવું વિસ્તાર* 
વર્તુલ વધતું રહે--ડેવટે અતિવિસ્તારમાં એ લુપ્ત બતી સમાય. ' 


પહેલાં ચાર તવારીખી નાટકે કરતાં જદો જ વૈભવ, સ્વાયત્ત કાવ્યતો 
કહ્પનાસભર્‌ વૈભવ ૧૫૯૫થી ૧૫૯૯ સુધીમાં લખાયેલાં બીના ચાર 
તવારીખી નાટકામાં શેક્સ્પિયરે ભેટ ધર્યો છે. કવિ હતો એટલે એની કૃતિઓ 
એ જ એનાં કાર્યો હોવાથી એનાં જીવન અને ચારિત્ર્યતે ફોડ એના સર્જનની 
લલામ લીલામાં શોધવો રશ. સોતેટમાં ર'ગભૂમિ અતે નટના વ્યવસાય પરત્ને 
નિવેદ અનુભવતો શેફસ્પિયર્‌ હવે દૃષ્ટિગાચર નથી, “ર'ગારાના હાથ જેવે। 
મારો હાથ પણુ વ્યવસાયના ₹ગે ₹ગાયો। છે' એવી કૂરિયાદ હુવે કવિને નથી 
રહી. નટતો વ્યવસાય અને કવિતા હેદ્ય વચ્ચે બારમો ચ'% નથી રલો. 
રંગભૂમિ એના સુલાયમ કવિમિજાજની આળપ'પાળ ફરે છે. હવે એનાં ચરણુનાં 
ચાલવાં હેદયતે વશવતી ખર્ન્યા છે. પરલક્ષી તવારીખી વસ્તુમાં આત્મલક્ષી 
સ્પ'દતેો હવે સલ બન્યાં છે, પર્કાયાપ્રવેશ કવિ હવે સિદ્ધ કરે છે. હવે 
પછીનાં એતિહાસિક નાટકોમાં કવિતો વતનગ્રેમકાવ્યમૂલક અતે નાટયાત્મક 
અભિવ્યક્તિ પામે છે. પર'તુ એ કવિતુ' “વતન' છે, એના રોસ રોમની અનુ- 
ભૂતિ જેવાં સાગર અને સરિતા, જલ, વન, ઉપવન, નગરો અતે જનપદેો 
લાખેણાં એનાં માનવો અતે પ્રાણના શ્વસત જેવી મધુરી એમતી સેખરી, 
શ્વાસને ઉન્મત્ત કરતુ' વતતતુ' હવામાન અને અન'તતે ચી'ધતુ' આસમાન, 
તથા એતી અનાદિ જવનિકાને આવરી લેતી વાદળાની સવારી અતે મેધ- 
ગજ ળતા મદી અતે શશાંકમાર્જિત એની શર્વરી અતે ક મ વ્યાપી 
જે ઝુ 
ઇગ્લ'ડ ઘુતિમાન...' દારા અમર્‌ પ ક કિએ પ 
નાટકના ભર્તવાકયમાં એણે દેશની અસિ ક ક 
(13451દતં ) ભરતવાકચ આવુ ન મ હ 


1115 ખિપ્ટોદ્વપ્ર્વ 1૦૪૯1: તત 10% ૯6061 ૩1361] 


1.0 41 11 [1૦૫તે (૦૦% ઝં દ્વ €૦11૧૫૦।*૦1₹, 


૬૪૩ 


કિપ 11610 11 1151 તીંતૅ ઊ01[2 ધ૦ ૪૦૫૫ર્ત 115. 
4૧૦૧૪ પ૧૯૬5૦€ 11€# 12111૮૯5 1૯ €011€ 110106 ત્રછ્ઠદાં॥, 
(૦10૦ (૯ (11₹€€ ૦૦1૧1618 ૦1 (106 1૪011 10 11005, 
&ર્ત 17૯ ડદ્વા11 5110 1૮ (11011; 1પ 3111 ॥0ત1₹€ પડ 111€ 
14 1પછંદ્રાણત ૦ 11514 તં૦ 1૦૩૬ 0૬ (10૯. 

(હિટ 000, 17, ખો, 112.) 


“અમારુ ઇગ્લ'ડ કદીય માતી વિજેતાના 

ચરણું ઝૂકયુ' નથી કે ઝૂકશે નહી, 

ઈંગ્લ'ડ ત્યારે ધવાયુ' છે જ્યારે 

એનાં જ સ'તાનોએ એને દ્રોહ કર્યોય છે. 

કિન્તુ હવે જ્યારે એના સપૂતો એતી ગોદમાં સમાયા છે 
ભારે ત્રણે દિશાએ ભલેને જગત સેર્યા માંડે 

અમે જગતની ઝી'ક લેશું. 

ઇંગ્લ'$ “ગ્રત એના પ્રાણાને અતુસરશે 

તો જ્ગતની અમને શી વિચાત !' 


કવિ દેશપ્રેમના પ્રભળ આકર્ષણુમાં પણુ રાજકારણુતુ' શાણુપણુ વીચર્યા 
નચી, ૧૫૯૫ પછીનાં વર્ષોમાં જ્યારે રાણી એલિઝાખેથ વ્યાધિ અને વાર્ધકય- 
ગ્રસ્ત હતાં અને જ્યારે એમતા અતૃુગામીનો ઉલ્લેખ પણુ રાણીનો રોષ 
વજેરી લેતો ત્યારે સાશ'ક પ્રજાતે આ નાટકોએ સધિયારો આપ્યા હરે તે 
૩ળવુ* મુશ્કેલ નથી. રોડ્સ્પિયરે સોનેટામાં ફરિયાદ કરી હતી કે ' એના 
જમાનામાં શાસને કળાની જબાન બ'ધ કરી હતી? (51 10ંટ £૦0ટ્૫૦ 
ઘંલ્તે 07 8૫13014179. ) વીસમી સદીમાં સ્ટાલીનના શાસતકાળમાં સમકાલીન 
અગ્રણી કવિ પાસ્તરતાકે આવો જ ઓથાર અતુભવ્યે! ત્યારે નહેરમાં આ 
સોતેટનો કાવ્યપાઠ કરીતે મૌન ધારણુ કયું" હતુ એતિહાસિક નાટકોમાં 
૧૫૯૫ પછીને શેડ્સ્પિયર શાસત મૂ'ગી કરી ન મૂકે તેવી કળા મેળવી 
શકષો છે. સમકાલીત રાજકારણુ અને સમકાલીન ધાર્મિક મતમતાંતરાતો 
ઉલ્લેખ નિષિદ્દ હતો તેવા યુગમાં ઔતિહાસિક નાટકતે મિષે કવિએ વાણી- 
સ્વાત'્ય માગ્યા વિનતા મેળવી લીધુ છે. દેશગ્રેમની વ્યાપક ૬ષિયી રચેલાં 


------ 


૨૧૪૪ 


એ નાટકામાં એણુ દેશને મૂર્ધ્તિસ્થિતિ અપી છે અને ઇતિહાસને 
વફાદારીથી ઉકેલીતે “રાજત્વ'તે રાજા કરતાં અદકેરું દર્શાવ્યુ' છે. 
રતી તવારીખમાંથી લીધેલાં તવ નાટકોમાં એણે નાનાવિધ રાજાઓને રજ્‌ 
કરીતે “શજતવ'તી ખોજ કરી છે. રાજત્વની કસોટી, રાજાને નડતાં પ્રલોભને, 
એને ર”નડતી દશા અને અ'તદેશા, એણે લેવાના કપરા અને કારમા નિ્ણુંચો, 
ઝને સરૈવ ડારતાં કારસ્તાતો અને વિદ્રોહ, સત્તાસ્થાને ખેઠા પછી હતી થતી 
ઊણુપો અનેક્ષતિએ તથા સત્તાને વરેલાં અમાતુષી વળગણા।--આ છે શેકુસ્પિયરના 
તવારીખી નાટકોનું” રાજકારણુ અને આન્વીક્ષિકી, રાજા એક વ્યક્તિ ભલેને 
હોય પણુ સ્વાર્થતે વશ રાખીતે સમષ્ટિતુ' હિત જેતા ન આવડે તે. રાજ્ય 


કદી રાજાને યારી નથી આપતું. રજા નિર્દય હોય તો નાશને નોતરું અને 


સદ્ય હોય તો દેશતુ* રહ્ષણુ કરવામાં નિષ્ફળ 1 આવુ સ્પછ્ટે એતુ' તવારીખી 


; દર્શન છે. રાજ ને તાજની પર્‌ભાષા એણું વાપરી હોવા હતાં એતું શાણુપણુ 


આઝાદ મુલકોના અર્વાચીન સત્તાધીશે! વિશે નિર્પવાદ સાચુ ઠર્યું” છે. આ 
ચાર્‌ વર્ષોનાં તવારીખી નાટકો વડે શેફ્સ્પિયરને બ'ધતસુક્તિ લાધી છે. 

ઇતિહાસના [પિ'જર્સાં વિચારોને સ્થાને જીવનથી ધખકતાં પાત્રોતુ' આહૂવાન 
કરવામાં એણે સાષ્રલ્ય અતુલવ્યુ' છે. સિહ્ધાંતાને કે આદર્શોને જીવ'ત માનવના 
મતો સ'થતમાં પરિવર્તિત કરનારી કલા એણું સાધી છે. પરિણામે એણે એવાં 
તવારીખી નાટકો આપ્યાં કે એના અતુગામી કદીય આ નાટગપ્રકાર્ને સ્પર્શી 
શકયા નથી, તવારીખી નાટકોનું પોત હવે તો ટોલ્સ્ટોય જેવા સમર્થ 
કળાકારની એતિહાસિક નવલકથામાં શેધવુ' રહયું. ટામસ હાડી જેવા નીવડેલા 
સજ કતે પણુ તેપોલિયતના સમયતુ' મહાનાટક રચવામાં એવી તો બાધા નડી 
હતી કે રશેફૂસ્પિયરના પુરોગામી સમયતુ' “ખોધતાટક' તેએ રચી શકવા. 
એમતુ' ક ' શાજવ'શે ' (1106 129051૯૩) પ્રાણુવાન પાત્રોતુ' જીવ'ત 
નાટક ન ઠયું'. કલ્પના એમણે કાલ્પનિક પ્રતીકે દ્રારા વ્યક્ત કરવી પડી 
પ તિહાસતો સ્વાંગ એણે ન લીધો, ડિ્‌'કવોટરનાં “કોમવેલ' અતે 'લિ'કન' કકાએ 
સુખ્યપાત્રને જીવતું કર્યું" યારે પણુ સાદ'ત જીવનનો સ'નિવેશ નથી રચી શકાં. 


પ એ કિરીટવિભૂષિત રાન્નમાં માતવ શોધવાનો શેફસ્પિયરને 
ક ક પ્રયત્ન છે. અધાધૂધી અને કાંતિના પડકારને ન ઝીલી શકનાર્‌ માનવને 
એ રાજ બીન રિચડ માં શોધ્યો છે. પર'તુ તવારીખી નાટકોમાં પહેલ- 


વારદ્દા શેક્સપિયર સદ્ય ખન્યે। છે 
રકો શે્ફીરેપયર ન્યો છે. અતીતથી અલિપ્ત રહેવ હે 
એષ નિષ્દ્ળા રાજ રિચર્ડ સાથે સમસ'વેદન જાણ્યુ* છે વિકિ 


૧૪૫ 


તવારીખ કર્મવીરોની કથા હોય છે. રાજ્યો મેળવવાં, એમતે! વિસ્તાર્‌ 
કરવો અને એમતે ટકાવી રાખવાં એ કર્મઠ માતવોતો ઇતિહાસ છે. એવા 
માનવો મુખ્યત્વે ખુહિઝુખ હોય છે; જ્યારે કવિ અન્તઝુખ હોય છે. એટલે 
કવિ કળાકાર કદાચ ફમ વીરો માટે અહોભાવ દર્શાવી શકે પણુ એના 
અ'તરતો ઉમળકો ભાગ્યે જ એમને મળે. પરિણામે સાચે! કળાકાર ૪ંતિહાસ- 
તા અતે જગતના ફર્મવીરાાતે બિરદાવે તોચે એની સહાનમૂતિ કર્મોથી 
ધવાચેલાં અને અન્તર્સુખ પાસ્રાને જ વિરેષે મળે. “ખીન્ને રિયડ 
શેરૂસ્પિયરની સહાતુભ્ૂતિ મેળવી શકયો તેમાં શે વિસ્મય ? ' અભાગી છે તે 
પ્રજા, શિશુ જતો રાજવી' એમ ખબીન્ન રિત્રડુના સમયના અ:ગ્રેજ 
કવિ લેન્ગલેન્ડે ભા'ખ્યુ' હતુ. રિર્યાડ બાલ્યાવસ્થામાં ગાદીનશીન થયે. 
મતલખમાં નાટકતો રાન્ન થયે, બાલરાન્નતો ઠાઠ ભલેને રાજવી, પણુ 
સત્તા પાલકોના હાથમાં, રાજ છતાં સત્તાહોન. એવો તો વિપર્યાસ કે 
બાળક રાજન જાણુ ' રનત શાન્ત 'નતી રમત રમ્યો. સત્તાના આભાસ અતે 
સાચી સત્તા વચ્ચેનુ' આ દ્વૈત નટ શેફ્સ્પિયરતે અજણ્યુ' ન હતું. શેક્સપિયર 
વિષે નેંધાયુ' છે કે એતે “રાન્નપાઠ' લેવા પડતા. એટલે કે બે પ્રહર 
એને દેખાવ ર્‌ાન્ન જેવો! રહેતો. ત્યારે પણુ એનું દિલ કવિતુ' રહેતુ. કદાચ 
આ સામ્યને આધારે ખીન્ન રિચડતા ચિત્રણુમાં શેક્સ્પિયરે કવિતું' દિલ 
રાજનને આપ્યુ” હશે. જેવો! નટરાજન તેવો બાલરાન્ન રિયડ એને જગ્યે। છે. 


રિચડેનુ” પાત્રાલેખન ઊડી સમજ દર્શાવે છે. ૧૫૯૫ સુધીનાં શેફ્‌સ્પિયરનાં 
નાટકોમાં અત્ય'ત સદભ મતોવિશલેષણુતુ' આ પ્રથમ આલેખત છે. બાલવયમાં 
રાજા બનેલો રિચિડ “રાન્નપાઠ 'તે ગ'ભીર્‌ રીતે ભજવતો થાય અતે વયમાં 
આવતાં જ એ પદના સ'કીર્તનમાં પદની જવાબદારી વીસરી ન્નય તેમાં 
આશ્ચર્ય શુ'? એ ગુમાની બતે, ખુશામતપ્રિય બતે, વિધિતો લાડકો યુવાન 
રાજવી રૈવી અધિકારોમાં ઇતબાર મૂકીતે કહે : 


(3૫4૦1 11 10૯ ૫૪૮૯૪ 10 2 #₹૦૫છ્ંપ ₹પતેટ 5૯% 

€ત્વળ પ૪ત્ડૉ3 (1૯ દ્વા11 1₹001 ત્વળ 2110011ધ૯ત 1011૪ 
૧10 106૯1) ૦4 ૫૪૦ ૪1તે1% 10€0 ૬૧૮1110૬ તંટ[)૦૬૦ 
11 10૯60137 ૯1૦૦૯૬૯તે 107 પટ 1.010ત.) 


તોફાની સમ'દરતા ઊઠળતા જલરાશિથી પણુ રાન્ત્યાભિષેકનાં સુગ'ધી 
દ્રવ્યો નાશ પામરો નહી'; 
શેન શઠ 


૧૪૬ 


ધરતીના માનવોના પોકારે દેવના પ્રતિનિધિ જેવા રાજવીને પદભ્રષ 
ફરી શકશે નહી.” ર 


રાજ જેમ નિર્બળ તેમ રાજત્વના રૈવી અધિકારોમાં એની શ્રદ્ધા 
વિશેષ. બીજને શિચર્ડ આતુ' ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.. 


તવારીખી નાટક લેખે “બીને રિચર્ડ' આમ કવિતા એકાદ એતિ- 
હાચિક પાત્ર જેડૅ તાદાત્મ્ય સાધવાનો અર્ધ સપળ નાટચપ્રયત્ન છે. તેટલે અ'શે 
ખીજ રિચર્ડના સ્વભાવમાં રહેલું ઊમિલ તત્ત્વ શેકૂસ્પિયરતે સહાયક નીવડયું' 
છે, શ્િચડૅની વાણી પ્રથમ શ્રવણે કવિતી બાની લાગે છે. ઉપરાંત રિચર્ડ 
કલ્પનાશીલ દીસે છે. પરતુ બાર વર્ષની વયતા શ્‌ાજમાં જેમ રાજત્વના 
આભાસમાત્ર હતો તેમ વિલાસી અને ઊમિલ રિચર્ડેની કલ્પના આખરે તો 
શખ્દોનું આકર્ષણુ જ પુરવાર થાય છે. કવિ શેફૂસ્પિયર નિષ્ક્રિય, ધૂની, સ્વપ્તસેવી 
રિચર્ડ સાથે સ'વેદનનો સાથી બતે છે ત્યારે પણુ તવારીખી નાટચકાર 
શેકૃસ્પિયર અત્યત કઠેરતાથી રિચર્ડેની નિબળતા, રાજકારણુમાં યોગ્ય નિણુંચે 
લેવાની એની અશક્તિ, પરિણામે તાજ પહેર્યો હોવા હતાં રાજ્યતુ' સત્ય 
પામવાની એની અનિચ્છા અને આ બધાંના ફળ જેવી સત્તાત્યાગ અને 
દેહાન્તની રિચર્ડેની કરૃયુ કથની ઊમિતાટસ્થ્યથી ગૃ્‌'થી આપે છે. રાજકુમાર 
હેમ્લેટને મળતાં સુધી પરીને શેફસ્પિયરનાં નાટકોમાં સ્વપ્તોતું સ'વેદન અને 
કર્મની કૂર્તાને ભેગાં રાખનાર્‌ં ખીજ પાત્ર મળ્યું નથી. 


જે રીતે શેકૂસ્પિયરે શ્ચર્ડનો પાત્રવિકાસ સાષ્યો છે તે પણુ એના 
નાટયસામર્થ્યની દિશામાં ટઢતાભર્યું. પગલું ખતી રહે છે. શેક્સ્પિયરને છુવે 
નાટયસ'દર્ભમાં સ'વાદોને અર્થના ખેવડા વળ આપવાની જ્ઞાવટ છે. નાટકના 
પ્રાર્શે જ પ્રતિસ્પધી? ખોલિ'ગખ્રોક્તે પક્ષપાતી મોષ્યે ન્નેડે દૂદની છૂટ 
આપીને છેલ્લી ઘડીએ ખેઉતે દેશવટો આપનાર રાજ રિચર્ડ પોતાના નિર્ણયને 
વાજખી ઠૈરવવા રાજ્યમાં સુલેહશાતિની અનિવાર્યતા વિરો શાણા વચનો 
ખોલે છે. રાજ્યના સ્થ'ભ જેવા ઉમરાવો પરસ્પર ફલહ કરે તો “ દેશના 
પારણામાં નવજાત શિશુ બનીને મીઠી ની'દ લેતી શાંતિ ઝભઇને ન્નગી ઊઠે.” 


(1૦0 3૪21૮6 102૦2૦૯૦ લડ 110 ૦૫૬ ૦૦૫1૧૬137૩ ૦૪1૦ 
12₹2૪5 પ૯ 33%૯૯£ 14 01૯8 ર દૂલા01૦ 31૯01]. » 


પરતુ રિયડું'ની આવી પુષ્પિતા વાણી ક'ટકવિહોણી નથી. નાટકનો સ'દર્લે 
સ્પછ્ઠ કરે છે કે રિચડે ફરજના ભાનથી નથી વર્ત્યા, પરતુ અન્યાયતી જૃત્તિથી 


પ૦ 


અતે પ્રતિસ્પધી બોલિ'ગખ્રોક વિશેતી ભીતિથી એતે દેશવટો આપે છે. 
ખે!લિ'ગખ્રોકતો તો આક્ષેપ હતો 'કે રાન્ન રિયર્ડના માનીતા ઉમરાવ મોબ્રેએ 
ગ્લોસ્ટરના ઠૉક્ોર્તું ખૂત કયું” હતું. અ હકીકત દેશની સુલેહશાંતિતો ભગ 
રશન ફ્ચિડે કર્યા એમ સૃચવે છે, અતે શાંતિ જો ઝબકીને દેશ છેડી ન્ય 
તો શું થાય એ રિષડે વ્યક્ત કયું” છે. એણું તો કહ્યું છે કે ' દેશમાં અશાંતિ 
વ્યાપી તો સહેોદરતાં લોહી રેડાશે.' આમ કહેતી વખતે એને ભાગ્યે જ 
ખ્યાલ રહ્યો કે નાટકમાં અ'તે પોતાનું લોહી રેડવું પડશે. “ બીન્ને રિચડ 'ની 
રચતા કરતાર્‌ શેક્સપિયર જને ઢવિ હોય તો એણે રિચર્ડેને કુકવિ માન્યો છે; 
હ્તાંચે ચાલ્યો છે. શિચર્ડને એણું વાગાડ'બર ( ૪67514૯6૪૦) અતે કલ્પનાનો 
કેવળ આભાસ આપ્યા છે અને એના કરૃણુ લાગ્યતાં કારણુભૂત લક્ષણે 
ગણ્યાં છે, વાગ્વિલાસ કરી રહેલા શિચડતે ખ્યાલ ત રલ્ો તે રીતે ખોલિગ- 
છોડને દેશવટો આપવાતું કાર્ય ઇગ્લ'ડમાં પૂરાં સો વષ સુધી આંતર- 
કલહુની જ્વાલા સળગાવી શકટયુ'. કામગરા ખોલિ'ગબોક શેક્સ્પિયરની 
ઉષ્મા મેળવી શક્યો નથી, પરતુ શિચડની સરખામણીમાં બોલિ ગખ્રોક સફળ 
સત્તાધીશ લાગે છે. આખરે તો તવારીખી નાટક એ માતવોએ લીધેલા રાજ્કીય 
તિર્ણુચે।તું નાટક હોય છે, આ નાટકમાં શેક્સપિયર પ્રયમ વાર ઇતિહાસના તથ્યને 
સખળ કલ્પનાથી પામવા મથ્યા છે એટલે “ખીન્ને રિચર્ડ' નાટક રાન્ન રિચડ તું 
નાટક ન રહેતાં દેશના ભાગ્યનું” નાટક ખતી શકયુ' છે તથા સત્તા અતે' 
વિદ્દોહના ગજત્રાહતુ' એક ર'ગીત પ્રકરણુ ખની ગયુ' છે. કવિતુ' આર્ષદશ ન 
અને તવારીખી હછીકતોના સુમેળથી શેકૂસ્પિયરના નાટકતુ' વિશિષ્ઠ સત્ય 
પ્રતિષ્ઠિત બન્યુ” છે. સભાન નિણુંયો અને ગુપ્તસુણુ8 મતાભાવો, હકીકતોની 
જડતા અને કાવ્યતો આદર્શ ઉભયને નિકટવર્તી' આણુનારું એ સલ 
છે. “ખીનને ' રિચર્ડ 'માં રોફ્સ્પિયરે તવારીખી દર્યોને આવા કલ્પનાત્રાલ 
સલ દારા સાર્થ કર્યા" છે. ઇતિહાસની દુનિયા એશું નજરમાં એવી તો 
સમાવી છે કે વર્તમાનના મહાપ્રશ્ચોના એના ઉકેલ તવારીખી રચનામાં છુપાયા 
છે. ૧૬મી સદીના છેલ્લા દાયકાર્મા અ'ગ્રેજ પ્રજાને હૈયાશળી જેવો! રાજકીય 
પ્રશ્ન રાજ્યવારસાને। પ્રશ્ન હતો. અવિવાહિત રાણી એલિઝાખેથના અવસાન પછી 
એનો અનુગામી આંતરવિગ્રહ દારા આવરો કે શાંતિથી એનો ફફડાટ સોં 
અનુભવતા. સજસત્તાધીશ રાણી એલિઝાબેથ અનુગામી વિશેતા કોઈ પણુ 
ઉલ્લેખથી રોષે ભરાતી. પરિણામે “બીને રિચડ' ભજવાતાં સમકાલીતોએ 
રાણીના અનુગામીના અણુસાર આ નાટકમાં સોષ્યા., “બીજે રિચર્ડ” એટલે 
રાણી એલિઝાખેથ--આ લોકવાયકા એવી તો સ્વીકૃત બની કે એલિઝાખેથે 


જહ 


સહારો શોધતા રિચડની એના જ શખ્દો દ્રારા હાંસી ઉડાવી છે, 
ખોલિ'ગભોકનો સામનો કરવા માટે લશ્કર એકડું* કરવાતે ખદલે રિચર્ડ 
નિઃશ્ષસે છે : ' 


(6૦તે 10૬ 115 1રાંવોદ્વાત્તે 81) 1 1060610117 197 
4 ૬1૦11૦૫૩ ત્રપટ્લાં; દલા 1 ત3ટટલંડ પછ, 
1/૦ 1₹ 10€13 10031 111, [૦01 1૯37610 ડદા છુદ્વા(તંડ 110 છ]ઇ. ) 


“ખોલિ'ગથોકના પ્રત્યેક સૈનિકતી સામે ઈશ્વરે એના પ્યારા રિચર્ડના 
રક્ષણુ માટે એક એક દેવદૂત રડયો છે; હવે દેવદૂતો લડશે ત્યારે સર્ત્ય 
માનવે! અવશય પરાસ્ત થશે. દૈવ અહતતિંશ સત્યતુ* રક્ષણુ કરે છે. ' 


પ્રત્યુત્તરમાં સામે ચાલીને ર્ચડ ખેોલિ'ગષ્રોકને માથે તાજ ગોઠવી 
આપે છે. રિમિર્ડની યુદ્ધતીતિ દૈવી અધિકારો દ્દારા આવી હાસ્યાસ્પદ નીવડે 
છે. વિદ્દોહના કસે!ટીકાળે રિચ એડ મતોરુગ્યુ પાત્ર તરીકે પ્રગટ થાય છે. 
નિ્ણુચો લેવાને બદલે આપવડાઈ અતે આત્મદયામાં એ સરી પડે છે. બાલિ'ગ- 
બોડ જ્ેેડેના સ'વાદમાં ૭જનમાં ઊભેલે। રિચર્ડ જાતે જ તીચે ઊતરી આવે છે. 
તાટકતુ* સુચન તો કાંઈક એવું છે કે બોલિ'ગષ્રોક રાજા થવાનો નિણુંય 
કરીને નહોતો આવ્યો, પરતુ આ એતુ' મતોબળ અતે રિચડતુ' દૈન્ય 
ઉભયના મિલને સત્તાપલટો આણ્યો. ખોલિ'ગબ્રોક જ્યારે રિયિર્ડને પૂછે છે : 
સ્વેચ્છાથી તમે સિ'હાસન છોડા છો ને?? ત્યારે રિયડે આપેલો જવાબ 
એતી પ્રકૃતિ અને એના ભાવિનો ઘોતક છે? “ હા, ના. ના, હા.' આવા 
ત્રિશ'કુ-માનસને રાજ્યભાર શી રીતે અતુફૂળ બતે? પરતુ પદભ્રટે થયા 
પછીને! રિચર્ડ સહાતુભૂતિતું ભાજન છે, દુર્દશા એને જાત્રત કરે છે. એના 
સ્વભાવનાં ઉદાત્ત તત્ત્વો ત્યારે પ્રગટ થાય છે. રોતલ રિચર્ડ ત્યારે આભિન્નત્ય 
અને ધતિ દર્શાવી શકે છે. પોતાની રાણીને પરદેશ વિદાય કરતી વખતે એ 
મૃદુ વચતો ઉચ્ચારે છે : “ આપણાં રાજપાટ હતાં, તમે રણી હતાં, હું' રાજા 
હતો. એ સ'ભારણાને હવે સ્વપ્ન સરખુ ગણુજને. હવે તો સ'નેગો આપણા 
સ્વામી બન્યા છે. ' શેક્સ્પિયરે નિર્ખળ રિચડના દૈવી અધિકારોને નથી 
સ્વીકાર્યા. દેવદૂતો જેતે હરાવવાના હતા તે નિર્બળ માનવ રિચિડ પોતે જ 
હતો એવી પ્રતીતિ તવારીખે આપી દીધી છે. પર'તુ શેક્સ્પિયરે ઇતિહાસતું 
વકદર્શન નથી કરું, ખળ એ જ ન્યાય છે અને સત્ય છે એમ એણે તથી 
સ્વીકાર્યું. રિયડંતે પદભ્રષ્ટ કરનાર બોલિ'ગખ્રોકને ઉદ્દેશીને ધમ ગુરુ 1બરાપ 


૧૪૮ 


પોતે એક વાર્‌ કહી નાંખ્યુ' “જાણુ છો તે હુ' રિચર્ડ ખીન્ને છુ: એટલે 
પ્રજામાં રાજમાર્ગો ઉપર્‌ અને ઉમરાવોના મહાલથે(માં ચાલીસ વાર આ 
નાટક ભજવાયુ' છે.' શેકૃસ્પિયર્તુ' તાટસ્થ્ય અને રાજકાર્ણુમાં એની કાઠા- 
ુદ્ધિ એવાં ખપ લાગ્યાં છે કે એલિઝાખેથને સમર્થ કારભારી રોબર્ટ સેસીલ 
એક ખાસ રજ્આત વખતે આ નાટક જેવા ગચે। એતો દસ્તાવેજી પુરાવે 
ઇંગ્લડે સાચવ્યો છે. “ બીજને રિચર્ડ' એ એક ડમનસીબ રાજવીતુ' નાટક 
તો હતું જ, પરતુ લેોકપ્રશ'સા મેળવી ચૂકેલુ' એ નાટક ચેમ્બરલેઈને મ'ડળી 
માટે મહા આકત ઠરે એવે એની ભજવણીને ઇતિહાસ છે, રિચર્ડ્ને પદભ્રણ 
કરનાર બોલિ'ગછોક ટોળાંઓનો માનીતો હતો. રાણી એલિઝાખેથને રિચર્ડ 
ખીન્ને ગણીએ તો એતો સ'બ'ધી ઉમરાવ ઇસેકસ ખોલિ'ગખ્રોકતુ' સ્થાન 
લે એવી શ'કા અસ્થાને નથી. થોડાં જ વર્ષો પછી ઇસેક્સે રાણી સામે 
નિષ્ળ બડ પોકારયું', એ બળવાની આગલી સાંજે ચેમ્બરલેઈને મ'ડળીએ 
ચાલુ નાટક ફેરવી નાંખીને “બીન્ને રિચર્ડ ' નાટકની ખાસ રજઆત ઇસેકસના 
અતુયાયીએ માટે કરી. બીજી સવારે ઇસેકસ અને એના સાથીદારે યુદ્દ 
ચડયા, નિષ્ફળ ઠર્યા અને રાજ્યના બ'દીવાન બન્યા. ચેમ્બરલેઈને મ'ડળીને 
ઇસેકસ ઉદાર આશ્રયદાતા હતો. પંસેકસ અને એના સાથીદારો શેકૂસ્પિયરના 
મિત્રો હતા. વિદ્દોહને અવસરે એમણે “બીનને રિચર્ર નાટકમાંથી પ્રેરણા 
મેળવી હતી એટલે રાજદ્રોહ મારેને સુકદ્મો ચાલ્યો તે વખતે રાણીની 
આજ્ઞાથી ચેમ્બરલેઈન મ'ડળીને ' ખીન્ને રગ નાટક મહેલમાં ભજવવુ' 
પડયુ. જેમ રિચર્ડ બીન્તની પુષ્પિતા વાણી વિચિત્ર રીતે રાન્નના કરૂણુ 
ભ્રાગ્યને ઘડનારી વાણી હતી તેવી જ વિસિત્ર રીતે શેકૃસ્પિયરની આ કુતિ 
કવિએ ન કહપ્યું હોય તેવી કરુણાની અતુભૂતિ સજ'કતે આપી ગઈ. દક્તરમાં 
નોંધાયેલો અને રાણીએ દીઠેલે। પેલો પ્રયોગ પૂરો થયો ન થયે! ત્યાં બીજી 
સવારે ઉમરાવ પસેકસના મૃત્યુદ'ડના પત્રો ઉપર રાણીનાં સહીસિક્કા થયાં, 


નાટક જતાં પહેલાં રાણીએ ઈસેક્સની ફાંસી મોફૂક રાખવાનો હુકમ કર્યો 
હતો તે ખીજે દિવસે રદ થયે।. રી 


_ સપાપલટાના અવસરે રિ્ચિર્ર અન્યના જલ્તેરીસ'ચારથી પ્રહૃત્ત થતુ' પૂતળુ' 
બન છે. આયર્લેન્ડથી એ પાછો દૂરે છે ભાં સુધીમાં દેશવટાતે તિલાંજલિ 
આપી પાછે કરેલો ખોલિગષોક વિદ્દો 


હતો ખવજ લહેરાવતો વતનમાં ડૂચ 
કરે છે. રાજમાં રહેલો માનવ જેટલે નિર્બળ તેટલી રાજવીના રેવી 
અધિકારોમાં એની શ્રદ્ધા ન ન 


ત્રબળ. શેફસ્પિયરે આવા દૈવી અધિકારોનો 


જહ 


સહારો શોધતા રિચડની એના જ શખ્દો દ્રારા હાંસી ઉડાવી છે, 
મોલિ'ગથ્યોકનો સામનો કરવા માટે લશ્કર એકડુ' કરેવાને બદલે રિચર્ડ 
નિઃશ્ષસે છે $ ી 


(6૦ત (૦1 11૩ 1રાંતીત્વાત ઊલ 10 10૮0011) [27 
ક છા૦10પંડ ત્રાગટટ લ; દલા ઊં તાઉટરડ પટોઇ 
૫17૯1૮ 10613 ॥0પ81 111, [૦1 19૮0010 50111 છુધલ્ર(તંડ (1૦ શદ]. ) 


“મોલિ'ગથ્રોકના પ્રત્યેક સૈનિકની સામે ઈશ્વરે એના પ્યારા શિચર્ડના 
રક્ષણુ માટે એક એક દેવદૂત રોક્યો છે; હવે દેવદૂતો લડશે ત્યારે યર્ત્ય 
માનવો અવશ્ય પરાસ્ત થશે. દૈવ અહતિશ સત્યતુ' રક્ષણુ ડરે છે. ' 


પ્રત્યુત્તરમાં સામે ચાલીને શ્ચડ ખોલિ'ગબ્રોકતે માથે તાજ ગોઠવી 
આપે છે. રિચર્ડ્ની યુદ્ધનીતિ દૈવી અધિકારો દારા આવી હાસ્યાસ્પદ નીવડે 
છે. વિદ્દોહના કસે!ટીકાળે રિચર્ડ એક મતેોરુગ્ણુ પાત્ર તરીકે પ્રગટ થાય છે. 
નિણુચ લેવાને બદલે આપવડાઈ અતે આત્મદયામાં એ સરી પડે છે, બોલિગ- 
બોડ જેડેના સ'વાદમાં ૭જામાં ઊભેલો રિચર્ડ જાતે જ તીચે ઊતરી આવે છે. 
તાટકતુ' સૂચન તો કાંઈકે એવું છે કે બોલિગબ્રોક રાજા થવાનો નિર્ણુય 
કરીતે નહોતો આવ્યે, પરતુ આ એતનુ' મતોબળ અને રિચડતુ' રૈન્ય 
ઉભયના મિલને સત્તાપલટો આણ્યો. બોલિ ગબોક જયારે ર્ચિડને પૂછે છે : 
સ્વેચ્છાથી તમે સિ'હાસન છેડા છે તે?' ત્યારે રિચર્ડે આપેલો જવાબ 
એતી પ્રકૃતિ અને એના ભાવિનો ઘોતક છેઃ “હા, ના. તા, હા. આવા 
ત્રિશ'કુ-માનસને રાજ્યભાર શી રીતે અનુકુળ બતે? પરતુ પદભ્રદે થયા 
પછીને રિચર્ડ સહાતુભુતિતું ભાજન છે, દુર્દશા એને જાગ્રત કરે છે. એના 
સ્વભાવનાં ઉદાત્ત તત્વે। ત્યારે પ્રગટ થાય છે. રોતલ રિચર્ડ ત્યારે આભિનત્ય 
અને ધતિ દર્શાવી શકે છે. પોતાની રાણીને પરદેશ વિદાય કરતી વખતે એ 
મૃદુ વચને ઉચ્ચારે છે : “ આપણાં રાજપાટ હતાં, તમે રણી હતાં, હુ' રાજા 
હતો. એ સ'ભારણાને હુવે સ્વપ્ન સરખુ ગણુનને, હવે તો સ'જનેગો આપણા 
સ્વામી બન્યા છે.' શેકૃસ્પિયરે નિર્ખળ રિચર્ડના દૈવી અધિકારોને તથી 
સ્વીકાર્યા. દેવદૂતો જેને હરાવવાના હતા તે નિર્બળ માનવ રિચર્ડ પોતે ક 
હતો એવી પ્રતીતિ તવારીખે આપી દીધી છે. પરતુ શેક્સ્પિયરે ઇતિહાસતું 
વકરદર્શન નથી કું”, બળ એ જ ન્યાય છે અને સત્ય છે એમ એણે તધી 
સ્વીકાર્યું, રિયડંને પદભ્રષ્ટ કરનાર ખોલિ'ગખ્રોકને ઉદેશીતે ધર્મગુરુ પબશપ 


૧૫૬૦ 


કાર્લાઈ લે સ્પષ્ટ ચેતવણી ઉચ્ચારી છેઃ “ તમારા આ નિ" કુયથી અનાગત 
પેઠીઓ ર્બાશે, શાંતિ હવે મ્લેચ્છોમાં જઈ ને વસશે. ાવિપ્રિય આપણા 
દેશમાં ભાઈ હા ને ર્હે'સનારી ખાનાખરાખી સર્જાશે, અરાજકતા, ત્રાસ, 
ભ્રય અને વિદ્દોહ આ દેશમાં વાસ કરશે અતે મૃત જનોની ખોપરીતા 
આ સ્થાને કીતિસ્થ'ભો ૨્ચાશે, શાપિત આ ધરતી ઉપર ઊતરી આવેલી 
નીચતમ આ આક્ત હશે. એતે અટકાવો, એતો સામતો કરો, એતે 
ન્તફારો આપે; નહી" તો આપણાં સ'તાનો અતે તેમનાં સતાનો તમારા 
નામ પર્‌ લ્યાનત વરસાવરે.' ધર્સગુર્‌ બિશપ કાર્લાઈલનેો શખ્દેશખ્દ તે 
પછીનાં સો વર્ષોએ સાચો! પાડયો હતો. પરતુ શેફ્સ્પિયરતા વિચારો 
એકમા્ગીઃ નથી હેતા. ધર્મગુરૃએ નીતિનાં ચિર'તનત તત્ત્વોની કસોટીએ 
વિદ્દોહુતે મૂલવ્યો તો રાજાના સુખ્ય અધિકારી થોકતા સુખે શેક્સ્પિયરે 
શાસતની અનિવાર્યતા વ્યકત કરી છે. છેલ્લા સૈનિક સુધી ચોક શિ્ચિડ ને 
માટે ઝૂઝવા તૈયાર હતે પરતુ શ્ચિર્ડેની *નિષ્ક્રિયિતાથી દેશમાં અંધાધૂ'ધી 
વ્યાપી ત્યારે રાજ્ઠ્ારી ઝુતેઠુથી ચોકે સજ્ખૂત શાસનની જરૂરિયાતને 
ઈશ્વરેસ્ઠા ગણી. એણે કહ્યું: “ઈશ્વરને જે જગ્યુ' ન હેત તો માનવના 
હૈયામાં ર્ચર્ડેને માટે દયા પ્રગટી હોત, પરંતુ હવેના બતાવોમાં ઈશ્વરેચ્છા 
જુદી જ લાગે છે. દેશની જ્ઞાંતિ અતે સુલેહતે માટે સોએ ખોલિ'ગધ્રોકનો 
સ્વીકાર કરવો જેઈ એ,? આ રીતે ધર્મ ગુરુ અતે રાજ્યકર્તા ખે જદા જદા 
દૃદિબિ'દુથી ઈશ્વરેચ્છાતે ઘટાવે છે. પર'તુ નિર્બળ અને અન્યાયી રાનન કે 
સખળ સરમુખત્યાર એવા ખે વિકલ્પોમાં શેફૂસ્પિયરતી રાજકીય સૂઝ સીમિત 
નથી. આપણુ જમાનો જેને લોકશાહી વિકલ્પ કહી શકે તેતુ' નિદશન 

શેકૂસ્પિયરે સામાન્ય જનોના પ્રતિનિધિ જેવા રિયર્ડના બાગખાનના મુખે 

વ્યક્ત કર્યું” છે, ભલાભોળા ખાગબાને તો રાણીને કહ્યુ જ હતું કે: 
# બગીચાની રોજબરોજ સ'ભાળ ન લેવાય અને ડાંટાઝાંખરાનુ' તી'દણુ 

ન કરાય; કે આડેધડે વધતી વેલોની કાટછાંટ જે વીસરી જવાય, અથવા 

મૃદુ ફૂલછોડની ખરદાસ્ત ન થાય તો ચમન વેરાન બતે. રાણીમાતા, જેવું 

ખગીચાતુ' તેવું જ શાજ્યતુ'.' એક ગૌણુ પાત્રતે સુખે શેક્સ્પિયરે કાયદ્દો અને 

વ્યવસ્થા જપનાર્‌ રાજકાર્ણયુનતે અતે દેવી અધિકારને વળગનાર રાજશાહીને 

મીઠી ચીમકી આપી જ દીધી છે. 


સત્તાત્યાગ પછી રિચર્ડ પ્રતયે આપણુતે સદય કરી મૂકે તેવા ખે મૃદુ 
સ'સ્પર્શી કવિતી કલ્પનાએ ઉમેર્યા છે: એક તો એની હત્યાને આગલે દિવસે 


૧૫૧ 


અતુચર સાથેના સ'વાદમાં પોતાના અશ્વ ર્હેન બાર્ખરીના ચોગક્ષેમ માટે 
ર્યિડે વ્યક્ત કરેલી ચિ'તા, બીજે ખુઝાતા દીપકના છેલ્લા ઉન્મેષ જેવો 
જવનની અ'તિમ પળોમાં બોલિ'ગલોકે મોકલેલા મારાઓનો અસ્વાભાવિક 
વીર્તાથી રશિ્ચિડે; કરેલો સામનો. એમાંતા બેતે સ્વધામ પહોંચાડીને રિચર્ડ 
મૃતયુ પામે છે, આ સમયે પણુ શેફસ્પિયર સજ્દસ સાતત્ય નથી વીસર્યો. 
નખળા શાન્ન રિચર્ડ મરતાં પહેલાં ખેને સારીતે ' નએ દોઝખમાં !' કલા 
પછી મૃત્યુ પામે છે. નબળા છતાં સાધુચરિત રાજ છો હેત્રી પોતાના 
ખૂનીને “ઈશ્વર તને અતે મતે માફ કરે 1' કહીને વિર્મે છે. નબળા તબળા 
વચ્ચેનો ફરક તવારીખી નાટકોમાં પણુ શેફૂસ્પિયરે સાચન્યો છે. 


તવારીખી નાટક: બાસ્ટા્ડ અને ફેોલસ્ટાફ 


(બીજ રિચિડમાં કવિહદયના ઊર્મિભારને પર્કાયાપ્રવેશે મળ્યો. 
પરંતુ પારકા ધરમાં લાખ પ્રયત્ને પણુ મનને ગોઠે નહી" એવુ” કાંઈક “ર્ચિડ'માં 
બન્યું છે. રાન્ન રિચર્ડ ઊર્મિલ બની શકયો, પણુ કંરૃણાવતી' નાટયતુ' 
અનિવાર્ય કેન્દ્ર ન ખની શકયો. પરકાયાપ્રવેશનો એ પ્રયોગ અધૂરો અને 
ઊણે રલ્રો. પછી “હેમ્લેટ' નાટક રચીને શેક્સ્પિયરે પ્રયનસિહિ પ્રાપ્ત કરી. 
“બીજા રિચર્ડે'માં એલિઝામેથી યુગના પ્રાણપ્રશ્ન “વિદ્દોહ 'તો પૂર્વપક્ષ 
શેક્સ્પિયરે ઇતિહાસની ભૂમિકાએ નાટયાંકિત કર્ચે. 


એ અરસામાં એક જૂના નાટક “૧1૯ 3*₹0પ191250100૯ 1235 ૦? 
હિંદ [૦00 --“રાન્ન ન્હોનના સમયના દુદિને '--તે આધારે શેફ્સ્પિયરે 
રાજા જ્હોત' નાટકની સ્ચતા કરી. જતુ નાટક મળી આવ્યુ છે. તેની સાથે 
શેક્સ્પિયરના નાટકની સરખામણી કરી જેતા કવિની સજ નપદ્દતિ સ્પછ્ે બને 
- છે. જૂતાં નાટકોના સ'વાદોતો કે પ'ક્તિઓનો શેકૂસ્પિયરને કશે ખપ નથી 
હોતો. પ્રેક્ષકાની ભિભ્ રુચિતે તોષપ્રદ નીવડેલા જ્તા પ્રસંગો એને ખપે 
છે. મ્સ'ગાના સક'જમાં જીવ'ત પાત્રોને એ રમતાં મૂકે છે. પ્રસંગોના કમને 
એ યથામતિ ફેરવી નાખે છે. જનું નાટક શૅક્સ્પિયરતી વાસુદેવી પ્રતિભાને _ 
માગે મળેલી ઝુખ્્ન છે. નવા નાટકમાં એની કમનીય કાયાપલટ રચાય છે. 


ાથાન્ય પરજાજીવનમાં પણુ કુકર્મોની યાદી વિસ્તૃત હોય છે. લોકજીભે 
આદર્શાના ઉલ્લેખ સતત રમતા રહે છે. કિ'તુ “આદર્ક્ષમય જીવન ' વિરલ 
હોય છે. માનવજીવનમાં આદશ ઝ'ખતી નજર સમુદાયના રોજિ"દા જીવન 
પર ફરી વળે છે ત્યારે એને સમાશ્સને ટૂઢવાં પડે છે. સમુદાયના વતનમાં. 
આદશના આભાસથી એણે એને ઠારવી પડે છે. સસુદાયની આ સ્થિતિ 
'હેોય તો ઇતિહાસમાં સમાચેલાં “કુકર્મો'ની તો વાત જ શી? ઇતિહાસ 
બહુધા પડ્યત્ર અને પ્રપ'ચોનું સાતત્ય દર્શાવી રહે છે. રાજા ન્હોન ' 
નાટકમાં શેફસ્પિયરે જેતે (50૯, 507૦૯, ૩૪૦૯૬ 201501 201: (16 


૪૯5 ૦૦૫0'--જમાનાની દાઢમાં સ'ધરૅલુ, મધુરું મધુરુ” વિષ -- કહ્યું 


૧૫૩ 


તે છેઃ સંત્તાધીશોનાં અને પ્રજાનાં વર્તન અને કર્મો દ્દારા વ્યક્ત થતુ' તકવાદી 
અને સવાથી વર્તન. રાન્નશાહી યુગમાં જન્મેલા અને ઊછરેલા શેફ્સ્પિયરમાં 
વસેલો કળાકાર ચોગક્ષેમ અથે? એતિહાસિક નાટકો લખતાં લખતાં જાગી 
ઊઠયો છે અને લોકક્ષય કરતારુ “હુલાહલ' પારખીને “ર1”? શખ્દમાં 
રહેલા વશીકર્ણુથી મુક્ત બન્યો છે. પરતુ કવિતી પ્રતિભા દોપૈકદણિ ન 
હોવાથી એણું “રાન્ન' શખ્દથી કટુતા તથી અતુભવી; એણે તે! દેશપ્રેમતું 
સાચુ |પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે તે જ રાજન, અતે સુકુટ ધારણુ કરે તે નામધારી 
રાજા એવુ” સત્ય “રાજ જ્હોન નાટકમાં સ્થાપિત કયું” છે. અગ્રેજ પ્રજાનાં 
સુલક્ષણાનુ' પ્રતીક એણું એક અનૌરસં પાત્ર ફ્રેલ્કનબ્રીજ (12૦1૦ 10- 
તટલ )તુ' આલેખન કરીને નિરમ્યું” છે. હવે શેક્સપિયર લખે છે રાજવી 
વિષે, પણુ એતુ' ઝુખ્ય પાત્ર, એતી અહિ શ રટણા બતે છે એતી જતમ- 
ભોમકા ઇંગ્લ:ડ. એનાં તવારીખી નાટકાતુ' ગૂઢ સત્તત એ નાટકોના વૈવિષ્યતુ' 
“એકમ' 'રાષ્ટ્રપ્રાણુ 'માં વસ્યું” છે. 


સામ'તશાહી યુગમાં ઇંગ્લ'ડતો વિકમાદ્ત્ય ગણાય તેવો યુવાન રાજા! 
રિચર્ડ (1રાતાતત્તે, દં)હ 1011-16 ધ૯તં) ખ્રિસ્તી ધર્મતી જેહાદ 
જગાવી યરૂસલેમના જ”ગતે। અગ્રણી બન્યો હતો. સુસલમાન સુલતાન ગાઝી 
સલાદ્દીન સાથેનાં એનાં ધિગાણાંના રાસડા યુરોપમાં લેકક'ઠે વસ્યા હતા. 
પરાકમી રિચર્ડનુ' યુવાન વચે અવસાન થયુ'. એના બીન્ન એક ભાઈનું” પણુ 
અવસાન થતાં તેતો બાલવયનેો પુત્ર આર્થર ગાદીતો સાચો હકદાર બત્યે!. 
પરતુ રિચર્ડ્નો સોથી નાનો ભાઈ જ્હોન આંથ રના હકને અવગણીને રાન્ન 
બન્યો. આર્થરતી માતા રાણી કોન્સ્ટન્સ પોતાતા પિયેર ફ્રાન્સમાં પુત્ર સાથે 
વસી. શેફસ્પિયરે લખેલું નાટક આવા રાન જહોનતુ* નાટક છે. જેમ એના 
“બીજને રિચર્ટ' નાટકમાં એલિઝાખેથ યુગતી સળગતી ચિતા જેવો રાજય- 
વાર્સતો પ્રશ્ન સુખ્ય હતો તેમ “રાજા જ્હોત' નાટકમાં કેથોલિક સ્પેઈન 
અને કેથોલિક પોપ સાથેના ઇગ્લ'ડના રાષ્ટ્રવાદના ધર્ષણુતી જીવત સ્મૃતિ 
સમાવેશ પામી છે. એક રીતે રાજા જહોન ઈંગ્લ'ડતા નબળા રાજાઓ તી 
યાદીમાં સ્થાન પામે છે, પણુ એણું એના જમાનાના કેથોલિક ધર્મગુરુતો 
સામને! કરવે। પડથો હતો એટલા તથ્ય ઉપર એલિઝાખેથતા જમાનામાં રાજન 
જ્હાનતુ' નામં ઉજ્જવલ લેખાતું, અને એના વિશેના જૂતા નાટકમાં એના 
વિરોધી કૅથોલિક ધર્મગુરુતે દુણ્ઠ પાત્ર લેખે સ્થાન મળ્યું હતું, કળાકાર 
શકુસ્પિયરે તાટસ્થ્થ બતાવીને કેથોલિક કાડિષતલ પેન્ડુલ્ક્તુ' આલેખત કશાય 


૧૫૪ 


પૂ્વ્રહુ' વિનતા કર્યું" છે. જના નાટકમાં કૅથાલિક સાધુ અને સાધ્વીએ વિશે 
ખીભત્સ ઉલ્લેખા હતા તે બધા એણે ટાળ્યા છે. જેમ ખીજ રિચર્ડના * 
ઊર્સિચાંચલ્યને તેમ રાજા જહોનના હેદયદૌખહ્યને શેક્સ્પિયરે અતુડ'પાથી 
વિકસાવ્યાં છે, માવડિયા રાજા જહોનતી આ દુખલતાને એણે ફાન્સતુ' લર્કર 
ઇંગ્લ'ડમાં પદદાર્પણુ કરી ચૂકયુ' છે એ સમાચાર મળતાં રાજા જહોનના સુખે 
સહજ સરી પડેલી એક ૂરિયાદમાં આસાનીથી વ્યક્ત કર્યું” છે : 


(11/1€1₹€ 13 109 10011૯€1”ડ €ત1:€, :* 
41૬ ૩00 ત્વાળ ત્ર1117 ૯૦૫]તં 16 તઇત00 11 1100, 
£1તં ડૉ)€ 10% 1081 ૦ 1૬?” 


આપત્તિકાળે જહોન સદૈવ માતાનો આશરે શોધે છે અતે ફરિયાદ 
કરે છે કે, “આવડુ' મોટું” લશ્કર ફ્રાન્સમાં એકદુ' થયુ' છતાંય મારાં 
માતાને અક્ષરે ન પહોંચ્યો, એ એમતે માટે કેવુ” કહેવાય? એ માતાના 
અવસાનના જ્ઞમાચાર્‌ મળતાં વિહ્વળ જ્હોનની રટણા આવી છે : 


(૫૬1 1000૯ તલત !. .1037 10011૯01 તૈલ્તત !' 


એની માતૃભક્તિ સાચે જ દયનીય છે. પરતુ એ માતાની ગોદમાં 
રાજા જ્હોન જ્ઠંડો અને કાયર્‌ બન્યો છે. મૃત્યુસસચે પણુ એને તો 
એકરાર છેઃ નિખળતા મને ભીંસી વળી છે ( પ17૯ત્ર101€5ડ 1૩૦55૦૭૩૦1) 
10€ ). એ એકર્‌।ર રાજન જહોતે પોતાને વિશે આપેલો ચુડાદો છે. આવા 
તકલાદી ર્‌ાન્ન વિશે નાટક કેનુ"ક રચાય એનો શેફસ્પિયરે આપેલો જવાખ 
કવિએ હવે સાધેલા વિકાસનો આંડ દર્શાવે છે જૂના નાટકમાં રાજન 
જહાનના પરાકમી વડીલ બ'ધુ રાજ રિચર્ડ તા એક અનોરસ પુત્રને કેવળ ઉલ્લેખ 
હતો. એ પુત્રતું' નામ હતું ફ્રેલ્કનબ્રીજ.| ઇતિહાસની વિગતોમાં રાષ્ટ્રપ્રાણુને 
હહોળવા યથતા શેફસ્પિયરે ફેલ્કનખ્રીજને આત્મસાત્‌ કરીને એક સાચે। અ'ગ્રેજ 
સર્જ્યો છે, કવિની સ'મતિની મહેર્વાળુ' એ પ્રયમ મહાપાત્ર છે. શેક્સ્પિયરને 
અભિમત લક્ષણેવાળા માનવ રાન્ન જ્હોનતે પડખે મૂકેલો અનૌરસ ફેલ્કનખીજ 
છે. એકખીન્નને પડખે ઊભેલા રાજા જહોન અને અનૌરસ ફ્રિલિપ ફેદ્કનષીજ 
આખાચે નાટકને મર્મ છે. જ્હોનમાં જે કાંઈ ખૂટે છે તે બધુ'ચે ફ્ેલ્કનભીજમાં 
દર્શનીય બનીને સોહે છે. અનૌરસ ફોલ્કનથ્ીજ અને રાજ્યશય્યામાં જન્મેલો 
જ્હોન ઉભયનો એકસાથે વિચાર કરવો! એટલે જ નાટચકટાક્ષતો અનુભવ. “રાજા 


૧૫૫ 


લીઅર' નાટકમાં શેકૂસ્પિયરે એડમ'ડના પાત્રમાં અનૌરસ પુત્રતી સખૂઝ દુષ્તાને 
વ્યક્ત કરી છે, તો “શાન્ન જ્હોન? નાટકમાંદુએવા!જ અનૌરસ ફેલ્કનષ્રીજની 
સગ્ચાઈ પ્રગટ કરી છે. ન્નણે સમાજથી તિરસ્કૃત[પુરષ કહેતો ન હોય: ઓરસ 
પુત્ર નથો તો સમાજના ર્હિરિવાજેન અતે સામાજિક ભયને! ગુલામ નહી” 
ખતુ'. મારા અ'તરની શુભભૃત્તિઓઆને અતુસરીને ભયસુક્ત રીતે હુ' જીવીશ. 
હુ' મારી પ્રકૃતિતે અતુસરીશ. આવુ સુક્ત માનસ “ 0ત5ત્ તં 'તે શેફૃસ્પિયરના 
ખહિશ્તતો આદમ ખબનાવી ન્ય છે. “તરડ તત ' સ્પણ્વક્તા છે. એની નજર 
સાફ છે. ભયને એણું જાણ્યો નથી. કટાક્ષડઞિએની વાણીતુ પ્રસુખ લક્ષણુ છે. 
હાસ્યનુ' સાતત્ય એતો મિન્નજ છે. તીછ્દણુ મેધા એનુ* શસ્ર છે. છતાંયે ઉત્કટ 
દેશપ્રેમ એનું હેદ્યબ'ધન છે. ખીજ કોઈ એતે અનૌરસ કહે તે પહેલાં જ 
અનૌરસ હોવાની મગરૂખી “ 9તકાદ્રાત્તં' ખુમારીથી વ્યક્ત કરે છે અને કહે છે: 


“1 દ્વ0 1, 1031૪760૯61 10૦8૦1. રાન્ન જહોન સાતૃછાયામાં વસે છે. 


તો ફ્રોલ્કનબ્ીજ ખુલ્લી અદ્લતમાં માતાને પડકારીને પોતાતું અનૌરસત્વ 
પ્રગટ કરે છે અને પિતાની મિલકત ત્યજીને રાજાનો સ'રક્ષક બને છે. આમ, 


શસિલકત ગુમાવીને એ “સરને! ઇલકાબ મેળવે છે ત્યારે એ વ્ય'ગમાં કહે છે,' 


“વે'ત જેવડો ઇલકાબ મેળવ્યો પણુ જેજન જમીન ગુમાવીને. હરી | હવે 
કોઈ પણુ નારીને હુ 'લેડી' બનાવી શકીશ. નવે નવે હોદ્દો મળ્યો છે 
એટલે જના મિત્રોને હુ' વીસરી જઈશ, એકતું નામ જોર્જ હશે તો એને 
પીટરને નામે બોલાવીશ. નવી પ્રતિછા મળે એટલે જતાં નામ વીસરી જ જવાય. ' 


(1૯11, 1017 €21 1 1041૮0 210) 
0213 4 ત્વં). 
£&1તં 1 115 1૮1100 1206 ૬૮૯૦1૪૦ 
111 ૦1 1110 16૫૦1; 
₹૦01 1€07-00તં€ 10100૫૪ તં૦11. 
[01'ટુ€૬ 110€10'5 1101063. » 
સામાન્ય રીતે પ્રસ્‍તાવના ગણાત એવા પ્રથમ અ'કમાં ઔરચ જ્હોન 
અને અનૌરસ ફ્લિપને ભેગા આણીને શેક્સ્પિયરે નબળા રાન્ન જહોનના 
નાટકમાં સબળ “બડ્વડ્તત્ત નો પ્રવેશ કરાવ્યો છે. આ નાટકમાં કેવળ 
રાન્ન જ્હોન નિર્બળ નથી. એની આજુખાજ તકસાધુઓ, કાપુરુષે।, દ્રોહીઓ 
અને અવિશ્વસનીય પાત્રોનો આખા સ'સાર્‌ ખડકાયો છે. ઇતિડાસનતી ગવાહી 
નનણું વાચા પામી છે. આ નિખળ જતેોની વચ્ચે યુવાન ' 95૫લત 'તુ' 


ડો 


વૃષ 


આગપમંત જોઈ રુગ્યૂલયમાં ફેરી ગયેલા વેસ'તતા વાયરા જેવુ' છે. સત્તાના 
મધપૂડામાં ખણુખણી રહેલા આ પામર! જીવતમ'ત્ર છે 6૦૫01001), 
દુનિયાદારી. “ ડિદ્ડા્ાત 'ના આ એક શખ્દમાં શેફસ્પિયરે એનેક અથ ભર્યા 
છે. સ'સાર્ના સ્વાર્થ, સમાજ અને સમયની પરાધીનતા, વ્યવહાર, અધીનતા, 
તડજ્ેડે, પ્રપ'ચ, રાજર્મત, વઝીલાત, આપદ્ધર્મ અને તકવાદ--આ બંધી 
' €૦01006109'-દુનિયાદારીની અય ઠ્ટાએ છે. સાચા હકદાર ભત્રીન્ન 
આર્થર્તે ફ્રાન્સના રાન્નએ શરણુ' આપ્યુ' હોવાથી કાકો જહોન લ્હાવલરકર 
સાથે ફ્રાન્સના એક નગરતે ઘેરો ઘાલે છે. હકદાર આર્થરતે ઇગ્લ'ડતું રાજ્ય 
અપાવવાની પ્રતિજ્ઞા લઈને ફ્રાન્સ અને ઓસ્ટ્રિયાના રાજા જહોન સાથે 
યુદ્ધ કરવા આવી પહોંચે છે. બેઉ લશ્કર જે શહેરને ધેરી લે છે તે શહેરના 
નાગરિકો નથી જ્હોનને સ્વીકારતા કે નથી ફ્રાન્સને સ્વીકારતા. પરિણામે 
ફ્રાન્સના શજા અતે ઇંગ્લ'ડનેો જ્હોન ભેગા મળીને નગરે ઉપર હુમલો 
કરે છે. આમ; ધડી પહેલાંના પ્રતિજ્ઞાબહ્ શન્રુઆ વેર્‌ વીસરીને મિત્રો 
બની જાય છે. ખાળર્‌ાન્ન આર્થર અતે એની વહાલસોયી મા કેન્સ્ટન્સ 
વિનવણી કરી કરીને ફ્રાન્સના રાજાને એની પ્રતિજ્ાનું' સ્મર્ણુ કરાવે છે. 
પરતુ વ્યથો. રાજા જહોન સાથે આવેલો “]ડ૫્તં' ઉભય રાજાના દ્રોહી 
વર્તનનો સાક્ષી હોય છે, તે પછીની સ્વગતોક્તિસાં “0 ડત દેવી 


.-.. “€૦0૫૦૦તાઇ'ની ખીન્ન અ'કના પહેલા દશ્યંતી પદૃ૧મી પ'ક્તિથી સચોટ 


વ્યાખ્યા આપે છે અતે વ્યાજસ્તુતિ કરે છે. રાય અતે રક સૌતે હથેલીમાં 
ર્માડનારી આ દુનિયાદારી સ્નેહસબ'ધોમાં કુઠ્ટિણી બને છે, વ્યાપાર અને 
વાણિજ્યમાં દલાલુ' કરે છે, દઢ નિણુંચોને લોભાવીને ફેરવી તોળે છે, 
વચ્તભ'ગની પ્રણુતા બને છે, સરળ વ્યક્તિઆની છલના કરે છે. દુનિયાને 
ઝુકાવે છે. સ'સારનાં ચાંચલ્યોનું મૂછ આ દુંનિયાદારીમાં છુપાયુ' છે. માનવ 
સમયતે। ગુલામ બને છે કારણુ એને જીવ વ્યવહારમાં ચોંટયો છે. પોતાના 
ઉપર કટાક્ષ કરતો હોય તે રીતે “0ત્રડધ્તતે' દુનિયાદારીને સમજનવતાં કહે છેઃ 
ટા પોલ ] તા ત ૩૦૪૯ 
1 પ1 કો 
શત 37 (૦1૯ 15 130 13 
00% ૫૦ 0૯ તલ; 
શલ ઇલઇળટટ (01, 10) સતાપર 
(1૯13 3111 192 


૧૫૭ 


૧'0 ડલ)? (1€1€ 15 100 પ્ત1ં૮૯ ' 
00૬ 0૯૪૪૬૦1; 

5110૯ કટક 90૦૧૫૮ ત્વિંદ 
૫]2૦1 (૦1011006; 

(દ્રાર, 0૦ 1107 1.01તં, 107 
1 પ1 37013112 1૯૦.” 


“માટે જ્યાં સુધી હુ' ગરીબ રહીશ ત્યાં સુધી કહેતો ફરીશ કે લઘ્મી 
એ મહાપાપ છે. પરતુ ધન મળશે ત્યારે મારો ધમ એ હશે કે ભીખને 
મહાપાતક કહી પોકારવુ. ભલા ભૂપ પણુ દુનિયાદારીને નામે આપેલાં વચત 
તોડૅ છે ત્યારે હે પ્રભુ લાભદેવ ! તમે જ મારા આરાષ્ય, અતે તમારાં જ 
કરીશ પૂજન-અર્ચન!” 

" તવારીખી નાટકે માટેતો શેક્સ્પિયરતો દણિકોણુ  92562॥તં' ને 
સુખે રજૂ થયો છે. સહેજ ગાફેલ રહીએ તો 'ત્રડધલત' ને વાંકદેખો કહી 
ખેસીએ એવા ઉલ્લાસથી જગતની આંખનાં કણાં કવિએ એતી પાસે કહાવ્યાં 
છે. “ ડિત્રડધ્રાતતં 'ને વાંકદેખા થવું પાલવે એવું છે, કારણુ એના સ્વભાવમાં 
અતુદાત્ત એવુ* કશુંચે નથી. સદ્ગુણ એણું હોઠે આણુવા નથી પડયા, કારણુ 
એનામાં કોઈ દુગું'થુ વસ્યો નથી. સાચા અર્થનો મુક્ત માનવી અનૌરસ 
હોવાથી પરાક્રમી પિતા વનરાજ રિચડ'નતી એહિક સ'પત્તિ એને નથી મળી. 
પર'તુ પિતાનો સિહ સમો સીનો એતો અવશ્ય છે. ઇંગ્લ'ડતા નિર્માલ્ય રાન્ન 
જહેોનને પડખે કુદરતે સજેલા ઇંગ્લ'ડતા રાન્ન જેવે। “15 ત્તં' શેફ્સ્પિયરે 
આલેખ્યા છે. રાષ્ટ્રીય એકતાનો એ પુરસ્કર્તા છે. ધર્મગુરૃતા દાંભિક 
અધિકારનો અડગ રહીને એ મુકાબલો કરે છે. નરવુ” ઇંગ્લ'ડ એનામાં વ્યક્ત 
થયું છે અને રાન્ન જ્હોન એવા ઇંગ્લ'ડતેો દૂષિત એવે. પડછાયો ભાસે છે. 
નાટકમાં રાષ્ટ્રવાદના ઉત્તમ આવિષ્કાર “રડત 'માં થયો છે એ ખરુ 
પરતુ એથીયે વિશેષ સાફલ્ય ' 9ત્વડત્રતતં ના, અ“તરાત્માને વશ એવા 
આલેખતમાં શેક્સ્પિયરતે મળ્યું છે. રાજકાર્ણુના નાટકમાં “1 તા 1'તી 
અસ્મિતાલહર, શેફસ્પિયર માટે પણુ નૂતન સિદ્ધિ બને છે. “દ્રડત તત ' 
વાસ્તવ નથી, એ તો ઇંગ્લ'ડતુ” હૈદ્ગત છે. એની જબાન આગવી છે. એ 
છે સાચો અ'ગ્રેજ, ધૂતી અને કાંતિકારી, દુતિયાદારી માટે એની નક્રત 
અનન્ય છે. દુનિયાના દભ અને પાખ'ડના નિ:સ્વાર્થ દ્રછા બનીને દુતિયાદારીતાં 
ઝેર્‌ એણું જગતતી દાઢમાં દીઠાં છે. દ*ભ, પછી તે વર્તનમાં હોય કે વાણીમાં, 


૧૫૮ 


“045દત થી સલો નથી જતો. /1ટ્ાંટ(ડતા નગરજનો તીડર બનીને 
રાજ જહોનતે તુચ્છકારે છે ત્યારે '0ત્વડદત્ત ' ઉચ્ચારે છે, “ ભ્રાતાના પિતાને 
બાપા કલ્યા ત્યારથી આજ સુધીમાં આવી શેખી સાંભળી નથી.” 


(200૫1॥તંડ ! 1 ૪ત્ર૩ 101€1₹ 3૦ 
0૦૫ઊપ॥1[૯ત પ0 1707વંડ 
ગં1૦૯ 1 11351 ૦ 11૯ત 117 
01008 ૯1”ડ ત તંદ્રત.) 


દરેક તબછે અને કોઈ પણુ પરિસ્થિતિમાં “0051ત તે ' મિથ્યાચારને 
હાડવેરી રહ્યો છે, અગ્રેજ્યિતના પ્રતીક જેવા બાસ્ટાડને સજી તે શૅટ્સ્પિયરે 
“અતીતની સાવજતમાં કવિકલ્પનાને આકાર આપ્યે। છે. ઇતિહાસની વીગતો 
હવે કવિતે નથી લાગી પરાઈ કે નથી તો કઠી. રાજા અને રાજનીતિ હવે 
એતે આંજી તથી દેતાં. બાસ્ટાડેતુ' મતમાજી પાત્ર કવિને ઇતિહાસની કુ'જનેમાં 
મુક્ત મને ફૂરવાતી અતે છંદ્ગત વ્યક્ત કરવાની છૂટ મેળવી આપે છે. 


રાજન જહોનને વદ્દાદાર રહેલા ખાસ્ટાર્ડની ચોથા અ'કતા ત્રીજા દૃશ્યમાં 
પૂરી કસોટી થાય છે. સાચા હકદાર જુ'વર આર્થ રતે રાજા જહોને રહ્ષણુ 
આપ્યુ' છે. ખાનગીમાં એતુ* કાસળ કાઢવાની સૂચના જ્હોને વફાદાર સેવક 
છુખર્ડેને આપી છે, તૈયાર થયેલા હ્યુખર્ડ અને અભાગી કુ'વર આય ર વચ્ચેનો 
સ'વાદ હદયદ્રાવક છે. નિર્દોષ કુ'વરની વાણીથી લ્યુબર્ડેનાો હેદમપલટા થાય 
છે. પર'તુ સ્ક્ત ખનીને માતા કોન્સ્ટન્સ પાસે નાસી જવા ઇચ્છતો આર્થર 
મહેલમાંથી ફૂદતાં જમીન પર પટકાઈને મૃત્યુ પામે છે. એતો મૃતદેહ સેલિ- 
સખરી વગેરે ઉમરાવોને મળી આવે છે, રાજન ન્્હાને કુમારનો કાંટા કાદી 
નાખ્યો એવી મજખૂત શકા તેમના મતમાં ઊઠે છે. લ્રુબડે કુ'વરનુ* ખૂત 
ક્યું" હશે એવા વહેમથી તેઓ લ્યુખર્ડુતે ઘેરી વળે છે. આવા ધેર ધાતકી 
રાજ સામે તેએ વિદ્દોહી બને છે. આ ક્ષણુ રાજ્યને વદ્ાદાર બાસ્ટાર્ડને 
પ્રવેશ થાય છે. ઉમરાવ! એને ઘેરી વભે છે ત્યારે તબિયતથી ખાસ્ટાર્ડ ઉચ્ચારે 
છે, “સામ'તજી આપની તીદ્દણુ અસિધારાતે મ્યાનમાં રાખે.' વ્યક્તિપ્રભાવથી 
સહુતે ડાર્તો ખાસ્ટાર્ડે આર્થરતા મૃતદેહતે ન્નેતાં પોકારી ઊઠે છે : “વાઢ રૈ 
દુતિયા | આ સત્કર્મ તારું હતું. અલ્યા લુખડુ આ કાળાં કાસતો કરનારો 


ઘ્યાના સાગર જેવા મ્રભુતી કર્યાનો છાંટા નહીં પામે, લ્રુબ્ડુ, તારુ સ્થાન 
રોરવ નક માં હરે.” 


ર૫૯ 


(169૦01 દ 11141૯ તાળ 
120૫॥લં1૯55 1૦1, 


01 1061૮9 14 (1૦૫ તૉંતંડદ ધૌ13 
તંઢ૯તં ૦14 તલ, 


£1 1100 તૈદ્વળલતં, 1પંલાત. ) 


ખાસ્ટાર્ડુનાં વાણી અને વર્તનમાં હુવે રાજત્વતો પ્રભાવ અતે રણકે 
છે. એની દષિ સત્યાન્વેષી છે. કુવરના મૃતદેહને હ્રુબર્ડેના હાથમાં મૂકીને એ 
પામી જાય છે કે લ્રુખર્ડ નિર્દોષ છે. જે ઇગ્લ'ડમાં કુવર બર્થ ર્તુ' અકાળ 
અવસાન યાય તે ઇંગ્લ'ડ માટે ખાસ્ટાર્ડનુ' હેયુ' વલેોવાય છે. 


““₹ઊ૯€ 111€, (16 1પદા1દ દતે દપ 
૦1 દ્વા1 દંડ 1૯૯111 


15 16 ૫૦ 16૮1610; દ્રળતં 1શિટાદ્વાણત 
110? 15 161૬ 
1૦ પટ્ટ તરપર્ત ધ૦ 5૦0૫101016 ત્રણ £૦ 
દ્રાઈ 1% 1096 ૫૦૦૫0, 
10૯ ૫0૦૪૯તં 111૯1૯5૬ ૦ 110 
૪૫૦૫ર્તે ડટ 3120.” 


“આચરતા મૃત્યુ સાથે ઇંગ્લ'ડનાં સત્ય અને ધમ સ્વર્ગે વસ્યાં. હવે 


તો રૂતરાં ચૂથરો તેવો દેશને મૃતદેહ બાકી રહલો, અતાથ આ ભૂમિનો 
વૈભવ ઓશસરીને લુપ્ત થયે. 


આર્થરના મૃલયુતુ' વેર લેવા ફાન્સતા પાટવી કુ'વર ઇંગ્લ'ડ સામે યુદ્ધ 
ચડે છે. રાન્ન જહોને કાવતરું કરીને બ્રત્રીજાનુ' ખૂન કરાવ્યું છે એવું માનીને 
વિદ્દોહો સરદારો ફ્રાન્સના લરકરતે સહાય કરે છે, ધર્મગુરુ કાડિંનલ વેન્ડુલ 
સિથ્યાવાદી તક ખુહ્ધિથી ફ્રાન્સના રાન્નને ઇંગ્લ'ડ સાથેના શાંતિકરારતો ભ'ગ 
શીખવે છે. કવિ “સજ્જન' હોવાથી ધર્મતે અપવાદ ન આવે તે રીતે 
પેન્ડુલ્ની સત્તાલાલસાનો ચિતાર આપે છે. જેમ બાસ્ટાર્ડતુ” વાકચેવાકય 
એના સ્વભાવનુ* ઘોતક છે તેમ પેન્ડુલ્યતો શખ્દેશશબ્દ એની ખ'ધાઈ અતે 
કુટિલનીતિની સખૂત આપે છે. શેક્સ્પિયરતી નાટયકલાના વિકાસનુ* અગત્યનું 
સોપાન આ ખેત્રણુ પાત્રોની અનન્યસાધારણુ અભિવ્યક્તિયી રપાયુ છે 


૧૬૦ 


તર્ડશાસ્્રી અને ગુટિલનોતિપારગત ધર્મગુરુ પેન્ડુલ્કના મતોવ્યાપારતો એક . 
નમૂનો આ રલ્રો$ 
:111€ 0૦૫% ૮૦૮1 રબ [201[20565 
11151001 


15 £૦ 115141૯ તટ્લ્ાં1, (130૫૬1 
1811૯૦૬; 


૪૯૬ 1॥લ1(₹૯૦૫ં૦1 1161૮123 
ટ'૦95 તૉ1₹૦૦, 


21 415૦11૦૦ દ્વિ15૯11૦૦ર્વ ૯11૯5; 
5 31€ ૦૦૦5 11*€ 


પ(ધઊ1ળ પ૯ ૩૦૦1૧૦11૦૯ તં ૬૯1135 ર 
011€ 11€37-001066ં. 


30% ઉ0૦પ તં૦ડદ 317૯૮1 ૦117 
૬૦ 10€ 101%517011; 


&10રલં 1005£ 1૦012370113, £૦ [€૦][૩ 
૫712૬ (1૦૫ તં૦ડ૬ 3૫/૦૮. 


ફાન્સના રાજાએ ઇગ્લ'ડ સાથે શાંતિના કરાર પાળવાના શપથ લીધા હતા. 
કાડિનલ પેન્ડુલ્ફ એને સમજાવીને પ્રતિજ્ઞા તોડવાની આવી સલાહ આપે 
છે, ભૂલમાં લેવાચેલા નિણુંચોને ભૂલથી સુધારવા એ સત્કાય ગણાય. સુધા- 
રણને! આવે વાંકે રસ્તો લીધાથી વાંમુ' મરીને સીધુ' થાય છે. એક જૂઠાણુ' 
ખીન્ન જ્ઠને રદ કરે છે, જેમ અચિથી અશિ શમે છે. તારા શપથ લેવાયા 
હતા તોડવા સાટે જ. આવી પ્રતિજ્ઞા પાળવામાં વચનભ'ગ ગણાય, કાર્ણુ 
પ્રતિજ્ઞા લેવામાં જ તે' ભૂલ કરી હુતી !' કાર્ડિનલ પેન્ડુલ્કની વિચક્ષણુતા એવી 
છે કે કોઈ પણુ । વ્યક્તિની નિર્ખળતા અને કસરને। એ ધર્મગુરુ પૂરો લાભ ઉઠાવે 
છે. પરતુ અકળાવનારી વાત તો એ છે 'કે અન્યનાં સારાં લક્ષણાતે પણુ પેન્ડુલ્મે 
પોતાના સ્વાર્થ માટે આંતરે છે. પેન્ડુલ્ક્‌ અને ખાસ્ટાર્ડ ગજત્રાહથી “રાન્ન જહોન ' 
નાટક તકવાદ અને સિહ્ધાંતતિઇ વચ્ચેના સ'ધર્ષનુ' નાટક ખતે છે. હવે 
શેક્રિપિયરતે નાટયકલાનુ' વિચિત્ર સત્ય લાષ્યું છે કે રાજકીય સ'ધર્ષો પણુ 
મૂળે તો માનસિક સ'ધર્ષો જ છે. રાજકારણુના આભાસ પેન્ડુલ્ક્માં રજ્‌ 
કરીને રાજકાર્ણુનું' સત્ય એણેું ખાસ્ટાડને સૉંપ્યું છે. તેવીજ રીતે રાન્ન 
જહાનની માતા એલિને૨ અને કુ'વર્‌ આર્થરની માતા કોન્સ્ટન્સના ચારિત્ર- 
વર્ણુનમાં પણુ એણું સત્ય અને આભલાસતે ભેગાં ખેસાડયાં છે. એલિનેર 
મહત્ત્વાકાંક્ષી નારી છે. પુત્રને રાન્ન ખનાવવામાં એણે વાત્સલ્ય નથી અતુભવ્યું, 


ઉદ્‌ 


સત્તાલાલસા કેળવી છે. તહીં' તો વળી પોતાના પુત્રના વ્યક્તિત્વને કચડી 
નાખીને એણે જ્હોનને નિર્બળ માવડીઓ ન બનાન્યે હોત. 


એની સરખામણીમાં પુત્રવત્સલ કોન્સ્ટન્સ માતૃકારૂપે વિલસે છે. એની 
મહરવાકાંક્ષા પુત્ર માટે છે, નનત માટે નહીં'. પુત્ર આથર્‌ એતો. આરાષ્ય 
દેવ છે, એલિનેોરમાં માતૃત્વતતો આભાસ છે, તો કોન્સ્ટન્સમાં એનુ સૈન્ય. 


ફ્રાન્સના લશ્કરી ઉતરાણુ પછી નખળેા જહોન રાષ્ટ્રીય કટોકટીના 
સમચે બાસ્ટાડને સર્વસત્તાધીશ બનાવે છે. 


1120૦ (10૫ 11૦ ૦1તંદાનંળટુ ૦1 ધ15 [1૯૩૦1૧1 111106.' 


બાસ્ટાર્ડ પરિસ્થિતિને એકલે હાથે પહોંચી વળે છે. પ્રકુતિતાં બળે 
પણુ સાનુકૂળ હોય છે અને વિદ્દોહી સરદારો શરણું આવે છે. રાન્ન જહેનનુ' 
વિષપ્રયોગથી ઉપાશ્રયમાં મૃત્યુ થાય છે યાં સુધીમાં બાસ્ટાડે: દેશને સર્વ 
રીતે રક્ષણુ આપ્યુ' હોય છે. એટલે “રાજન ન્હોન' નાટકનુ' ભરતવાકય 
'મવાચત્ત છુ યૌરુષમૂ્‌'ના સમર્થક બાસ્ટાડના સુખે ઉચ્ચારાય છે : 

“ ચહુદિશથી આહ્વાન ઊઠશે યારે પણુ મારો દેશ પરાધીન નહી' 
ખને--ન્ને એનો આત્મા ન્નગી ઊઠશે તેો.' 


જાગ્રત શેક્સ્પિયરે ઇતિહાસની ગુલામીને આવી રીતે “રાજન જ્હોન'માં 
પડકારીને ઇતિહાસતી શ"ખલા તોડનાર અને કવિકલ્પતાને મોકળા માર્ગ 
આપનારુ' સો ટકા શેફ્સ્પિયરી પાત્ર બાસ્ટાર્ડમાં રજૂ ક્યું” છે. તવારીખે 
દીઠેલા નિર્બળ અને નામમાત્રના રાજા જ્હોનતો કવિએ હલકા કુળના પણુ 
રાજવી ગ્રકુતિના ખાસ્ટાડૅના આલેખનથી મુકાખલે કર્ચોય છે. હવે બાસ્ટાર્ડની 
માકક સર્જક શેફસ્પિયર પણુ કહી શકે “1 ત્વા10 1, 1101707061" 0૬૪૦૬ ' 
--ન જશો મારુ કુળ, મને પુરૃષાથ થી માપન્ને. તવારીખી આભાસ ટાળીને 
ઇતિહાસના સત્યને હવે એ પામ્યે। છે. 


 ત્રે્માણુમાં અલ્પખ્યાત “રાન્ન જ્હોન? નાટકના ઇતિહાસના પ્રદેશોમાં 
સ્વૈરવિઠઠારની છૂટ શેક્સ્પિયરે મેળવી લીધી. બધાં જ એતિહાસિક પાત્રોની 
વચ્ચે કવિનો ઉત્કટ દેશપ્રેમ અને રાજ્ત્વ વિશેની એની અપેક્ષાઓને આકાર 
મળે તેમ જ ડવિએ પ્રીછેલે રાષ્ટ્રપ્રાણુ કવિપ્રમાણિત માનવમાં પ્રતિછઠા પામે 
તેવો અતુભવ “9તરડક॥તં 'ના પાત્રતે જીવતું બનાવી શેક્સ્પિયરે પ્રાપ્ત 
કર્યો. ૧૫૯પના વર્ષ પછી શેકૂસ્પિયરતો વિકાસ કમિક નથી થયો, એણે તો 
હરણુષ્રાળ ભરી બતાવી છે. એના વિકાસનાં સીમાચિહ્નો પાંચદશ વષે નથી 
રોન ૧૧ 


ઉદ્દર્‌ 
શોધવાં પડતાં. એકાદ નાટકના પહેલા અને ખીજ અ'ક વચ્ચે એતી 
સગશઝિતનો અણધાર્યો વિકાસ શેફૂસ્પિયરે સાધ્યો છે. ખીન્ન રિચર્ડેના 
યારિત્યલેખનમાં પ્રાય: નાટકતે અતે કવિતી તેમજ પ્રેહૃક અને વાચકની 
ઉષ્માભરી સહાતુભૃતિ મેળવી શકે તેવું જીવ'ત પાત્રાલેખન સળી આવે છે. 
“રાજ જ્હોન નાટકમાં આદિથી ચ્ય'ત સુધી આત્મસાત્‌ કરી શકાય તેવું . 
પાત્રાલેખન “ [ડધ્ઢપત 'તું થયું છે, બીન્ન રિચડેને પદભ્રજ ડરી સત્તાનાં 
સ્થાનો આંચકી લેનાર બોલિ ગષ્રોક વિશે શેક્સ્પિયરે ખે નાટકે! લખ્યાં છે; 
“ શ્રોથે। હેત્રી-પૂર્વાધ ' અને “ ચોથે હેત્રી-ઉત્તરાર્ધ '. ખે પેટીના તવારીખી 
અતુભવને એક પથાર્માં જેવાની ક્વિને તક મળી એટલે ઇતિહાસમાં. 
ધીમે ધીમે ઊક્લતું રહસ્ય અને સમાજદશન ડવિતે સાવેરોષ સપણ થયું. 
બીન્ન રિચડે ચપળ અને પરાકંમી ખબોલિ'ગછોકનો ભય સેવીને એને 
દેશનિકાલ કર્યો. પરિણામે રિચર્ડેના મતતો ભય એને ભરખી ગચે।. ખોલિ'ગન 
છોક રજગાદી માગે તે પહેલાં જ રાજા રિચડે સ્વહસ્તે એતે રાજસુકુટ 
ગ્યપણુ કર્યા. તે ક્ષણુથી અત્ય'ત સજમ એવું માનસિક પરિવર્તન શેફસ્પિયરે 
ચોથા હેત્રી બતેલા બોલિ'ગલોડયાં સ'કેતરૂપે રજ, ક્યું ' છે. રાજા બન્યા 
પૃષ્ઠી રિચર્ડ જીવતે રહે તો ભવિષ્યમાં વિદ્રોહ કરે એવા ઝુવિચાર્‌ અતે 
સ'શવતો ખોલિ'ગબોકના સતમાં સ'ચાર્‌ થયે! છે. પરિણામે ટિ્િચડે' જે ભૂલ 
કરી હતી તે જ ર્‌ાન્ન બતેલેો ખોલિ'ગળ્રોક કરી બેસે છે. રિચડના 
અસ્તિત્વના ભયથી જ ખેલિ'ગબોક એનુ' ખૂત કરાવે છે. આ રીતે રિચર્ડનો 
સુકુટ ધાર્‌ણુ કર્યાથી ખોલિ'ગથ્રોક શિયિર્ડનાં બધાંચે ભય અતે ચિ'તાતો 
વાર્સ બતે છે. પરિણામે રન્ન સામે બ'ડ ઉઠાવીને રાજા બનેલો ખોલિ'ગષ્ોક 
અહોનિશ સ'શયાત્મા બનીને ઉમરાવો સાથે સખતાઈથી વર્તે છે, આનુ 
ભય'કર્‌ પરિણામ એ આવે છે કે ખોલિ'ગછોકના પરાકેમી સાથીદારો એના 
વેરી બને છે અને હેત્રી ચોથા તરીકેના એના શાસનકાળમાં એની બધીયે 
શાક્ત બ'ડતે અટકાવવામાં અતે યુહ્ધક્ષેત્રે વિદ્દોહીએ સાથેના સ'ધષયાં 
ખર્ચાઈ જય છે. પ્રકુતિ પણુ એને શિક્ષા રતી હોય તેમ એનો પાટર્વીકુ'વર 
હૈત્રી સ્લગારી ખતીને ખૂરી સોબતે ભટકે છે. સમાજ્ધ્મ અતે નીતિ- 
નિયમે।ને નેવે સૃકીને મેળવેલુ' જાન્ય આ રીતે ખે[લિ'ગળ્રોડની ગરદનમાં 
ઘ'ટીના પડ જેવું બ'ધાય છે. અનેક વાર ધમના રક્ષણુ અથે ધર્મયુદ્ધ 
કરત્રાના નિર્ણુય બોલિ'ગછોડ ધોવિત કરે છે. પર'તુ એ પોતે સમજે છે કે 
શ'ડિત હદયતાં એ ખધાં ઝાવાં છે. “ 13835 ત ' જેતે “ €૦૫0100૦વા 7 ” 
ડછી શકે એવા વ્યવહારને જેણે જીવનધર્મ ગણ્યો હતો તેવો બોલિ'ગલોક 


૧૬૩ 


જે મેળવે છે તે બધુ'ચે પદાર્થ ન ઠરતાં પડછાયો ખની નય છે. સત્તા 
એને મળી, પ્રતિપળ ભયભીત બનવા સાટે; પાટવીપુત્ર એને સન્યો, પ્રતિપળ 
હૈયાશફી બનવા માટે; સાથીઓ મળ્યા, કટ્ટર વિરાધીએઃ બતવા માટે; 
મહેલાતુ જીવન એતે મળ્યુ”, અનિદ્રાથી રાત્રિના પ્રહરો ગણુવા માટે. જીવનના 
પ્રથમ પગથિયે રાજકારણુ ગણીને જે દ'ભ એણું આચર્ચોચ તે ૬'ભના 
પિ'જર્માં અનિવાર્ય રીતે મૃત્યુપય'ત એને પુરાવુ' પડયુ, બે નાટકોમાં 
આવા વિચારો અતે બોધકથા રેર્ફાસ્પયરતુ' નાટચવસ્તુ બને છે. એ રીતે 
કવિ ક'ટાળે એટલી પુનર્‌ક્તિ હેત્રીની તવારીખમાં આવી પડી છે. ખીન્ત 
રિચડની તવારીખનો સહેજ ભિન્ન એવા વિવત ચોથા હેત્રીનાં ઉભય નાટ કેતું 
કથાવસ્તુ છે. એક રાજ્ય ગુમાવીને દુ:ખી થાય છે, તો ખીજ્ને રાજ્ય મેળવીને 
ત્રાસ અતુભલવે છે. 

પરતુ જે વર્ષોમાં ચોથા હેત્રી વિશેનાં નાટકો લખાયાં તે વર્ષોમાં 
શેક્સપિયર પૂણુ વિકસિત નાટ્યકાર બન્યો છે. “બાજે રિચર્ડ? નાટકમાં 
એકાદ પાત્રને અને તે પણુ છેલ્લા અ'કમાં એણું આત્મસાત્‌ કયું, રાજા 
જહાન નાટકમાં “ 0ત્વડધતત 'તા પાત્રને સાઘ'ત જીવતું કર્યું. તો “ચોથે 
હેત્રી' નાટકોમાં ફેલસ્ટાફ્‌ અને એના સાગરીતોને આણીને નગર અને 
જનપદતના ઇંગ્લ'ડેતે, અ'ગ્રેજ પ્રનનના ઉલ્લાસ અને હાસ્યતે તવારીખી નાટકમાં, 
જેમ હતુમાને પવત ઊંચકી આણ્યો હતો તેમ, શેફસ્પિયરે આખાં ને 
આપ્ખાં સમાવી દીધાં છે. એક રીતે એણુ મહાભારત કામ ઉકેલ્યું' છે; 
ઇતિહાસની અસાધારણુ માનવકરણીતા સ'દભમાં રાષ્ટ્રનાં સર્વ લક્ષણે 
સમેતના સામાન્ય જનોના જીવનને તખતા ઉપર ધબકતુ” રાખ્ખવાસાં ભગીરથ 
સિદ્ધિ મેળવી છે અતે ફેાલસ્ટાફી પરાક્ય કરી બતાવ્યાં છે. 

“ચોથે હેત્રી' બે ભાગતુ' નાટક હોવા હતાં વાસ્તવમાં દશ અ'ઝનુ” 
એક સહાનાટક છે, જેમાં એતિહાસિક પાત્રો અતે પ્રસંગોને પાર્શ્ચભૂમાં 
સ્થાપીને તળપદા લોકજીવનને અને જીવનના ઉલ્લાસને મધ્યવતી સ્થાન મળ્યુ” 
છે. હવે તવારીખી આભાસતી બાજમાં ડવિએ ઇંગ્લ'ડેના ધબકતા લોકજીવન 
અને પ્રાદેશિક વૈચિરર્યના સત્યને ઉમ'ગે શૈોષ્યુ' છે. લ'ડનની મધુશાળામાં 
ઊભરાતાં ૬૨ચેોની ધમાલ, નગરના પરાંવિસ્તારમાં ટેકરી પાસે મોડી સાંજે 
કે વહેલી સવારે વટેમાગઝુને આંતરીને લૂટી લેવાનાં દશ્યો, કયા વટેમાર્ગુ 
પાસે કેટલુ' ધત છે તે સહપાન્થ બનીને જણી લેનારા ઠગારા, રાતવાસે 
રહેલા ઉતારતી શુશ્રષા કરીને.એનાં આવાગમન-નિગ”મનના સમય ન્નણી લેતા 


ર૬૪ 


લૂટારાના સોબતીએ, વહેલી સવારે લ'ડન તરફે પ્રયાણુ કરવા માટે અ'ધારામાં 
ઘોડાની 'ખોતર-બરદાશ કરીને ગાડી તેયાર કરતા કોચમેનો અને એમતી 
મનની ચિતા જેવી માંધવારી અને અનાજની ત'ગી અને પરિણામે દેવાદાર 
ખતીને આત્મહત્યા કરનાર પરિચ્િતો વિશેની એમની ચર્ચા, કે એકાદ જાગીર્માં 
કારભારી સાથે લાલ ધઉ'ના વાવેતરની ચર્યા કરતા તાલુકાદારનુ' દશ્ય, અથવા 
લરેકરી ભ્રતીતી યાદીમાં પોતાનું તામ નત લખાય તે હેતુથી ન્નતભાતની 
લાંચરૃશવત આપીને ૭ટકી જનારા 'ગ્રામજનોનાં અને ન છટકી શકનાર 
દુર્ભાગીનાં નસીબ વિશેનાં દશ્યો 'ે માદ્લાં રાંધવા ચાંગળુ' સરકા ઉછીનેા 
આંપવા પડોશણુતે વિનતી કૅરતી મિસ્ટ્રેસ કીમતી “વરાહશિર' (130215 
1લ્દ્રત ઝની માંલકણુ શિસ્ટ્રેસ કિવકલી સાથેના ગામની કુથલીના સ'વાદદો આમ 
'ઇગ્લે'ડંના મતુકુળતા રગખેરગી જીવનવિવર્તો “ચોથો હેત્રી' નાટકતે ખરી 
રીતે ઇતિહાસતે પડહાચે વિસ્તરેલું અ'ગ્રેજ પ્ર્નની સાચી તાસીરતું નાટક 
પુરવાર કરે છે. વતનગપ્ેમી કાવિએ ઇતિહાસના ઝાંખા અજવાળામાં પ્રાણુવાત 
માભોમતે અર્ચનાથી વધાવી છે. “ આ રહ્યુ' ઇંગ્લ'ડ'--11315 15 1પટ્દ્ર॥તં 
--એમ '“હેત્રી ચોથા 'નાં સામાજિક દશ્યો બોલી ઊઠે છે. એ ટશ્યોતું કેન્દ્રવતી 
મહાપાત્ર છે' સર જ્હોન જલસ્ટાફ. જેવો ડેન્માકેતે રાજકુમાર હેમ્લેટ 
તેવો જં “વરાર્હાશિર' મધુશાળાને 'રાન્ન' ક્ેલસ્ટાક ગ્ર'થની ખાંધણીમાં ભરાઈ 
રહેવાને બદલે સ'સારમાં સવ કાલીન બનેલુ* પાત્ર છે. શેફસ્પિયરતા સમકાલીન 
સ્પેનિશ કલાકાર સર્વેન્ટિસના જગપ્રસિદ્ધ પાત્ર ડોન ક્િવિકઝોટ જેવુ' અમર 
નામ રેકૂસ્પિયરના ફ્રેલસ્ટામનું પણુ છે. શેફૂસ્પિયરની અદમ્ય હાસ્યભૃત્તિને 
શ્રેષ્ઠ ચમત્કાર એટલે ફેાલસ્ટામતું સજ ન, ર 


્‌ દશ અંકના મહાનાટકમાં પૃથક્‌ પૃથક ગૂ'થાચેલા એતિહાસિક પ્રસ'ગોતે 
| સમરસ કરનારુ' રસાયણુ રોફ્સ્પિયરે લોકજીવન અને ફેલસ્ટાફમાં શોષ્યું છે. 
'ખીન્ને રિચર્ડ નાટકમાં અ'તે સૂચન હતું કે ખોલિગથોક( ચોથે। હેત્રી)નો 
કુ'વર ખરાબ સોબતમાં પડયો છે. સૂચનના એ તાવીજને સ્પર્શીને શેક્સ્પિયરની 
ઉત્તેજિત કલ્પનાએ તિલસ્માત રચ્યો. નટના વ્યવસાયમાં, ર્‌ 'ગભૂમિની રૂઢિમાં, 
સમકોલીત જીવનમાં અને' સાહિત્યમાં વિશેષે તો કવિતે અ'તસ્થ જીવનનો 
અદમ્ય આનદ ઊછળતો હતે ---તે ખધુ' મતની પ્રચોગશાળામાં સ'ચાજિત 
બનીને સાકાર બન્યું' કેલસ્ટાફના હાસ્યપ્રેરક અતે હાસ્યમૂલક સર્જનમાં. 

| ભારતના ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ મોર્ય સાખ્રાજ્યના ઉદય પહેલાં ત્રીસથી યુવાન 

વયનો એલેકઝાન્ડર ક દેશોને જીતીને પ'નનબમાં” ઊતરી આવ્યો હતો. 


૨૬૫ 

ચહગુપ્ત સોર્યના સમકાલીન. વિશ્વવિજેતા એલેક્ઝાન્ડરતું ખેબિલોન્માં અવસાન 
થયું અતે એનું સામ્રાજ્ય વિશીણું ચચું એટલે એનાં વિજયી ,લરકર્‌। વિખેરી 
નખાયાં, પરિણામે ગ્રીસતા, કોઈ પણુ નગરમાં બેકાર બનેલા . જમાદાર, 
નાયક કે દરોગા મળી આવતા જે ખેકાર બનીને, પરાશ્રચે , ભોજન મેળવતા 
પર'તુ યુરોપ, આફ્રિકા અને એશિયા ખૂ"દી વળનાર વિજયી લશ્કરનાં સામાં 
અને ખોટાં સ્મરણ! એમની જીભે સતત રમતાં રહેતાં. એલેકઝાન્ડરનાં. સ્વપ્તાતે 
માટે ઝૂઝતાર અતે વિજેતાના અકાળ મૃત્યુ પછી 132-5૦1₹010€11061 તરીકે 
લશ્કરમાંથી છૂટાં થતાં કશેક ખાગબાન કે ચોકીદાર કે, ભિક્જુક . બનીને 
રસ્તે ધોલથાપટ કરીને રાહદારીને લૂ[ટીતે. કે એવા-જ-અત્ય.-માર્ગોએ..જીવન. 
ખસર કરનાર સૈનિકોને આધારે ' બડાશખોર સેનિક' (131ટ૪છુક્રલં૦બ૦)વું 
પાત્ર ત્રીક નાટચસાહિત્યમાં પ્રહસનોમાં કાયમી સ્થાન. પામ્યું હતું. તે પછી 
તો રેમતા સાસ્રાજ્યનો અસ્ત થતાં અને મખ્યયુગમાં ફ્લીસ્તાનમાં ધર્મયુદ્ધોમાં 
ઇસ્લામ સાથે લડેલા ખિસ્તી કુઝેડરોનું ઉમેરણુ થતાં પેલો “બડાશખેર' 
સૈનિક લોકસ્મરણુમાં તાન્ને રલો હતો, રૈફસ્પિયરના લ'ડતમાં નવી અને 
જૂની દુનિયા ખૂંદી વળેલા સૈનિકો અને ખલાસીઓતી ખોટ ન હતી. આ 
બધાં સ્મરણુ સ'ભારમાંથી કટોકટીના સમયે કવિની કલ્પતાએ ફેાલસ્ટામને 
જન્મ આપ્યો છે. બરોબર મષ્યાહ્ના સમય છે. મયખાનતી વાટ ઉપર 
આખલ્ઞા જેવા, કહોને હાથીના બચ્ચા જેવો, માનવદેહ આડી પડયો છે. 
પડખે ઇગ્લ'ડતો પાટવીકુ'વર હેત્રી તહેનાતમાં ઊભે પગે ર્લો છે. ત્યાં 
પેલો ભીમકાય દેહ સળવળે છે ને પહેલું વાકય સ'ભળાય છે : 


“ખેટા હાલ ( હેત્રી ), કેટલા ડ'કા પડયા હશે દિવસના ? ' 

(44૦0 દ1, પદ ધળ ૦ ૯ તૈત્ર7 13 11, તત ? ) 

ચીડમાં કુવર એતે પૂછે છે કે અલ્યા ઊંધણુશી, તારે વળી ડ'કા 
ગણીને શું કામ ? ત્યારે પ્રોલસ્ટાફ સત્તર જવાબ આપે છે કે હા, અમે 
તો નિશાચર, ચત્દ્રના અતુચરો, અમારે વળી દિવસના કલાક જાણીને જું 
કામ? ફ્રોલસ્ટાર વિરિજ વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. અનેકનાં લક્ષણા એનામાં હોવા 
હતાં મનસા, વાચા, કર્મણા અતેોખુ' એનુ કલેવર ઘડાયુ' છે. એના જવું 
અન્ય કેઈ નથી અને સહમાં એ સમાયો છે. ખીન્ને ફેલસ્ટાક્‌ આપણુતે 
જીવનમાં કે સાહિયમાં મળ્યો નથી, પરતુ એના જેવા મતુષ્યો આપણુને 
સવત્ર મળી આવે છે. શેફસ્પિયરે અપાર વહાલથી એને શણુગાર્યો છે અને 


રૃહદ્ 


'તા એના પાત્રાલેખતમાં કેવળ અવગુણુ નજરે પડે છે, નશાખાજ, વ્યભિચારી, 
ડરપોક, વ“ચક, બડાશખોર અને ખગભગત --આવાં એતાં લક્ષણે છે. એના 
પ્રવેશ સાથે ચહુદિશ હાસ્ય રેલાય એવું એતુ' દેહગૌરવ છે. ક્ષીણુ ધરતી ઉપર _ 
એએ ડગલાં ભરે છે ત્યારે ધરતી પુષ્ટ બની હોય, એતે ચરબી ચડી હેય તેવું 

વર્તાય છે. ફ્ોલસ્ટાફ સ્વસુખે ફરિયાદ કરે છે કે મારી ફાંદ જે સાધારણ 
હોત તો આખા યુરોપમાં મારા જેટલે ચપળ માનવી ખબીન્ને નહોત. 
પાટવીકુ'વર્‌ હાલ એની સ્ષરૂળતા વિશે અનેક વાર મનનક્નાં વેણુ ઉચ્ચારે છે, 
એને કોઠી, ગાંસડી, ચરબીને ગ'જ, પ્માદ્ય અને પેયની મશક વગેરે ઉપહાસનાં 
સ'બોધતે સળે છે. કોલસ્ટાષ્ ખોતાને વિશે સુપુર્ઠ એવું વિરોષણુ વાપરે છે અને 
કહે છે, “હુ જન્સ્યો ત્યારે જ મારું ગોળ પેટ હતું અને *વેત કેશ હતા.” 
હસતાં હસતાં એ કહી નાખે છે, “હુ' જતે મશ્કરા છું' એટલુ જ નહી” 
મારો દેખાવ ખીન્નને મશ્કરી સુઝાડે છે.' સ્ષૂળ દેહ વિશે ફેલસ્ટાફે 
સમજૂતી આપે છે કે દુઃખ સહાયથી અને નિસાસા નાખ્યાથી એતુ' શરીર 


ફૂલી ગયુ* છે, પરતુ પ્વોલસ્ટાફ કેવળ ફારસ નથી. સ્મ હાસ્યનું વિચારપ્રેરક 
વિતોદતુ' ચિર”જવ પાત્ર ષ્રોલસ્ટાફે છે. 


પૂરાં ત્રણુસો વર્ષ સુધી નટધરેસાં એનુ” આકર્ષણુ ખૂટયુ' નથી. પ્રસિદ્ધ 
નાટચકાર્‌ બર્નાડ શોના શખ્દોમાં “આ નશાખાજ અતે જગુપ્સા પ્રેરતો 
ખુઠ્ઠો ક્વેલસ્ટાફ ગાટ્રેલ રાહદારીને લૂંટે છે. કુમળી વયના એના કિશોર 
નોકરનું નિર્દોષ મન કલુષિત કરે છે. પોતાની આશ્રયદાતા વિધવા (કેવડલી 
સાથે છેતરાપિ'હી કરે છે. જના મિત્ર શૅલે! પાસેથી હ્નર્‌ પાઉ'ડ પાછા 
ન આપવાના પૂરા મતસ્રબા સાથે ઉછીના લે છે. લફકર્સાં ભર્તી-અમલદાર 
બનીને લશકરી ક્રજમાંથી સુક્તિ અપાવવા બદલ રુશવતખોર્‌ ખને છે. 
સત્તાના કૃપાપાત્ર થવાની ઇચ્છાથી પાટવીકુ'વરતે અનેક રીતે રીઝવવાને 
ખુશામતી પ્રયોગ કરે છે. હતાંય આટઆટલા પાપ પ્રગટ થયાં તે પછી 
ત્રણુસો વષે? પણુ જ્યારે પરદો ઊ'ચકાય છે અને દુ'દાળા દેવ જેવા મેલસ્ટાફ 
નજરે ચડે છે ત્યારે પ્રેક્ઞાગાર્માં હાસ્ય અને આન'દની લહેર ફરી વળે છે, 
અતે નાટકને અ'તે જ્યારે પિતાના અવસાનથી રાજન ખતેલા પાંચમા હેત્રીને 
હાતીસરસો કરવા મારતે ઘોડે ફ્ોલસ્ટાણ મિત્રો સહિત . આવી પહોંચે છે 
અતે રાન્ન બનેલો વયસ્ક જલસ્ટાફ્તે ધુતકારી કાઢે છે ત્યારે પ્રેહ્કો અને 
વાચકો હજ્ય આધાત અનુભવે છે, અને. રાજન હેત્રી અને કવિ શેક્સપિયર 
પ્રે અતુદાર બને છે. આવુ કામણુ, કુટિલ, ખલ, કામી ક્રેલસ્ટાકેનું છે. 


૧દૃછ 


હેત્રીના રાજ્યારોહુણુના સમાચાર જ્ોલસ્ટાફ્તે પહોંચે છે ત્યારે એતો આન'દ 
હુવે સમાતો! નથી : 


“1 101017 11૯6 70૫12૬ 14પછટ 15 ડાંવદ [૦01 10€. 1.€૬ પ5 
121%€ 139 110૮10'5 10150૯ : 116 14375 ૦ 1218૬દ્રા1તં 81૯ 2૬ 
1037 €૦111118131106111. 131€55૯6 21૯ 1130) 11૮ 1૪૯ 12૦011 
1037 15611વંડ.” 

રાજ્ધાની લ'ડતમાં કલસ્ટાફ્‌ અને તેની સ'ડળી આવી પહોંચે છે 
ત્યારે રાજ્યાભિષેકતો વિધિ સમાપ્ત કરીને ર્સાલા સાથે રાન્ન એમતે અડધે 
રસ્તે ભેટી જાય છે. 


[2151407 : 14 કટ), 70) /૦૫૦ 
1 3[2€41૮ ૫૦ (8€૯ 119 161 ! 
1411છુ : 1 111017 (10૯૯ 1101 બંતં 10ત્વ11, 

111 ₹૦ 1137 107437€1-3. 

£1017 11 1૫૯ દ્વા? ૪૦૦૦1૧૧૯ 
ત 100] દ્વવ 1૦5667 ! 

1 1૮306 101૪ વૈં1€ત10દ ૦ 5૫૯૦ 
8 '1ત ૦1 1010, 

5૦ ડપરતવાંધ-૩૫7€)1૯તં, ૩૦ ૦તં 
ત્વણતં 5૦ 12101ત116; 


13૫૬ ઇલતળટટ ૧074 'તં 1 તબ 
તં€ડ[૩5૯ 1105 તં?€ત100. 


(78૪? 77 : 241 11, 4૮૬ "૪, 17. 47-52) 
[ફ્રેલસ્ટાફ : (રાજનને) મારા રાજવી, મારા દેવ, મારા હંદય | 
હું તમતે સાદ કરું છું. 
રાજ : હે ૃદ્, તમે મતે અપરિચિત છો. ભગવાનતુ' ભજન ડરે! તમે, 
વિદૂષકવેડા કર્યાંથી અતે મૂખ બન્યાથી ધોળા વાળમાં ધૂળ પડશે. આના 
જેવા એક મતુષ્ય વિષે મે* ચિરકાળ સવમાં દીઠાં છે. આવે જ અકરાંતિયો 
અને આવો જ ભૂડાબોલો માનવ સોણુલામાં દીઠો હતો, પરતુ હવે જ્નગી 
ઊઠંચો છુ' ત્યારે સ્વપ્નાં જગુપ્સા આણે છે |] 
“ચોથો હેત્રી' નાટકમાં આવી રીતે અ'ત પામેલો ષ્ેલસ્ટાફ એક 
અજાણ્યા ખૃણામાં દેડુ છોડે છે. એના અર્ધશિક્ષિત કિન્તુ માનવતાના ભોળા 
કાતિતિધિ જેવા [મંત્રોની વાણીમાં કવિએ ક્ોલસ્ટાક્ના મૃત્યુની વેદના અતે 


૬૯ 


કરૃણા વ્યક્ત કરી છે, પીસ્ટલ કહે છે, 'ફૈલસ્ટાફતું બલિ હૈયુ તૂટયુ' છે, 
ભાગ્યુ' છે (હિ1ડ 111ટ307 16%. 15 ૦દ્ર્લદલવે વાઝ ૦૦1૦૦૦૬૮૫૯). 
વફાદાર સાથી ખબારડેાફ્‌ બખડે છેઃ “એ જ્યાં હોય ત્યાં સ્વર્ગમાં કે. નરકમાં 
મતે મોકલી આપો.' (પ170પાત 17€£€ પંધી 1100 7301€50100€ 
૯૪૯1 10 18, લાંઇ1€₹ 10 146૮3960 ૦૬ 11 11011.) અતેક વાર્‌ 
એનાથી છેતરાચેલી હતાં એને ન વીસરી શકેલી માદામ કિવકલી ષ્રોલસ્ટાફેતી 
સૃતયુક્ષણાની એકમાત્ર સાક્ષી બની છે. એનુ' આવેદન આપણી સસ્કૃતિતા 
પર્યાયોમાં ક'ઈકે આવું છે, “ફ્ઞેલસ્ટાદ અવસાન પામ્યા છે. ૨્‌।ન્ન વિક્રમે 
એમને છાતીસરસા ચાંપ્યા છે. કોઈ વેષ્ગુવ લાલજી જેવા એ વૈકુ'ઠમાં 
વસ્યા છે. ખપોરતા બાર્‌ ને એકતી વચ્ચે મોટી ભરતીમાં વળતાં પાણી થયાં 
ત્યારે એમણે દેહુ છોડયો છે. એમણે ચોફ્ઞાળ ખે'ચ્યો, રૂલ ઉપર આંગળાં 
ફરેરવ્યાં અને નખ સામે ન્નેઈ ને હસ્યા ત્યારે જ મતે સમન્નયુ' કે એમતી 
છેલ્લી ક્ષણુ આવી પૂગી. એમતુ' નાક ખાસ્સું ચપ્પુની ધાર જેવું તીણું હતું 
અતે હૃરિયાળાં ખેતરોની વાત એમની જીભે હતી. એમને દિલાસો આપવા મે' 
તબિયતના સમાચાર પૃછયા ત્યારે ત્રણેક વાર્‌ એમણું ભગવાનતુ' નામ લીધુ. 
મે" એમતે સમજન્યું કે એમની આવરદા લાંબી હતી અને હજ ભગવાનતુ' 
નામ લેવાની વેળા નહોતી આવી !' આમ, વિધિપૂવ ક હાસ્યમૂર્તિ ફ્રેલ- 
સ્ટાફના અવસાનના સમાચાર શેફ્સ્પિયરે નાટકમાં પ્રેક્ષકોને વિદિત કર્યા હોવા 
છતાં ફ્ેલસ્ટાફ્‌ વારવાર જીવતો થયો છે. રાણી એલ્િઝાબેથની આજ્ઞાથી 
“ શૈફ્સ્પિયરે પોતે “વિન્ડ્સરતી મનસ્વી નારી' નામના નાટકમાં જેલસ્ટાકને 
ખે'ચી આણ્યો છે. કળા ભાગ્યે જ સત્તાને વશવતી હોય છે એને ન્નણે 
પુરાવો આપવે। હોય તેમ શૈફસ્પિયરે કેવળ નામધારી કોલસ્ટાફતે એ નાટકમાં 
રજ કર્યો છે. વિવેચકોને પાંચમા હેત્રોએ કોલસ્ટાદૂનો તિરસ્કાર કર્યોય એ 
કુત્ય કઠયુ' છે, પરતુ કવિ શેક્સ્પિયરતી રીત સમજીએ તે। સત્તાની ન્નગૃતિમાં 
કલ્પનાનુ' સ્વપ્ન ઊડી જ્નય છે એ કપરું સત્ય એણે રાજન હેત્રી અને ફેલસ્ટાફેના 

સ'બ'ધમાં સાદર કર્યું” છે. ન્યાં સુધી ફેલસ્ટાફ્ના આશક ન બનીએ ત્યાં સુધી 
ફ્રેલસ્ટાફે દૂષણાનો કેવળ ડુંગર રહે છે. પરતુ અત્યત સ્થૂડી કાયાવાળો, 

સદૈવ નશાની વાત કરનારો, વીરશ્રી અતે કૃતજ્તતાની હાંસી ઉડાવનારે, 

શાળામાં ધૂળ નાંખનારે ક્રેલસ્ટાફ રાજકુમાર હેમ્લેટ અને મહારાણી કિલયે।- 

પેટ્રાના જેવો જ શેફ્સ્પિયરતી સર્જકપ્રતિભાને શ્રેઇ અવતાર મનાચે। છે. 

(રાન્ન જ્હોન ' નાટકમાં મનમોજી “19451દ્વત્તં ' જેવે। સુક્ત જીવ રલ્રો છે 

તેવા જ સર્વત'ત્ર સ્વત'ત્ર ફ્ઞેલસ્ટાફ બન્યો છે. સમાજનો ભય, ધર્મનો ભય, 


૧૬૯ 


રાજ્યતો ભય, આવતી કાલનો ભય, આવા ભયોની ભૂતાવળમાં સપડાયેલા 
આપણે બધાયે ભયથી પર્‌ એવા શેલસ્ટાફને સહેલાઈ થી વીસરી શકતા નથી. 
ઇંગ્લ'ડના વરિછ ન્યાયમૂતિએ જ્યારે જ્વેલસ્ટાફેના ધોળા વાળ તરફે ચી'ધીને 

ઠંઠ્ઠામશ્કરીથી દૂર રહેવાની સલાહ ક્ોલસ્ટાશેતે આપી યારે સત્વરે ઉત્તર. 
મળ્યો હતો કે, “નામદાર, તમારા જેવા શૃદ્દો અમારા જેવા યુવાનોના ઉલ્લાસને 

સમજી શકતા નથી.' એણું એમ પણુ કહ્યુ' હતુ' કે જન્મથી જ એતુ' પેટ * 
મોડુ' હતુ' અતે એતા વાળ ધોળા હતા. જેલસ્ટાફ એટલે સુક્ત જીવતતુ' 
સ્વાત'મ્ય, માટે જ જેલસ્ટાફ એટલે સબળ કલ્પનાની મૂર્તિ. મૃત્યુ 
પામેલા કોલસ્ટાફ્ેતે ભોળી ડિવકલી વૈષ્યુવ બાળ જડે સરખાવે છે તેમાં 

અય વસ્થો છે. જગત મોટેરાખઓની દુનિયાદારી હેય છે, પર'તુ બાળકે 

મારેનુ' કીડાંગયુ. બાલકીડા નીતિ-અનીતિના વિચારોથી નિરપેક્ષ હોય 

છે. ફૈલસ્ટાફ દિવસ ઊગે ત્યારે ફરજ અને દેવાંતી ચિ'તા કર્યા વિતા 

ઉમંગથી વળી એક વધારે દિવસ જવવાતી વૃત્તિ પ્રગટ કરે છે. જેમ 

અ'ગ્રેજ કવિ શેલી વિશે કહેવાયુ' છે કે જીવનતા કર્દમ અને માલિન્ય વચ્ચે 

એક દેવદૂત જેવો એ પસાર થચે। તેવી જ રીતે મયખાનાંઓમાં અને યુદ્ધક્ષેત્ 

કીડાર્ત બાળક જેવે। જક્લસ્ટાફ પસાર થાય છે. જીવવું, એક ક્ષણુ વધુ 

જીવવું એમાં એણું પાપ નથી માન્યુ. એટલેજ કીતિના કે કાનૂતના 

ખોટા વશીફરણુ અને ભયથી વીરગતિને પામતા માનવાનો એ ઉપહાસ ડરે છે, 

નશાની આટલી બધી વાત કર્યા ૭તાં ષ્ેલસ્ટાફ ભાગ્યે જ પીધેલો જણાય છે. 

એણે નૂશે કર્ચ છે હાજરજવાખીનેો. સોમરસ જેને વ્યાપ્યો છે એવા વિપ્ર 

જેવી ત્રકચાએ જેલસ્ટાફ અવશ્ય ઉચ્ચારે છે. પણુ દુનિયાની આળપ'પાળ 

અને દ'ભના પડદા ચીરતી સાર્થ ત્ડચાએ એની જીભે વસી છે, રાજન સારો 

હોય ન વા. પ્રજ્નએ જીવવું રહ્યુ. અને જીવત સલ બને છે ઉહ્લાસિત હોય 

યારે. ધર્મ દિના જમાનામાં જીવ્યો! હોત તે! શેક્સપિયર એવું જીવન પરલોકમાં 

દૂહત. પર'તુ “ચોથે હેત્રી' નાટકમાં નમરચર્યા માટે નીકળેલા રાજન વિકમ 

જેવી શેફસ્પિયરની કલ્પના જીવનતાં વાસ્તવોને નાણી નાણીતે પ્રન્નના 

અરમાનોતુ' સુક્ત જીવન કેલસ્ટાફમાં પ્રતિબિ'બિત કરે છે. “1 1૪ીત્ષતે 

0€ 001 ૬૦ 11ડર્ટાઈ ૫1૫૦.” રાષ્ટ્રની ખુદ્વફાઈ અતે જી4તતા ઉલ્લાસતુ' 

વૈકુઠદર્શન મેલસ્ટાફ મ'ડળીનાં દશ્યોમાં શેક્‌ સ્પિયરે તવારીખી ગપ્રસ'ગાની 

પાશ્ચભૂમિ સહિત “ચોથે હેત્રી' નાટકોમાં સુરેખ બતાવ્યુ* છે. પ“ચેન્દ્રિયયી 

જે ભૂમિ અતે પ્રન્નને એણે હૈયુ' સૉપ્યુ' છે તે અનુરાગને ર'ગે હુવે એણે 

તવારીખને રસી લીધી છે. 


કુટુબકથા 


પિતા જ્હોન, માતા મેરી, પતની એને અતે ત્રણુ સ'તાનો --જૃડિથ, 
ભુઝાન અતે હેમ્તેટ--સહુતે છોડીને કવિ શેક્સપિયર ૧૫૮૫ના અરસામાં 
ક*ડુનની વાટે ચાલી તીકળ્યો. નટ, કવિ, નાટયકાર--એમ ક્મશઃ ભાગ્યેદદયતું 
%વતનાટક એણે ઉઠકેલ્યું. 


પરતુ સ્ટ્રેટફ્ડું ગામમાં એના કુટુ'”મના દિનતમાત સારા ત વીત્યા. 
સ્વમાની પિતા જ્છોનતે નસીબ અવારનવાર દીવાની અદાલતને ઉ'બરે ખે'ચી 
જતું. જ્યેઇ પુત્ર વિલિયમતા લ'ડનવાસ પછીનાં વર્ષોમાં પિતા જ્હોન ઉપર 
અનેક સુકદ્યા ચાલ્યા, કરજ અગેના એ ખટલા હતા. કચારેક ગ હાર્યો, 
કદીક એ જીત્યો. 


જહોન શેકસ્પિયરતા જીવનનો કટુતમ પ્રસંગ --“ સ્ઞાસિશ્રેવ બનજેન જિત 
એવો સહજ ઉદ્ગાર સરી પડે તેવે! પ્રસંગ સ્વમાની જ્હોનતે પત્નીનાં 
મુટુ'બાજનોએ ભેટ ધર્યો. પોતાનાં ચાર અને પુત્રનાં ત્રણુ સ'તાનોના ચેગક્ષેમતી 


--. મથામણુ કરી રહેલા જ્હોને પત્તીતી વિમકોઢતી જમીન સાળા એડવડને 


લાં ગીર્વી મૂફી હતી. સુદ્ત વીત્યે મિલકત છોડાવવા નાણાં લઈ તે જહોન 
હાજર થયા તોપણુ સાળાએ બહાનાં કાઢી |મલક્ત પાછી ન આપી. 
મરતાં સુધી એ મિલકત એડવડ લેમ્બર્ટે દખાવી રાખી, એ અરસામાં 
નાટિંગહેમ ગામના એક દુકાનદારના જામીન તરીકે જ્હોને વીસ પાઉ'ડ 
દ'ડતી રકમ ચૂકવી. કોવેન્ટ્રોતી અદાલતમાં માયકલ પ્રાઈસ નામને! વ્યાપારી 
સમયસર હાજર ન રલો ત્યારે પણુ જામીન બનેલા જ્હોન શેટ્સ્પિયરે દશ 
પાઉ'ડને દ'& ભર્યો હતો. તેવામાં એના યુષક ભાઈ હેત્રીના દેવા પેટે એણે 
બીન્ન દશ પાઉડ ભર્યા હતા. ૧૫૮૭માં પિતા જ્હોન, માતા મેરી અતે 
કવિ શેફસ્પિયરે વિમક્રોટની ન્નગીર પાછી મેળવવા દીવાની અદાલતને 
આશરે લીધે, પરતુ તસીખે યારી ન આપી. તેવામાં ૧૫૯૪તા સપ્ટેમ્બર 


માસમાં ગામમાં આગ લભભ્ૂફી ઊઠી. જહોન શેકૃસ્પિયરનાં ત્રણુ મકાનોમાંનુ” 
એક તેમાં હોમાયું. 


ર૭? 


જ્હોન શૈક્સ્પિયરના કુટુમે ૧૫૯૬ના ઓગસ્ટમાં વજપાત અતુભવ્યે।. 
કવિ શેક્સ્પિયરના પુત્ર હેમ્તેટનુ' ૧૧મી ઓગસ્ટે અવસાન થયું. અગિયાર 
વષનો કિશેર્‌ હેમ્તેટ જ્હોન શેક્સ્પિયરતો આશાત'તુ હતો. લેણુદેશુના સધળા 
પ્રપચ રહ જ્હોત એ આશાએ સહૃત કરતા કે સાચવેલી જમીતન્નગીર 
હેમ્તેટતે મળે. કવિતાં જવિત સ'તાનોમાં હવે ખે પુત્રીઓ રહી, જાડિથ 
અતે સુઝાન. 


પુત્રનુ' અવસાન થયું ત્યારે કવિ શેકસ્પિયરતી મ'ડળી સ્ટ્રેટફડથી સામી 
દિશાએ કેન્ટ પરગણામાં નાટકો ભજવતી હતી. હેમ્નેટતી માંદગી લાંખી 
હોત અતે કવિ લ'ડનમાં હોત તો સાન્નમાંદાના સમાચાર મેળવી શકત. 
પરતુ લ'ડન છોડીને નટમ'ડળી પરિભ્રમણુ શરૂ કરે તે પછી એમતી ભાળ 
મેળવવી મુશ્કેલ. ૧૫૯૬ની પાનખરમાં ચેમ્બર્લેઈન મ'ડળીનુ' આવું પરિભ્રમણુ 
ચોજ્નયું હતું એટલે મ'ડળી શાખેતા સ્રજબ રાજધાની લ'ડનમાં પાછી ફરી 
ત્યારે જ હેમ્તેટના મૃત્યુના સમાચાર કવિ સુધી પહે!ચ્યા હશે, શેકર્પિયરની 
પ્રતિભાને સ્વાનુભવ રૂપે પ્રમાણી શકે તેવા કવિ કીટસે ફ્રોડ પાડયો છે કે 
ઉદારચરિત મહાકવિનુ' પ્રાગટય ત્યારે થાય છે યારે કવિના “સ્વાથ ' વિરમે 
છે (11૯ તૉ ૯૩ 1010 11€) અને વિશ્વતી વેદના ડકવિતી વાણી બનીને 
વહે છે. શેકૂસ્પિયરતાં મહાનાટકાતુ' સત્ય કીટ્સના આ વિધાનમાં પ્રતિક્તિ 
છે. પરતુ કવિ “સ્વાર્થ' ત્યજે એનો અર્થ એવે તો ન જ હોય કે એ 
હૈદયહીન બને. અન્યની વેદનાને લયબદ્ધ શખ્દોમાં વ્યક્ત કરતી વખતે પ'ડની 
અતુભાતિ ચદનમાં કેસર ભળે તેમ ધોળાતી હશે ને ? 


૧૫૯૬માં શેફ્સ્પિયરે રચેલા “રાન્ન જ્હોન? નાટકમાં રાજકુમાર 
આથરના અકાળ મૃત્યુનું દશ્ય આવે છે. 


કવિના પુત્ર હેમ્તેટ જેવડી વયે મોતને ભેટેલા એ રાજકુમારની નિર્દોષ 
અતે હેદય'ગમ વાણી શિશુ આર્થરને આપણા ચિત્તમાં રમતો મૂકે છે. 
આર્થર્ની જનેતા કોન્સ્ટન્સની હૃદયવ્યથાની “રાજા જહોન' નાટકમાં જે 
કાવ્યમય પરિણુતિ થઈ છે તેમાં વિવેચકરોને કવિહદયનુ' કેસર વરતાયું છે. 


આર્થ રતા અવસાનથી જેનો ખોળે! હવે સદેવ ખાલી પડથચો તેવી જનેતાના 
ઉદગાર આવા છે : 


'“અ'તર્ધાન બનેલા મારા શિશુના આવાસને શોક વ્યાપી વળ્યો છે, 
મારા લાડીલાની શાય્યામાં એ આળોટે છે, મારી આંગળીએ વળગીને શેક 


૧૭૩ 


ધીમાં ડગ ભરે છે, શોક મારા લાલનાં સોનેરી જુલક્રાં ઊચે હલાવે છ અને 
એનાં કાલાં કાલાં વેણુની યાદ આપે છે. મારા.નાનકડા રતતની સમપ્ર લીલા 
હુવે શોક તાજી રાખે છે. એના પોશાકમાં હુવે કેવળ શોક અગ ખતીને 
સમાય છે. કહે છે કે મૃત્યુ વિખૂટાં પડેલાંતુ' મિલન રચે છે, આ સાચુ' 
હુશે તો સારો બાળક મતે અવર્ય પાછો મળશે !” 


(ાપર્લા 1115 (110 1૦૦10 ૫૩ ૦1 10) 4193૦11 તપ્ત, 
1.1૯5 11 1315 196, 17ત11₹5 ૫] 216 તૈ0101 3711 106, 
પડ 01 પંડ ૪૦૫ 1001૬5, 1€][2€0.5 1113 ૫7૦૯તંડ, 
1૨૯૦10106101615 106 રબ ત્વા1 115 ટુ(ત૯1૦પડ [04113, 
ડાપર્શીડ ૦૫૬ 115 1૫૦110 ૪2111001165 

(1110 1115, 020૮101 [0111, 
1 1૯ 11૯01 00૫ 37, 
11૮4૬ ૪7€ 31011 ૩૯૯ દ્વણતે 1011017 

૦૫૬ 111૯11તંડ 11 11641611 : 
1 પ દ્ર 9૯ 070૯ 1 310011 ૩૯૯ 110/ 9૦ તટલ. 


વિધિતુ' વૈચિશ્ય એવુ' કે હેમ્તેટના મૃત્યુ પછીનાં વર્ષોમાં હેમ્તેટને 
માટે જે વાંઠ્યુ' હોત તે બધુ' સ્ટ્રેટફ્ડેના શેકસ્પિયરને પ્રાપ્ત થયું. ૧૫૭૫માં 
કવિના પિતાએ ખાનદાનીની સનદ માટે દૂતાવાસમાં અરજી કરી હતી. 
પછદ્ઠીનાં વર્ષોમાં એમણું અરજી પાહી ખે'ચી હતી. ૧૫૯૬ના ઓકટોખરની 
વીસમી તારીખે જ્હોન શેફસ્પિયરની અરજી મ'જ્ર થઈ અને  શેફસ્પિયર 
ઝુટુબને વ'શચિહ, મુદ્રાલેખ અને સનદ મળ્યાં. સ્નિટરક્ીલ્ડ ગામના ખેત- 
મજ્રતો દીકરો જ્હોન શેક્સપિયર આમ આપબળે વ્યાપારી બન્યે।, પત્તીના 
સૌભાગ્યે એતે ઘર્બાર મળ્યાં અને કવિ પુત્રે એણું ઝખેલુ' પદ મેળવી 
આપ્યું. ૧૫૯૬થી ૧૬૦૧ સુધીનાં પાંચ વર્ષો જ્હોન શેફસ્પિયર રાજમાન્ય 
બનીને સુખે જીવ્યે।. 


શેક્સપિયર - કુટુ'બતે મળેલી સનદ પ્રમાણે એમતું વશગિહ્ધ આ 
સુજ્ખ હતું : 

સોનેરી શીલ્ડમાં વચ્ચે અસિત પટલ ઉપર સોનેરી ભાલો, જેનું કણ" 
રૂપેરી હતું. મથાળે પાંખ પસારીને ખેઠેલુ' બાજપ'ખી, જેતા પ-્નમાં 


૬૭૩ 


કુસુમમાળા અને ભાલો હતાં. શેક્સ્પિયરવ'શનો મુદ્રાલેખ હતો “તહીં વિતા 
અધિકાર?” (130% 5ત્વપક 12101). 

૧૫૯૬ પછી સ્ટ્રેટફર્ડના રાજમાર્ગ ઉપર જ્હોન શેક્સપિયર પૂરા 
રાજમાન્ય ભદ્રપુરુષ લેખે વિચરી શકયા. વેવાઈ એડિયત કિવતીના સમકક્ષ 
તેએ બન્યા, ૧૫૯૯માં પત્નીનાં આર્ઠન વ'શનાં ચિહ્દો ઉમેરવા એમણું અરજી 
કરી, જેનો સ્વીકાર તો થયે! પણુ શેક્સ્પિયર-વ'શચિક્ષ્માં આડનતા સ કેતતું 
ઉમેરણુ નથી થયું. 

“નટી' વિતા અધિકાર? મેળવેલા આ પદ વિષે “દૂતાવાસ 'માં સારી એવી 
“તકરાર' ઊઠી હતી. સતદ અતે વ'શચિહ્નનું તિર્માણુ તે સમયતા પ્રસિદ્ધ 
વ'શવિદ સર રૉબર્ટ ડૅથિક અતે અનન્ય ઇતિહાસવિદ વિલિયમ કેમ્ડતે મજર 
કર્યાં હતાં. ઉભયનેો સ્વભાવ ઉત્ર હતો એટલે દૂતાવાસમાં એમના વિરોધી 
અતેક હતા. જ્હૉન શેક્સ્પિયરના મૃત્યુ પછી કવિ શેક્સ્પિયરતે રાજમાન્ય પદ 
મળ્યું ત્યારે ચોક વિભાગના દૂત રાલ્ફ બ્રુકે “તટ શેક્સ્પિયરતે 'ના પદ વિશે શકા 
ઉઠાવી. એણે શેક્સ્પિયરતું વ'શચિક્ભ ઉમરાવ મોલીના વ'શશ્રિહ્ની “તકલ” હતું 
એવે! પણુ વાંધો ઊભે કર્યો, પરિણામે રાજ્યના દફતરમાં કવિ શૈક્સ્પિયર 
વિષે વધુ પુરાવા ઉમેરાયા. વિલિયમ કેમ્ડન, જેણે લખેલો ઇતિહાસ “છિટા- 
નિકા' ઇંગ્લન્ડતો આધારભૂત ગ્રથ હતો તેણે શૅક્સ્પિયર-વ'શના ભદ્રપદ વિષે 
સચોઢ દલીલો કરી. એણું જ્હોન શેક્સપિયર વિષે લખ્યું, “ એ સજ્જન સ્ટ્રેઃ- 
ફર્ટના માતાર્ડું ન્યાયાધીશ હતા, સુલેડશાંતિ માટેના ન્યાયમૂર્તિ હતા, 
આર્ડન ખાનદાનતતી વારસપુત્રી સાથે તેમતું લગ્ત થયું હતું અને તેઓ માલ- 
મિલકત ધરાવતા હતા.? “1110 10૮1 ૫ત્રડ 4 41ત્ટટાંડઈ'2£૦ 111 
૬ઇ૪૦ત્ત્તં-૫[૩૦૫-&.₹૦0. & ]પ$ંવ્લ ૦ 16૦૦, 1€ 10ત્વંહર્ત 
ત તંત્રપટ1ઇ૯# દરતે ઊલઈ બૂ 4&ત્તંલા દ્ાઉતં ૪5 ૦ ૦૦ 
ડ૫1૩3110€€.” 

સમકાલીન ઇતિહાસકાર કેમ્ડતે સ્વહસ્તે આપેલો આ પુરાવે! દફતરે 
ચહ્યો છે. ડવિ શેક્સ્પિયરનો કેમ્ડન ગ્રશ'સક હતે. આગામી પેટી જેમતું 
ખહુમાન કરશે તેવા સમકાલીન કલમનવેશતી કેમ્ડને યાદી તૈયાર કરી હતી. 
સિડતી અતે સ્પેન્સરથી માંડીને શેક્સપિયર સુધીના કવિકૂલનો એમાં સમાવેશ 
હતો. “ 1170110 35113%1:€5[0€21€ ત્તઘાતં ૦0૫10૯૬ 1005 117૦૬00410 
દડ ૦4 ૦૫૮ દ10€૩, 13110008 50૦૦૯૯તૉળછુ ૪૯5 10૮3 ૫૩૬]? 
કરત11૦. ” 


રા 


. ગામ સાથે અતૂટ ખ'ધત બાંધી શક્યો, 


૬૪૮૪ 


૧૫૯૬માં શેફ સ્પયરનકુટુબતે “અધિકાર સહિત? ભ્રદ્પદ મળ્યુ તો 
૧૫૯૭માં કવિ શેફસ્પિયરે સ્ટ્રેટર્ડની શોભા જેની ન્યૂ પ્સેસ હવેલી ખરીદી 
લીધી. ઊખડી ગયેલા કૂટુ બતા “ર્ખડેલ' ઠરેલા કવિપુત્રે બત્રીસતી વચે 
આવુ સાંસારિક પ્રાયશ્રિત્ત અને તર્પણુ રચીને કુટુબ સાથે મનમેળ સાષ્યે।. 
ન્યૂ પ્લેસ હવેલી કેવળ વસવાટનું સ્થાન ન હતુ. સ્ટ્રેય્ફ્ડેમાં એ રક્ષિત 
ઇમારત હતી. એમાં વસવાટ કરનારતે નગરના ગિરજથર્માં પ્રથમ મેઠકને। 
આંધિકાર હતો. સ્ટ્રેટફ્ડેનો એક સપૂત નાસે ડલે(પ્ટન લ'ડનમાં વ્યાપારાર્થે 
વસ્યો. અતે આપબળથી વિકાસ સાધીને લ'ડનને નગરપતિ--મેયર--ખન્ચે. 
શાસતે એતે ખેરોતેટતી ઉપાધિ આપી. એ સર થ્‌ કલેોપ્ટતે પોતાના વતન 
સ્ટ્રેટફ્ડ ભાં એવોન નદી પાર કરવા પથ્થરનો સેતુ બ'ધાવ્યે। જે આજ પર્યત 
ટકષો છે. જીવનનાં છેલ્લાં વર્ષો એણે વતનમાં ગાળ્યાં હતાં અને મહાજનના 
સભાગૃહ( (પા1ત 11211 )તી બરોબર સામે નગરના આલભરણુ જેવી હવેલી 
એણે બ'ધાવી હતી. રાજ હેત્રો આઠમાના સમયમાં એ હવેલીમાં રાજવેદોનેો 
વસવાટ હતો. ભવિષ્યમાં રાન્ન પહેલા ચાલ્સની રાણી એમાં રાત્રિવાસ 
કરવાની હતી, શેફ્સ્પિયરના સમયમાં એ હવેલી બિસ્માર હાલતમાં હતી 
અને એન્ડરહિલ કુટુ'બ એમાં વસતુ હતું. શિશુવરયમાં કવિ શેફસ્પિયર જે 
પાઠશાળામાં પ્રતિદિન અભ્યાસ કરતે તેની સામે જ આ હવેલી હતી. 
એના ઉઘયાનમાં સહસ્ત્ર કુસુમાં ખીલતાં. કદાચૂ એનાં કુસામેત સ્મરણે! 
કવિહંદયના ત્રડણાનુબ'ધધ હશે એટલે “ઊખડેલેો? કવિ પુષ્પત'તુએ 
અતુરાગી ઇગ્લન્ડે આજ 


પર્યંત એ ઉદઘાનતે કવિની પુષ્પિતા વાણીના સ્મરણુ કુસુમસભર 


રાખ્યો છે. 


૧૫૯૭માં કવિએ ખરીદેલી હવેલી તે પછીનાં વર્ષોમાં 


મરાસત પામી 
હોવાના પુરાવા સળી આવ્યા 


છે. ૧૫૯૮માં શેડસ્પિયરે સ્ટ્રેટફ્ડની નગર- 
પાલિકાને ઇમારતી પથ્થર અને કપચી વેચ્ચાં છે. ન્યૂ પ્લેસ હવેલીના પાયામાં 
પથ્થરો હતા અને જમીન કપચીવાળી હતી. ઘરતી મરામત જેણું કરાવી 
હોય તેતે મોડુંવહેલુ” સમન્નય છે કે ગાફેલ રહેવાથી ખચ ગન્ન ઉપરાંતનું 
થાય છે. પર્ગામ રહેતા ડવિને જતદેખરેખ વિના મરામત કરાવવામાં 'કેવા 
અતુભવ થયા હશે અને મકાતતી મરામતતા ખયાલ એના દિમાગમાં કેવા ઘુમરાતા 
હશે તેનો ડયાસ ૧૫૯૮ના અરસામાં કવિએ રચેલા તવારીખી તાટકની 
એક મિસાલમાં નજરે પડે છે, 


રૃહ્ધ્ 


“મકાત બ'ાવવું' હોય ત્યારે આપણુ જમીત યાપવી પડે છે. તે પછી 
નકશા તૈયાર કરવા પડે છે. ઇમારતના આલેખ નજ્નેયા પછી બાંધકામના 
અ'દાજતી ચોકસાઈ કરવી રહી, ધાર્યા કરતાં વધુ ખર્ચ થશે એમ લાગે 
તો તકશે બદલીતે એહા એઓરડાવાળું' બાંધકામ હાથ ધરવુ' પડે અથવા 
યણુતરતે સોકૂફ રાખવુ રહું'. ” 

[0૯8 ૪૦ 10૯10 £૦ પ1]1તં, 

પ૯ 415 3૫₹૪૦% 11)€ ૩101, ઘૌલ તત્ર? (3ર ॥0ળલતંલોં, 

£1ર્ત 710613 ૫7€ 3૦૯ 013૯6 4છટુપ(૦ ૦0) (1 100056; 

1૯0 તપડ પ7€ ₹8 પ૯ (1૯ ૦૦૩5૬ ૦ (0૯ €૫૦૮8૦॥, 

પર 4 પ૯ ઊલ ૦૪૦ ૪૪ ૯ાંટીડ ૦૫૬ દ્ંગા1ઇઝ, 

14૬ તં૦ ૪ 10૯ 190૬ તંઇદ૫7 2 11017 1006 

12 1€07€1₹ ૦૩1૮€5, ૦1 8 1૮3૬ તં૬ડાં5£ £૦ પાત ત ત. 


શેક્સ્પિયરે ભાગ્યે જ ખીજી કોઈ ઉપસાને આટલી દોહરાવી હશે ! 


હવેલી અતે ઉદ્યાન ઉપરાંત ન્યૂ પ્લેસતી ખરીદીમાં ફળતી વાડી અતે 
અનાજની વખારોને। સમાવેશ હતો, ન્યૂ પ્લેસની પ્રાસિથી શેક્સપિયર ખાનદાતતે 
સ્ટ્રેટમર્ડના સમાજમાં આપોઆપ અગ્રસ્થાન મળ્યું" ૧૫૭૫ પછી જ્હેન 
શૈડ્સ્પિયરે ગુમાવેલા માનમરતળભા ધૂની અતે અલગારી ગણી જેના વિષે 
પિતાએ અતે સમાજે હાથ ધોઈ નાખ્યા હતા, તેવા કવિપુત્રે ગાય છોડયાના 
દાયકામાં પાછાં મેળવી આપ્યાં. તે પછી તો જીવનતાટકના માર્મિક ઉપહાસ 
જેવા અનેક પ્રસગા ગામતા ઇતિહાસે નોંધાયા. શેકૃસ્પિયર-કુટુ'બની સરસાઈમાં 
પાડોશી કેવની કુટુ'ખ હતું. એડ્યન કિવની પણુ વેપારમાં સફળ થતાં ગાસતે 
નગર્પતિ ખન્યો હતે. એને પુત્ર ર્ચિડ કવિતો સમવયસ્ક હતે।, પર'તુ રિચર્ડ 
કલ્રાગરો પુત્ર બનીને પિતાના વ્યવસાયમાં જ્નેડાયો।, ન્યારે રોફ્સ્પિયર ર્પ્યડુ 
બન્ચોા. આખા ગામે અતે કવિના પિતાએ ચી'ધી બતાવ્યુ” કે કિવની કુટુ'ય કેવુ” 
નસીખદાર 1 ૧૫૯૮માં ર્ચડ ગામના કામે રૂપમી ઓકટોબરે લડત પહોંચ્ચે.. 
આગથી તારાજ ખબતેલા સ્ટ્રેટરર્ડની વિધ્રોટી માફ કરાવવાનું કામ ગામે એતે 
સૉંપ્યુ' હતુ. કાર્ટર્‌ ગલીમાં ખેલ (13૮11) નાસતા ચયતિશિગૃહસાં એણું સુકાસ 
કર્યો. ત્યાંથી એણું કવિ શેક્સ્પિયરતે લખેલી ચિટ્ઠી સચવાઈ છે. “ પ્યારા 
દોસ્ત અને હમવતન વિલિયમ શેક્સપિયર? ( ॥/7 1૦૫14૪ ૪૦૦તં 4તલ્પતે 
થળ 10110૫7 ૦૦૫૪૫50080, 1011 0ળ 51 15[0૦416 ) પાસે 
એણેુ સારા રોકાણુ માટે નાણાંની માગણી કરી હતી. રિચર્ડના પિતા 


૧૭૬ 


એડિયત કિવનીને પુત્ર ઉપર પત્ર હતો કે નજીકના ઈવશેમ કસખામાં ગૂંથેલાં 
મોન્ન'તુ' સારું બજર હતુ” અતે એમાં કરેલા રોાકાણુમાં વળતર સારું મળે. 

તે પછીનાં વર્ષોમાં સ્ટ્રેટફર્ડના દશતરે કવિતુ' નામ લેણુદ્દેયુ અને સ્થાવર 
મિલકતની ખરીદી અગે અનેક વાર્‌ તોંધાયું' છે. પરતુ સ્ટ્રેટફર્ડના એક 
વારતા નગરપતિના દીકરાએ મામતા વહીવટ કકે જવાબદારીનાં સ્થાન અતે 
કામમાં ર્સ દાખવ્યો નથી. કવિએ ગામતે અ'તરમાં વસાવ્યુ' છે, પરતુ 
ન્તતને ગામના કાષમાં જતરી નથી, નિજૃત્તિનાં વર્ષોમાંય સ્ટ્રેટફ્ડેના આ : 
પ્રથિતયશ કવિએ ગામમાં રહેવા હતાં પિતા જ્હોને બતાવ્યા હતો તેવે 
રસ ગામતા કામમાં સુદ્લ નથી દર્શાવ્યો, ૧૫૭૫માં અગિયાર વર્ષની કુમળી 
વચે એના મન ઉપર નગરકાજી બનેલા પિતાની નિષ્ફળતાના જે સ'સ્કાર 
પડયા હશે તે કદાચ વજલેપ બન્યા; કે પછી લ'ડનનગરીમાં ગાળેલાં વર્ષો 
અને રાજદર્ખાર અતે તવારીખી પલટાના સાક્ષી ખની મેળવેલી સૂઝથી કવિએ 
પ્રથમ નાટકમાં છઠ્ઠા હેત્રીએ કહેલાં વચનોતું તથ્ય આત્મસાત્‌ કયું હરેઃ _ 


0 6૦, પ0€ દ11385 1૬ ૪૯7૯ ૧. 1207 11. 
10 0૯ 10 1601 111813 ત 1 1101006137 ડ૫/7ત્ર113 


૨૦ 10110૫૫૯૦5, 10013, વૈત્ર?૩, 1001115 ત્રણતં 769.15, 

7ત355તૈ ૦૪૯1 ધ૦ 116 હત (1૦9 ૪ત્4₹૯ ૦1૯ ટત, 

/૦પ૫ાવ 0॥ળછુ 111૯ 1ત્વા1ડ (૦ ત વૃપાં€ા ટુ૫2૦ 

&11 108 ત્ર 11૯ ૪૯૪૯ 1131 1097 3537૯! 13017 
ર 10૪૯19! 

“ઈશ્વરને નામે કહુ' છુ, સાદા ગ્રામજનતુ' જીવન એજ સાચુ' 

સુખ છે. 
એમાં વીતેલી ક્ષણુ।, પ્રહરો, દિવસો, મહિનાએ અને વર્ષો જીવનને 
[, સાર્થ કરીને વાર્ધક્યતાં પળિયાં સાથે પૂણુ શાંત વિરામ જેવુ* મૃત્યુ આણે છે. 
કેવુ ધન્ય એ જીવત! કેટલુ' મધુરસુ'દર 1” 
ક ા સ્જ્ટફ્ડેના વ્યવહારમાં આથી જ ક્વિ જાહેર પ્રપચોથી દૃર્‌ રલ્યા. 


૧૫૯૫ પછીનાં વર્ષે દેશની ખેતીને તુકસાન કરનાર વર્ષો નીવડયાં. 
તેમાંય સામાન્ય જોતા આધાર જેવા જવતી ફસલ એછી ઊતરી હતી. 


૧૭૭ 


જવ ગ્રામજનોની ખાણી અને પીણીનું સુખ્ય ધાન્ય હતુ'. અઠતમાં ભાવ નીચા 
રાખવા 1મવી કાઉન્સિલે જથે। નોંધાવવાતુ ફરમાન કાઢયુ'. સ્ટ્રેટફ્ડુ ગાસનુ' 
દફતર દર્શાવે છે તે સુજબ દરેક ધરમાં જવને સ'ઘરો થયો! હતે. ચેપલસ્ટ્રીટની 
કવિ શેક્સ્પિયરની વખારમાં અઠ્ઠાવન મણુ ( ૮૦ છ્ુશલ ) જવ હતા. એની 
પડોશમાં શાસ્રીજને ત્યાં વળી એક મણુ વધારે હતા. ખીન્ન પડોશી ડિકસતને 
ત્યાં ૬૩ મણુ જવ ભર્યા હતા. દેશમાં ધાન્યની અહ્ત હતી ત્યારે પણુ સ'વરાખોરી 
કરનારની યાદીમાં સ્ટ્રેટફ્ડુના શેક્સ્પિયરતુ' નામ બાકાત નથી. 


૧૬૦૧તી સાલમાં કવિનો વસવાટ લ'ડતતા સથાક વિસ્તારમાં હતે. 
રાજધાનીની સખ્ય તુર'ગ માર્શલસી એ વિસ્તારમાં હતી. એ વર્ષતી હેમ'તમાં 
સ્ટ્રેટફર્ડના મુખ્ય નાગરિકને માશલસી જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા હતા. ગામના 
નગરપતિ અને મહાજન ઉપર્‌ હુલ્લડ સતાવવાનો આરોપ હતે. કવિના બે 
મિત્રો, રિચડે કિવની અને હેત્રી વોકર, પણુ 'હુલ્લડખેર' બતીને તુર'ગવાસી 
ખન્યા હતા : સહિયારી ગોચર જમીન વિષે જમીનદાર સર એડવર્ડ ગ્રેવિલ 
(1-૦0તં ૦ ૬1૯ ળ1ત1001# ૦ 5૬૯8 ઈ૦#ત ) અને નગરજનો વચ્ચે તકરાર 
ઊડી, ચેવિલ ખાનદાન હતુ જ વિચિત્ર ખોપરીનુ'. સર એડવર્ડના પિતા તોકરતુ' 
ખૂન કરવાને આરોપ વહોરીને એક વાર બ'દીવાન બન્યા હતા અતે બીજી 
વાર ખેડૂતતુ પૈસા ખાતર ખૂન કરીને ફાંસીને માંચડે લટકયા હતા. સર્‌ 
એડવડે નિશાનખાજીમાં આકસ્મિક ગોળીખાર્થી પોતાના લધુખ'ધુને હણીને 
યૌવનમ્રવેશ ઊજન્યા હતે. વોરિકતા ઉમરાવ પાસે એણે સ્ટ્રેટર્ડ મેનોર 
ખરીલ્લો તે પછી ગામ ન્નેડે નવાખી વહેવાર્‌ શરૂ કર્યા. ગામતું ગોચર એણે 
વાડ ખાંધી વાળી લીધુ, એટલે એની સામે ગામ ઊઠયુ' ને મોટાં મહાજને 
પણુ કોદાળીપાવડા ઊ'ચકીને મેદાને પડયાં. સહુએ મળીને ગોચર આડે ખાંધેલી 
વાડને ર્ફેદફ્રે કરી નાખી. પરિણામે સર એડવડે ફોજદારી દાખલ કરી 
એમને લ'ડનની તુરગમાં ધકેલ્યા. ત્યાંથી નનમીન ઉપર છૂટીને રિચડે કિવનતીએ 
ગામના જના ખતપત્ર(€ત્વ£1€)તા અધિકારો જાળવવા વરિઇ ન્યાય- 
મ'દિર્માં અરજ પુકારી. ગામતા હક્કની તરફેણુ કરવા જ્ના નગરપતિ જ્હોન 
શેફસ્પિયરતે સાક્ષી થવું પડયુ'. છેલ્લાં પચીસ વષથી કમ સ'ન્યાસ લઈ ખેઠેલા 
જહાન શેક્સપિયર ગામતી વહારે ધાયા. ૧૬૦૧ની સાલમાં એમણે “પ્યારા 
વતન'તી છેલ્લી સેવા કરી બતાવી. એણે ધડેલા ફૂરિયાદનામાનું પરિણામ સારું 
આવ્યું, ગામતા હકનું રક્ષણુ થયું ને ૧૬૦૧ના સપ્ટેમ્બરતી ૮મી તારીખે 
પચાસેક વર્ષના સ્ટ્રેટફ્ડ-વાસ પછી કવિપિતા જ્હોન શેફસ્પિયરે જીવનલીલા 
સ'કેલી લીધી. 
શેન ૧૨ 


૧૧ 
નવું નટઘર 


૧૫૯૭તા એપ્રિલની ૨૩મીએ રાણી એલિઝાખેથતા વેસ્ટમિન્સ્ટર પ્રાસાદમાં 
ચેમ્બરલેઈને મ'ડળીએ શેકસ્પિયરના “વિન્મ્સરની મનસ્તરી | લલનાઓ  'તી 
ખાસ રજઆત કરી. “જ૪થે હેત્રી' નાટકનો ફ્રેલસ્ટાફ રાણી એલિઝાખેથને 
એવે! તો જચ્યે! કે પ્રણુયપાઠમાં ફ્રેલસ્ટાફ્ને રજ કરવાતી કવિતે વિત'તિ 
થઈ, પરિ્‌ણામે વિન્ડ્સરતી લલનાઓ દ્વારા પરિડાસ પામતા ફેાલસ્ટાકેતું 
નાટક રચાયું. પારજુ' કહેણુ ભલે ને સત્તાધીશનું હોય તાપણું સજ નમાં કેવું 
નાકામયાબ નીવડે છે તેતો નમૂના આ નાટક બન્યું. ૨ર1“ન હેત્રી વિશેનાં 
નાટકે।માંતો ફેલસ્ટાક આમાં તથી જ. કેવળ એતો પડછાયો આ નાટકમાં 
મળી આવે છે. નાટક સકળ બન્યું છે 'વાસ'તી રાત્રિનું સ્વપ્ન 'તુ' અતુસ'ધાન 
જેવું હાસ્યનુ* અને પરીલે।કતુ* વાતાવર્ણુ આ નાટકમાં પર્‌'પર્ત થવાથી. 
રાજપ્રાસાદર્મા ભજવાયેલા એ નાટકમાં ચેમ્બર્લેઈન મ'ડળીની તત્કાલીન એક 
વિકટ સમસ્યાનો સદભ મળી આવે છે. ખીન્ન અ'કતા ખીન્ન દૃશ્યમાં કવિએ 
લખ્યું છે, “111૮ દ દ્વિ 11005૯ 12011૬ ૦1 ૮103011161 100113 
8₹૦પ॥વં, 5૦ 8 170 105૬ 10) ૯11૦૯ 137 41151ત811૪ 
1106 1214૦૯ 30716170 1 ૦1૦8 ૬૯્ત 1૬.' (પારકી જમીત ઉપર સુદર 
ભવત રચીને મે' પારકી જમીન મારી સાન્યાથી ઇમારત ગુમાવી છે.) જેમ્સ 
ખરખેજે પહેલું નટધર “થિયેટર્‌' વીસ વષ તે પટે જમીન લઈ ને ખાંષ્યું હતું. 
શેર્ડીચ વિસ્તારમાં એ નટઘર્માં ચેમ્બરલેઈતે મ'ડળી અત્યાર સુધી નાટકો 
ભજવતી. પરતુ ૧૫૯૭તા એપ્રિલની ૧૩મીએ ભાડાપટાની મુદત પૂરી થતી 
છતી, વધુ દશ વર્ષની સુદ્ત મળી શકશે એવી આશાએ રિચર્ડ બરખેજ 
જમીનના માલિક નાઇટ્સ એલન ન્નેડે વાટાઘાટો ચલાવી ર્લો હતો. કોણીએ 
ક'ઈક એવો ગોળ એલતે વળગાડી આપ્યો કે ચતુર બરબેજ અત્યાર સુધી 
વિશ્વાસે જ વેચાયો. એપ્રિલની ૧૩મી પછી એલને આખીય ઇમારત પોતાની 
ગણી લીધી. આ રીતે ખરબેજે પાર્‌ઈી જમીનના વિશ્વાસે પોતાનુ' નટધર 
લગભગ ખોયું. 

પરતુ તવારીખી નાટકતી ભજવણીમાં સફળ બનેલો ખરખેજ નિષ્ક્રિય 
શાનો જ રહે? સાથીએ જેડે મસલત કરીને થિયેટરના સામે કાંઠે હેમિ'ગે 


શછ્હ 


શોધી કાઢેલા એક પ્લોટતું મંડળીએ ખાનોખત કર્યું, નવાં નટઘરતે પ્લોટ 
મળી ગયો, એટલે બરખેજ્બ'ધુયા પાંચ ભાગીદારોએ મળીતે નવી ઇમારત 
માટેતુ' ભડાળ એકઠુ કયું. એ પાંચે ભાગીદારાનાં નામ આ પ્રમાણે હતાં: 
વિલિયમ શેક્સપિયર, ઓગસ્ટીન ક્લિપ્સ, વિલિયમ કેમ્પ, હેત્રી કેન્ડેલ 
અને જ્ણોન હેમિ'ગ. અયાર સુધી નાટકમ'ડળી ભાગીદારીમાં ચાલી રહી હતી. 
હવે તટઘરનતી માલિકી સહિયારી ખતી. ભાડાના પચાસ ટકા બરખેજકુ ટુ'બતા 
અતે બાકીતા પચાસમાં પાંચ ભાગ, એવી વહે'ચણ્‌ી નકકી થઈ. સાતે વ્યક્તિઓ 
મિલકતના રક્ષકો (14005૯€-૮૦૦[૦૯1૩) બન્યા. 


એ પછીના વર્ષની નાતાલમાં પીટર સ્ટ્રીટ નામતા સુથાર સાથે જતુ 
નટધર ઉતારવાનો અતે નંતું તટઘર્‌ બાંધવાનો કરાર કર્યો. ૧૫૯૮ના 
ડિસે'બર્‌તી ર૮મીતા પ્રભાતે સ્ટ્રીટ, એના કારીગરો અને બરખેજ મ'ડળીના 
સભ્યોએ મળીને એલનની જમીન ઉપર બાંધેલા પોતાના થિચેટરતે ઉતારવાનું 
કામ શરૂ કર્યું. જમીતમાલિકતે આ વાત પહોંચી. એટલે મિત્રમ'ડ૩ળ એકઠુ" 
કરીને પોતાના પ્લોટમાં અધિકાર વિતા દાખલ થયેલા ટોળાને હાંકી કાઢવા 
એલન આવી પહોંચ્યો. અયાર સુધી શેફસ્પિયરતાં નાટકો થિયેટરમાં ભજવાયાં 
હતાં. હવેનું નાટક થિયેટરના પ્રાંગણુમાં ભજવાયું. બે ટોળાં વચ્ચે ધમસાણુ 
થયું. એ ઝપાઝપીમાં નટો ફાવ્યા અતે એલત સાથીદારાં સાથે પલાયન 
થયો. બધી તકરારમાં બને છે તેમ આ તકરારમાં પીછેહઠ કરતારે અદા- 
લતતેો આશ્રય શોધ્યો. પર'તુ અદાલતંની ગંત ન્યારી હેય છે એટલે કાયદો 
અમલી બતે તે પહેલાં આખીયે ૪ંમારત ભાંગીતાહીને ખધુ'યે ઈમારતી લાકડુ” 
સુથાર સ્ટ્રીટ અને એના કારીગરો નદી પાર્‌ લઈ ગયા. તે પછીના ખટલામાં 
'જમીતમાલિક જૂઠા ઠર્યા. પરતુ સુથાર સ્ટ્રીટતે થોડા દિવસનો! કારાવાસ મળ્યો. 


નવા નટધરની નાન્દી આવા પ્રકારની હતી. નદીકાંઠે કિલન્ક( €1101)ના 
ક્રાહેલ્ડ વિસ્તારમાં જૂતા તટઘર “થિચેટર તા કાટમાળમાંથી એક તવા નથધરને। 
ઘાટ રાયે. નદીકાંઠાનતી કાદવિયા પોચી જમીતમાં બાંધકામ કરવાનુ” હોવાથી 
"પાયા ઊ'ડા ઉતારવા પડયા. જતા પથ્થરો અને મજખૂત ઇમારતી લાકડુ' 
મ'ડળીને આર્થિક રીતે ઉપયોગી નીવડયુ. પીટર સ્મિથ કુશળ કારીગર હતો 
એનો અણુસાર આ મડળીતુ' નવુ'તટધર બાંધ્યા પછી પ્રતિસ્પધી હેન્સ્લોએ 
પોતાનુ નટધર “શ્રી' (૭૦૯૫૦) સ્મિથ પાસે જ બ'ધાવવાનો આગ્રહ, 
રાખ્યો એ હકીકતમાં મળી આવે છે. સ્મિથે ૭ માસમાંનત્રા નથઘર “ગ્લોબ 'તુ*, 
આંધકામ પૂરુ કયું”. એના પ્રેહ્ષકાગારમાં ત્રણુ હજર પ્રેક્ષકો માટે વ્યવસ્થા 


૧૮૦ 


' હુતી. ચેમ્બર્લેઈને મ'ડળીને નાટકો ભજવવાતે। વર્ષોનો અનુભવ નવા નટધરતી 
રચનામાં કામયાબ બન્યો, વ્તુંળાકારના એ નટધરમાં ર'ગ્ભૂમિની ત્રણે બાજ 
 ગ્રેક્ષકો મારેતી અટારીઓ હતી. ત્રણુ માળની એ અટઢારીઓમાં વરસાદ 
અતે તડકાથી પૂરુ રક્ષણુ મળે એવી બેસવાની વ્યવસ્થા હતી. : પરતુ 
નટ્ઘરતા મપષ્યભાગમાં તીચે અખાડા (દ1€ [ઝ)માં તો વરસતા વરસાદે 
જ ઇગ્લન્ડમાં સોનેરી ગણાય તેવા તાપમાં ઊભીને નાટકો જેવાની વ્યવસ્થા 
હુતી. શેક્સ્પિયરે જેને “ 010101૯તૈ 100151૯1: --નધરેળ દૈત્ય -- કહ્યા છે 
તેવા અલગારી ગ્રેક્ષકા સાટેતુ' એ સ્થાન હતુ. 


પરતુ નવા નટધરમાંચૈ ર'ગભૂમિ તો પછીની પેટી જેને “ અણુછઠાજતોા 
માંચડો' (પ137071)97 ૩૦૦ 201તં) કહેવાની હતી તેવા જવનિકારહિત, 
સપાટ મ'ચની જ રચવામાં આવી હતી. એ માંચડાની પછીતે ત્રણુ માળની 
અટારીઓ ગોઠવવામાં આવી હતી. એતે સર્વોચ્ચ થિતારો નટધરની ભાષામાં 
“કુટીર૨' (110 1પ ) કહેવાતો. એની ઉપર એક પ્વજસ્ત'ભ હતો. નાટય- 
પ્રયોગના દિવસે પૃથ્વીના ચિત્રવાળી રેશમી પતાકા ત્યાં ફરફરતી. ત્યાં ઊભા 
રહીને નાટયારભ રણુશિ'ગુ' ત્રણુ વાર્‌ વગાડવામાં આવતુ. 


નવુ' નટઘર્‌ “ગ્લોબ' ઇગ્લ'ડે દીઠેલુ” સર્વાત્તત નટધર હતુ' એમ 
વિદેશી પ્રવાસીઓએ તોંધ્યુ' છે. ૨'ગસ્‌'ચ ઉપર ત્રીજે માળે જે છત ઝૂલતી 
તેને “સ્વર્ગલોક (110 14૦161) એવે। પર્યાય મળ્યો હતો. મેધગર્જન 
માટેની વ્યવસ્થા ત્યાં કરવાર્મા આવી હતી તેમ જ હવામાં અષ્ધર ઊતરતાર૨ 
પાત્રો માટેની દોર્ડી અને ગરગડી ત્યાં સ'તાયાં હતાં. “સ્વર્ગલોક 'ની નીચેની 
અટારીમાં વાઘવૃત્દની વ્યવસ્થા હતી, એથી નીચેની અટારીને “ખાલ્કની 
કહેતા. એની મભપષ્યમાં જે દ્દાર હતુ' તે ખોલાતાં જે દૃશ્ય નજરે પડે તે 
અભ્યાસખ'ડ (૬10 51પત))તે નામે ઓળખાતુ*. સૌથી નીચે વિશાળ 
તખતો હતો. જેની પછીતે ₹ગીન આવરણુ (10 વ ₹ત615€ ) દૂર થતાં જે 
એરડેા દેખાતો તે કદીક ગુષ્ઞા, કદીક ધોર તો. કદીક ત'ખૂના અ'દરતા ભાગ 
તરીકે ઉપથોગમાં લેવાતો. આ નટધરમાં “સન્વિવેશ ખ'ડ' (800 ૧111૪ 
1૨૦૦ )તી ર્યતા રગમચતી નીચે કરવામાં આવી હતી, ઉપરાંત ભૂગર્ભ 
સગીત અતે ભૂતાવળના અવાજ માટે પણુ ત્યાં જ વ્યવસ્થા હતી. ર'ગમ'ચ 
ઉપર્‌ બે-ત્રણુ છટકબારીઓ ((1૯€ 1 1]9 10૦૦7૩) ગોઠવવામાં આવી 
હતી, જેથી યમલોકર્માં ખેચી જવાના પ્રસંગો રચી શકાય, 


૧૮૧ 


નવા તટધર વિશેની એક વિચિત્ર હકીકત નોંધ પામી છે. જે પ્લેટ 
ઉપર એ બાંધવામાં આવ્યુ' તે જમીતના માલિકનુ' તામ બોન્ડ હતુ. એની 
માલિકીની એ વિસ્તારતી જમીતો છોન્ડેના ભાડાપટા (13%₹0॥ં'ડ 1૦1013 )તે 
નામે ઓળખાતી હતી. ખ્રેન્ડના વકીલને ચોપડે નવા નટધર્‌ ગ્લોબને 
વિલિયમ શેક્સપિયર તેમ જ અન્ય ખીનના કબજમાં' એવી તોંધથી 
ઉલ્લેખ્યુ' છે. સમય જતાં, નદી તરક્તી એ ગલીને “ગ્લોબ શેરી' ( (012૦ 
&110):) એવું નામ મળ્યુ' હતુ. નવા નટધરની મુદ્રા લેખે ધરતીને ળો 
ખભે ઊ'ચકીને ઊભેલા મહાવીર હરકયુલીસતું ચિત્ર હતુ. 


ગ્લોબતુ' ઉદ્ધાટન એતિહાસિક નાટયાવલિના મેરુ જેવા રાજા પાંચમા 
હેત્રી વિશેના નાટકની રજ્આતથી કરવામાં આવ્યુ'. આઠમા હેત્રી વિશેના 
નાટકમાં સહુલેખતને બાદ કરતાં શેફસ્પિયરતુ' આ છેલ્લુ' તવારીખી નાટક 
હતુ. કિશોરાવસ્થામાં ગાંડિયો ગણાયેલો અને પિતાએ વારવાર જેને કુલ- 
લાંઠ્ત કલો હતો તેવા રાજકુમાર હાલ (12100૦0 ત્ર1)તુ' પાંચમા 
હેત્રી તરીકે રાજ્યારોહણુ થયુ. એ ક્ષણે એની કાયાપલટ થઈ અને મધ્યયુગમાં 
ઇંગ્લન્ડતે મળેલો શ્રેષ્ઠ વિજયી રાજા એ બન્યો. રાજત્વ એનામાં સોળે 
કળાએ ખીલ્યું. પરતુ ઉષ્માભર્યા માનવ હેત્રીને પૂર્ણુતયા કચડીને રાજતત 
પ્રગટ થયુ. રામના જીવનમાં સીતાની અગ્તિપરીક્ષા અને ત્યાગતુ' સાદશ્ય 
હેત્રીના જીવનમાં ભેરુ ફ્રેલસ્ટાફના અને સુરાલય વરાહશિરતી મહેફ્લેના 
કહેર ત્યાગમાં મળી આવે છે. ફ્રાન્સવિજય કરીને યુવાવસ્થામાં અવસાન 
પામેલા પાંચમા હેત્રીમાં શેક્સ્પિયરે સ્વદેશગોર્વના પ્રતીક બનેલા રાજાતુ' 
આલેખન કર્યું” છે. યુદ્ધખારીનુ” આળ કવિને લલાટે ચોંટે એટલો દેશપ્રેય_ 
આ નાટકનાં દૃશ્યોમાં ઊભરાય છે. જે દેશને, જે લેડજીવનને, જે અગ્રેજી: 
જીવનઢગને શેફ્સ્પિયરે તવારીખી નાટકોમાં ચહદિશ શેોપ્યાં છે તે બધાનો! 
ઉલ્લસિત વિપાક “પાંચમા હેત્રી'માં લાષ્યો છે. ફરીને કવિ શેક્સપિયર 
રોમિયો અને જૂલિચેટના ભાવાવેશ સ્વદેશ વિશે અનુભવે છે. પાંચ અ'કના 
આ નાટકમાં પ્રતયેક અ*કના પ્રારભે પ્રાસ્તાવિક ઉદ્ધોષક તરીકે કવિ 
તરીકે પ્રવેશે છે. વુ લાકાર નટધરમાં ભજવાતા પ્રથમ નાટકના આરે 
પ્રજ્વલિત કાવ્યપ્રેરણાની આવી આરાધના કવિસુખે સવી છેઃ 

0 410% ત્ર 18૫5૯ ૦ 116, દ્વ ૪૦01તં 5૦૦૫ 

432 9૪1છાં1૫૦૩૬ 163613 ૦ 110૯6138101, 

&. 1દ1છુવં૦0 10% ૧. 580, [20111૦૯૩ ૦ 2૦61, 


૧૯૧ 


ત 1001018 ૦ 10€1101તં (1૯ 5176111૪ 5૦૦1૧૦ ! 
061 3130૫1 ૬10૯6 ૪૮1111૮0 ત્રિ; 1186 ળાડર્લા, 
£&.૧50106 1 [2૦1 ૦ દ્વ; દાતં 4૬ 11૩ 1060615 
1,€ત311'તં 11 1117૦ 110૫॥તંક, ર 

51॥0પ૫ાતં 4ત્ર1111€, 517014 ત્રળતે 11€ . 
(1૦૫૦ 101 €101[30)0000111. 


“પ્રાર્થું" હુ' વૈશ્વાનરની પ્રેરણા --જે સજ નતા ઉજ જ્વલતમ જામે 
વ્યાપી રહે | જેમાં વિસ્તીણું સાસ્રાજ્ય એ જ ર'ગભૂમિ હો, જેમાં રાજપુત્રો 
અભિનય કરે અતે ઉદ્ટગીત દશ્યેના દ્રઢા બતે પૃથ્વીપતિ. તદા હેરી યુદ્ધકેસરી 
યથાર્થ સોહે યુદ્દદેવશે. અતે પ્રતિપદ અનુસરે યાચતાં -ભદ્ષય શ"ખલાબદ્ધ 
વન્ય શ્વાનશાં દુભિ ક્ષ, આયુધ અતે દાવાનલ.” 

તે પછી લાક્ષણિક વિતત્રતાથી કવિ પ્રેક્ષકોતી ક્ષમા પ્રાથે' છે. ફરાન્સતાં 
ગરવાં યુદ્ધક્ષેત્રો નવા તાટયધરતા “અણુહઠાજતા માંચડા' ઉપર શી રીતે 
ખે'ચી આણી શકાય? એ જ રીતે સમરભૂમિ ઉપરના તોપખાના “કાષ્ઠ 
વ્તુલ' (૪૦૦તંઢા1 ૦) જેવા ગ્લોબમાં શી રીતે ખડકી દેવાય ? 

(કવિને અભિપ્રેત નહી" એવુ' ભાવિકથન આ ઉક્તિમાં મળી આવે છે. 
._ દશ વર્ષ ર્હીને આઠમા હેત્રીની ભજવણી પ્રસગે કાષ્ઠ વર્તુલ જેવુ' ગ્લોબ 
. વૈશ્વાનરે સ્વાહા કયું” હતુ.) એટલે “વાસ'તી રાત્રિ'માં કયું” હતું તેમ કવિ 
ખે હાથ ન્નેડીને પ્રેક્ષકોને વીતવે છે : 

11118, ૫701001 ૪૦ (2112 

૦1 101૦5, ઉઊત્વરદ 0પ 3૦૯ 1136100 

ણિતપઉળટ પીલાં# ]૩₹૦૫ત 1005 

1 ઉલ #લવ્લાંપળટ્ટ ૯ત૯' 
₹01 'ધંડ 0પ (03૦૫છા1પડ 
ત્ર 110017 11008 તૈંલ્તદ ૦૫1 10111૪5. 

“જ્યારે અમે અશ્વોનો ઉલ્લેખ કરીએ ત્યારે કહ્પનાદણ્િથી તમે એમતે 
સાક્ષાત્‌ કરજને અને પૃદુ ધરણી ઉપર એમતા ગવીલા દાખડા ગાજતા 
સાંભળજ્ે, અમારા રાજાઓને તમારાં ખ્યાલમાં વિભ્ૂષિત કરને.” 


આવા ઉદ્ગાન પછી પ્રથમ અ'કમાં ફ્રાન્સ સાથેના વિત્રહુતાં મ'ડાણુ 
જેવાં દશ્યો! આવે છે. ક્રાત્સ પાસે પોતાનાં મૂળ ગામ પાછાં મેળવવા 


૧૮૩ 


પાંચમા હેત્રીએ કરેલા પ્રયત્નના ઉત્તરમાં ફાન્સતો પાટવીકુ'વર હેત્રીને 
ટૅનિસતા દડા મોકલે છે. ભારતમાં કોઈ રાજબીજને ચૂડીઓ મોકલવા 
જેવુ' આ કૃત્ય હતુ. ફ્રાન્સે જ્નણું 'કે ઇંગ્લન્ડતા નવા રાજવીને કહી ખતાવ્યુ” 
કે યુદ્ધ એ બસચ્ચાંતા ખેલ તથી. જગતમાં અતે શેફસ્પિયરના જમાનામાં યુદ્ધ- 
ખોરીને આશીર્વાદ આપનાર રાજગુરુ એહા નથી હોતા. પાંચમા હેત્રીને 
ધર્મગુરૃઆની અતુમતિ મળે છે ફ્રાન્સ સામે યુદ્ધે ચડવા. યુહ્ડકચાના આ 
નાટકમાં શેફસ્પિયરે કળાકાર મટીને કેવળ ભાટ-ચારણુનુ' કામ કર્યું” છે 
એવે। ખ્યાલ આવે તે પહેલાં તાટક કાળજીથી વાંચવુ” પડે એટલે! નાટય- 
વ્યાધાત પ્રથમ અ'કમાં અતે તે પછીતાં સમરભૂમિતાં દશ્યો અને સ'વાદ્ોમાં 
ધર્‌બચેો છે. ધર્મ નુ' પ્યેય યુદ્ધ નહી' કિ'તુ શાંતિ હોય, જ્યારે કેન્ટરબરી 
અને એલિના ધમગુરૃએ રાન્નતે યુહ્તો મત પ્રમોધે છે. શેક્સપિયર કુતેહથી 
સૂચવે છે કે દેવદ્રવ્ય જપ્ત કરવાનો કાનૂત અમલી ખતે તે પૂવે; રાજનને યુદ્ધ 
* માટ નાણુ' આપીતે શછીતુ* વિદ્ય કાંટે કાઢયુ' છે. તેવી જ રીતે ધર્મચુરુએ 
ફ્રાન્સની ગાદી ઉપર હેત્રીનો દાવો! પે।કળ પાયે સ્વીકાર્યા છે. વધુમાં “રાજન 
હેત્રી' ભાવતુ' ભોજન ધર્મ પાસે મેળવે છે. એમ સૂચવીને નાટયકાર યુદ્ધના 
કારમા સત્યને પ્રગટ કરે છે. નાગરિક જીવનની નીતિ યુદ્ધમાં અનીતિ ઠરે છે 
અને શાંતિના સમયની અનીતિ એ જ યુદ્ધમાં તીતિ બતે છે એ ભયાનક 
વાત કવિએ આખા નાટકમાં વગર ખોલ્યે વણી લીધી છે. 

“આદશ? ર્‌ાન્‍્ન બનવામાં હેત્રીએ ઉષ્માભર્યો “હાલ ' ગુમાવ્યો છે, 
અ'ત:કરણુને ઉવે'ખ્યું છે તે શેક્સ્પિયરે યુદ્ધના કોલાહલમાં અને વિજયના 
યશગાનમાં પણુ આ વાત છુપાવી નથી જ. સત્તા સ'ઝુખે એણું શાણુપણુને 
અવ્યક્ત નથી રાખ્યું. “ યુદ્ધ' અને “વિજ્ય 'તે એણુ અનિમેષ ચક્ષુએ નાણ્યાં 
છે, “યુદ્ધ-કાવ્ય' સ્વરૂપે એણું ભીષણુ દર્શનતું કવિકર્મ સ્વીકાયું” છે. 

શેકૃસ્પિયરનાં તવારીખી નાટકો રાજાની એથે પ્રજ્નને કદી નથી વીસર્યા'. 
એટલે યુદ્ધદરમતના બીન્ન અ'કમાં જ પાંચમા હેત્રીના પૂર્વજવનના વૈભવ 
જેવા ફેલસ્ટાકતુ' મૃત્યુ અતે બાકી રહેલા એના ગોઠિયાના યુદ્ધે ચડવાના 
નિણુચોનાં દશ્યો ઉમેરાયાં છે. 

યુદ્ધના આહ્વાનની બાની શેક્રિપયરે બીન્ન અ'કના પ્રાર'ભે કોરસને 
સુખે આ રીતે રેલાવી છે : 

14૦૪ ત11 ધટ 9૦૫૫) ૦ છત્તટ્ટીત્રણ્રત 2£€ ૦1 111૯6, 

ટઇરત ડાં1૬૯3 વત્તા ૦૯ 10 (10 ૪ તં(૦૪9€ 11૯5, 


૧૮૪ 


1૫૦017 (1110૯ 1106 21110015, ત્વાં 
11000પ1”“ડ (10૫૬0૬ 
1રિવ્રાં1ડ ૭0૦16137 10 11૦ 1016૮51 
બળ ૯૫૪૦1 10601 : 
11€ કરલા દ૯ 105101૯ 1107 
૬૦ 800૪ (૯ 101%5€.... 

0 1ઞાટ્દ્રાઇલ ! 100611'ત 1૦ (19 11017તા'તે 

૪1'૦€4111€55 

111૯6 દલ 10૮૪ પ0 ત્ર 

110111)? 1011 _ 
17121 1111૫૯૩૬ (1૦0૫ તૈ૦ પૌત્ર 
1010૫1 ૫7૦૫1 દા૯૯ વૈં૦ 
પ/૯1€ દ1 1137  11ત#લ૯1 1દળતે 
તાણતે 1૫1 ? 

“ઇઝ્લ'ડતા યુવાનો હવે ઉદ્દીપ્ત બન્યા છે; અને વિલાસતાં રેશમી 
પરિધાન હવે પેટીભેગાં થયાં છે. બખતરની ખોલલખાલા છે હવે અને પ્રત્યેક 
લૈયામાં વીરશ્રીની આણુ પ્રવર્તે છે. યુવાનો મિલકત વેચીને યુદ્ધઅશ્ચનાં મૂલ્ય 
ચૂકવે છે. હે સ્વદેશ, નાનકડા દેહમાં ધખકતા ગરવા ઉર જેવુ' તારુ આંતરિક 
સત્ત્વ જ્યારે આવિર્ભાવ પામે છે ત્યારે જો સ'તાતો પ્રેમાળ અતે સાચાં 
નીવડે તો તારી કરણી યશે!ભાગી બતીને ઠરે. ” 


જગતી સદા તાસીર રહી છે કે યોદ્ધાને જગલી બનાવ્યા વિના ફતેહ 
મળતી નથી. રણુશિ'ગાં અને દુ'દુભિ અને શોર્ય ગીતો લોહીમાં ઉશ્કેરાટ 
ફ્રેલાવે છે તો સુરાપાન દિમાગને બહેકાવે છે, આમ ચકચૂર બતેલુ* સેન્ય 
જ સમરાંગણુતાં ભીષણુ ૬શ્યોને જીરવી શકે છે. ત્રીનન અ'કમાં ફ્રાન્સના એક 
નગર( 11411૯01 )તે ધેરી વળેલા અ'ગ્રેજ સૈન્યને રાન્ન હેત્રી આવે! પોરસ 
ચડાવે છે : 

11 12૦8૯૦૯0 1106111૪ુ 5૦0 ૯0010065 ત્ર 10011 

#5 1000065 3૬11101065 ત્તળર્લે 10101111); 

530૫1 107]0€0 (1૦૯ 1385૬ રબ ૪41 110173 1113 

૦૫ ૯3, 

1116૯0 11111૬૯ 116 ત્ત૦૫૦ ૦1 13૦ ઘધંછ્‌લ?.' 


૧૮૫ 


“ સામાન્ય શાન્તિતા દિવસોમાં ભલેને વિતમ્ર અતે નિરહુ'કારી મત એ જ 
પુરુષતું શૂષણુ હોય, પર'તુ રણુભેરીનો તુમુલ સ્વર કર્ણોનતે ભેદી રહે યારે 
તા વાધ બતીને ઊ૭ળળજ્ને.” 

શોર્યા'કેત આ ઉકિતમાં પૌરુષતો સ્વાંગ પશુતે રલો છે. ત્રીજ અ'કમાં 
પછી સૈનિકાતો અતેક ૬શ્યોમાં શેક્સ્પિયરે યુદ્ધની કટોકટીમાં અતે સમરભૂમિ 
પરે સામાન્ય જનતા સુખદુઃખ, ભયક્ષોય , હાસ્ય અતે અશ્રતે સાચવ્યાં છે. 


દેશપ્રેમતુ” નાટક ગણીને વીસરી શકાય તેથી વિશેષ “ પાંચમા હેત્રી 'માં 
સમાયુ* છે. વિશિણે પાત્રાલેખત અને બહુલક્ષી કલ્પનાના સ'સ્કાર્પુટ આ 
કતિમાં સચવાયાં છે. વિજેતા હેત્રીમાં પિતાની કરતા અતે શૈશવતા ઉલ્લાસ 
અતે લાપરવાહી રાન્નના ભીતરમાં લપાયાં છે અને વિપદ ટાણું એતુ' વતન 
પૂવ સ'સ્કારોને હતાં કરે છે. પારકા મુલકમાં અનેક પરેથજ્ષાતીથી અને 
યુદ્ધના સ'હારથી થાકેલું અ'ગ્રેજ લશ્કર પીછેકૂચ કરતુ' હોય છે ત્યાં ફ્ાન્સતાં 
લશ્કરો એને એજ્નિકાર્ટના મેદાનમાં ધેરી વળે છે. યુદ્ધની આગલી રાત અને 
પરોહઢનાં દૃશ્યોમાં શેકૃસ્પિયરે કાવ્મમડિત નાટયચિત્ર રચ્યું છે. એક પક્ષે સાઠ 
હુજાર્તું ફ્રેન્ચ સૈન્ય છાવણીમાં અધીરાઈથી રાત વિતાવે છે. સૈન્યના સરદારે 
પરેઢની વાઢ ન્નેતાં યુદ્ધ અશ્વોતી અને શસ્રોતી વાતોમાં -- કદીક પ્રેયસીતા 
ગુણુગાનમાં--સમય ખુટઢાડે છે. બીજે પક્ષે થા કેલુ' અને રોગચાળામાં વ્યસ્ત બનેલું 
ખાર હજરતું કુશકાય અ'ગ્રેજ લશ્કર દૈવાધીન લાચારીથી ન્નગતું પડયુ' છે. 


“એજ્િનિકોારટની આગલી રાત શેક્સ્પિયરતા નાટયસાહિત્યતી એક 
ચમતુતિ લેખાય છે. 

ચોથા અ*કના પ્રારભભે કોરસતુ' કથયિતવ્ય આ પ્રમાણે છે : 

“ હુવે એવા સમયની કલ્પના કરો કે જ્યારે વિશ્વનું મહાપાત્ર તીરવ 
રાત્રિના સળવળાટ અને ગાઢ તસિસતી વર્ષાથી હલકાતુ' હોય. પ્રતિસ્પર્ધી 
શિબિરોમાં સૈન્યોતો શાંત કલરવ કાલરાત્રિના ગભ ઠારે એવે! વી'ટળાયે। છે કે 
પ્રતિસ્પધી" શિબિરરક્ષ કોને એકબીજના ગુપ્ત સ” કેતો શ્રવણુસાષ્ય બન્યા છે. 
તાપણાનો જવાબ તાપણામાં પ્રગટે છે અતે એમના ધૂ'ધળા પ્રકાશમાં ઉભય 
સેન્યા પરસ્પરતાં શામળાં વદના નિહાળે છે. રાત્રિના કણપટલ યુદ્ધબશ્ચોની 
હુણુહણાટીથી ચિરાય છે.” 

14૦097 ૯1૧૫૬113 ૦૦11]€0%૫7૯ ર ત્વ (1100 

૫/16 ૬૦૫૬૦૯૦[ઝળ૪ 10011001 'લ્વાળતે 130 ૩૦૫0 તંત્ર& 


૧૮૬ 


1પા1ડ (1૦ છાંટ 7૦5૬૦ ૦ 1116 ૫001701756. 
[51017 €100]2 10 ૬100][2 111₹૦૫છા1 01૦ 1૦૫1 
7010 રબ ॥1દ0ઇ 
1106 1પ રબ લાં13૦૪ 110% 35011) ૩૦૫॥વંડ, 
11૬ (10€ 1327'તં ૩૦111615 ત્110051 1₹€૦૯1૫૯૦ 
૧:1૯ 3૦૦£૦૬ 1813[2€1%5 ૦4 ૯013 ૦ (1૯1”ડ૩ 07૫01. 


ઈલ ત051761'5 110, ત્વાં (1010૫ટા1 
દલાં₹ 12137 1110365 


8૦1 ૮ 1લ ૩૦૦૩ (1૯ ૦(1061”૩ પ॥1ં9૦1” તૈ 106; ર 


૨૫૦૯ 11૦4૯૩ 51૯૯6૮, 11 છુ] 
દ્વરા 1056 1વાંદા15 


િ૯૦1ટુ 11૦ 41છુ1ાધડ તપ] ૦૮0૪ ૦૦ 


આવી રાત્રિએ રાજન હેત્રીનું દૈવત પ્રગટે છે. નષ્પ્રાય: સેન્યનો એ 
રાજવી સેનાની( 1110 #૦ત1 €8 દાણ ર દંડ કપલે ઈલે ) 
શિખિરે શિબિરે ઘૂમી વળે છે. એતી મુખરેખામાં માથે ઝઝ્મતી આફતને 
ગ્મોાયો પણુ નથી વર્તાતો. પ્રત્યેક સૈનિકતે એ સસ્મિત અભિવાદન અપે 
છે. એતું પ્રસ વદન અને મધુર પ્રભુતા મ્લાન હેદચોમાં નવી ચેતનાનો સ“ચાર 
અપે છે અને ખિત સૈત્યમાં નવા પ્રાણુ પરે છે. હેત્રીના મૃદુ સ'સ્પરો 
કાલરાત્રિમાં ચમત્કાર સજય છે. 

તે પછીનાં પાંચ રયામાં એજિનકોાર્ટના યુદ્ધક્ષેત્રે અ'ગ્રેજ--સૈન્યતાં 
[ પરાક્રમ અતે વિજયતું આલેખત થયું છે. [એજ્નિકાર્ટનું યુદ્ધ ઇંગ્લ'ડતી મષ્ય- 


' : યુગતી શ્રેદ સિદ્ધિ છે. શેફ્સ્પિયરે તાટકમાં યુદ્ધકાવ્ય રચ્યું હોત તો એના 


દેશપ્રેમતે એ અભિપ્રેત ગણાત, પરતુ ૧૫૯૮ને શેફસ્પિયર સ્વસ્થ દશ નતે 
સ્વામી હતો. “ પાંચમે હેત્રી ' નાટક ટૉલ્સ્ટાયના “યુદ્ધ અને શાંતિ'ના જેવું 
માનવતાના વિજયનુ નાટક દ્યું' છે. એજિનપ્ટાર્ટતો સાચો વિજેતા રાન્ન હેત્રી 
નથી જ એમ નાટષકારે પાંચ દૃરચે।માં સ્પજ્ઠ કયું” છે. 

સામાન્ય અશસરતા વેશમાં શિબિરો માં ઘૂમતા હેત્રી રાજાતે શિરે યુદ્ધની 
જવાબદારી એવી કારમી હરો તેતુ' પણું ભાત સૈનિકો કરાવે છે. ખીન્ન 
દિવસે મૃત્ું અનિવાર્ય હરો એમ જાણી ગયેલા ભયભીત સૈન્યમાં વ્યવસ્થા 


૧૮૭ 


અતે શિસ્ત જાળવી રાખવા મથતો કપ્તાન કલુલેત કે અનેક યુહોમાં પ્રાણુ 
હારી ખેઠેલા અસ'ખ્ય માનવોના મૃત્યુની જવાબદારી રાજાને શિરે છે 
એવી સપષટ માન્યતા ધરાવતો સૈનિક વિલિયમ રાન્નતી આંખતાં પડળ દૂર્‌ 
કરે છે, વિલિયમ વેશપલટા કરીને આવેલા રાજ હેત્રીને આ રીતે જ્તાતી 
ખતાવે છે: “વિના કારણું યુદ્ધે ચડેલા રાજાએ ભારે કે'મત ચૂકવવાની 
હોય છે. સમર્મૂમિ ઉપર કપાચેલા હાય, પગ અતે માથાં ઇહલે[કમાં ચિત્કાર 
કરશે કે અસુક યુદ્ધમાં અમારો સહાર થયે! અને જ્યારે ઘાયલ મરતાં મરતાં 
વૈદ્તુ' તામ રટશે, કે અકિ'ચત પત્તીને યાદ કરશે કે ન ચૂકવેલા ગ્ડણુતે 
સ્મરશે અને અતાય બાળકોને યાદ કરીતે ઝૂરશે. સમરાંગણુનાં માત બધાં જ 
અકાળે આવ્યાં હેય છે, લોહીનો હિસાબ ભાગ્યે જ પુણ્યતે! સ'ચય હોય છે. 
આવા પાપી સહારતે ભાર્‌ રાનનના આત્માનો ઓથાર બતરે,” 


રાજન હેત્રીને વિલિયમતાં સાચાં વેણુ દૈયામાં શછી બતીને કતડે છે. 

અ'ગ્રેજ સૈન્યતી સશક્ત ભુજાઓ જેવા સામાન્ય સૈનિકો વિલિયમ, 
ખેટસ, કોર્ટસ કે ફલુલેનતો પરિચય મેળવીને યુદ્દતી ભીષણુતાથી ચોંકી 
ઊઠેલેો હેત્રી એકલે! પડતાં પ્રભ્ુતે વીતવે છેઃ 

“ હૈ યુદ્દદેવ, મારા શેનિકાનાં હૈયાં વજ્જરથી મટે. ” 


રાજ રિચર્ડતે હણીને ચોથા હેત્રીએ ગાદી મેળવી હતી તેતુ' સ્મરણુ , 
થતાં પાંચમે! હેત્રી પ્રાર્થે છે: 


“તા, તા, ઓ વિભુ! આજને દિવસ મારા પિતાએ રાજ્યતા લેભે 
કરેલુ' પાપાચરણુ ક્ષમસ્વ...એ પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત અનેક દાન અતે પશ્રાત્તાપથી 
હુ' કરીશ તોચે પૂરતુ' નહીં' હોય. કારણુ મારો પસ્તાવો અન્યાયને ઢાળી 
ન શકાય એટલે! મોડો પ્રગટ થયે! છે. હુ પાર્ચુ" છુ કેવળ ક્ષમા.” 


44૦0૬ ₹૦-વંદ્ર, € 1-૦, 
0 10૬ ઇ૦-વંદ્ર)ઝ ધૌળ#દ 10% [૦0 1૦ ત્રિપાંદ 


47 1તિ£11€1 10જ્વતૈદ, 110 €૦1012435511૪ુ (1€ €101710*** 
1007૯ ૪11 1 ત૦; 
1130૫૬13 ત્11 દત્દદ 1 ૦13 તબ 15 10£111૪ુ ૪૦૫); 
ગંપ્ત૦૦ ધૌત્રદ 1137 126111૯13૦૯ ૦૦1005 દ્વ 11, 
110010111૪ 1૩4૦11. 
- #૪£૪ 72૪5 ?7૮ /%૪૪ 
4કત 15, 8૦. 1-310 


૧૮૮ 


યુહ્ધના મભાતે અ'તસ્તાપથી પુનિત બનેલો હેત્રી સેન્યને બિર્દાવતાં 
કહે છે: 

101 110 (૦-તૈત)? દત્ત. 3186તૈંડ 15 1200ત પંપ] 100 
21૬1 800 10) 1017010૯61; 6 1૯6 110061* 3૦ ૪110, 
4113115 તૈત્ત7 313811 છુલા10૯ ॥1ડ ૦૦10૦1. 

41તં છુલા10૯100૯11 11 1શટ્દ્વાળતં, 1017 ત્વર0ઉત, 

ગદ્વા1 ધૌ111₹ (101005011૯3 ૬૦૦૫17૩૯ (16) ૫7૦1૦ 101 


[11€1*€; 
શત 101તં (1૯1 100111006તંડ €11€0]2, 


19111€ ત11)7 5[2€1૮3 
11૬ 10૫૬ 9108 પડ ૫[૩૦10 કદ્વા1દ 0113]31'ડ તત્ર). 


“સ'ત ક્િસ્પિનની આ પુણ્ય પવણીએ યુદ્ધમાં મારી સાથે જે કોઈ 
રક્ત વહાવશે તે સહુ મારા ખાંધવો લેખે સ્વીકાર પામશે. નિમ્નકુલમાં 
જન્મેલા પણુ રક્તદીક્ષા પામીને આજે અભિજાત થશે. આજે વતનમાં 
પથારીમાં પડી રહેલા પુરૃષો ન્નતને અપમાનિત સમજશે કેમ કે યુહ્ધસૂમિથી 
તેઓ વેગળા રહ્યા છે. ભાવિકાળમાં જ્યારે પણુ આપણે યુદ્ધવીર વિકમતી 
વાતો કરશે ત્યારે પેલા બધા પોતાના પોરૃષતે ની'દશે.” 


એજિનક્રાોટના સમરાંગણુમાં શર બાર હન્નર અશચ્રેજનેએ શઝ્ુતા સાઠ 
હુજ્નર્ના અર્દિળાને પરાજય આપ્યે।. પરતુ ક્ષાત્રવટને અતે યુદ્ધખોરીને તરશે 
વાચકો ન અતુભવે એવાં સ્મ નાટચસ્રચતો કવિએ યુહ્ધનાં દશ્યેમાં 
સ'તાડયાં છે. “રક્ત વહાવે 'તી અહાલેક જ્ગવનાર હેત્રી સમરાંગણુમાં અક્ષત 
રહે છે. “મારા બાંધવો કહીને સૈન્યને લલકારનાર હેત્રી યુદ્ધ પૂ રુ. થતાં 


“પાંચ સાત અમીરે ગુમાવ્યા છે, બીન્ન તે અભદ્ર સામાન્ય સૈનિકો હતા' 


એમ કહોને સતોષ અનુભવે છે. રાજકુમાર હતો ત્યારે હેત્રી શ્રબરીના 
યુદ્ધમાં વીરશ્રીને વર્ચો. હતો. પર્‌'તુ રાજન હેત્રી એજિનિકોટ ના ધર્મ ક્ષેત્રે કેવળ 
ચારણુકર્મ કરી શકયો છે. યુદ્ધ જિતાયું' સામાન્ય સૈનિકૉના બાહુબળથી, 
ચરાસ્વી બન્યે। હેત્રી, દુઆ દીધી ખુદાને. આમ પાંચ ૬શ્યોમાં યુદ્ધનાટકતે 
શેકૂસ્પિયરે યુદ્ધ વિષે સચિ'ત બતીને શાંતિપર્વના બીન્નરાપણુથી વધાવ્યુ' 
છે, કવિતી અ'તરસઝતુ' એ પરિણામ છે. * 

' પાંચમા અ'કમાં ફાન્સતી- ઝુવરીને પ્રેયસી બનાવી સ્વદેશ પાછા કેરતા 
હેત્રીનુ' | લ'ડનનગરીમાં કેવું' સ્વાગત થયુ' તેતુ' વણુન કોરસ આ પ્રમાણે 


શત્લ 


કરે છે: 

#3 1) 4 1097€1₹ 0પ 109ળછુ 1૯110006 

૫/€1૯€ 10૫7 11€ ટુ૬10૦11 ૦1 ૦૫૪ ટ(4૯100૬ 1811011૯35, 

£53 11 ૦૦૮ ધં01€ 110 110૮37, 11010 116દત ૬૦11૪ટ 

841ટ્દાળટ્ટ £૯2૦11100 ૩108લાલત ૫][2૦1 115 5170#તં; 

11037 10૮1) 170૫1તં ૬0૮ 10૦%૦ર્લપાં વંઇ વૃપાંઇ 

1૦0 37૯1૦૦10૯૦ 131101 રપતા] 1001૯ દ્રાઇર્લ 110018 1001૯ 
€&૫૬૯. 


11તે 01૦9 પંડ 1ંત117. 


“આયલેન્ડના વિદ્દોહને અસિધારાથી શમાવીને કૃપાળુ સામ્રાજ્ીના 
સેનાપતિ નને આજે પાછા ફરે--જેમ બતવાતી ઓછી છતાં મતભાવન 
શકથતા છે, પરતુ સમય જતાં તેવુ' પણુ બને. તો શાંત આઆ નગરીનાં કેટલાં 
ખધાં લોકલ એમના સત્કાર અથે ઉમ'ગે એકઠાં થશે] એથી અતેકગણાં 
વિશાળ ૬₹'દો વધારે ચોગ્ય હેતુથી હેરીના અભિવાદન કાજ ઊમટયાં.'' * 


આમ અતીતની યશગાથાને શેકૂસ્પિયરે કોરસ મુખે વત માનતી જટિલ 
સમસ્યામાં બાંધી લીધી. આયલેન્ડમાં ન્નગી ઊેલા વિદ્દોહતે ડામવા સાન્રાજ્તી 
એલિઝાખેથે લાડીલા ઉમરાવ ઇંસેક્સનતે સૈન્ય સાથે વળાવ્યા હતા. ઇસેક્સ 
શેક્સ્પિયરની મ'ડળીનો માનવ'તો પેટ્રન હતો. શેક્સ્પિયરતા સખા સાઉધ- 
મ્પ્ટ્તતો એ પ્રેરણામૂર્તિ હતો. નટ નાટયકાર શેક્સપિયર રજવાડી યુગમાં 
પણુ ખુશામતથી કેટલો મુક્ત હતો તેતો પુરાવો કોરસના શખ્દોમાં મળી 
રહે છે. ઇસેક્સતી સફળતા 'વિષે એણે લખ્યુ': જે બનવાની ઓઇછી છતાં 
મનભાવન શકયતા છે (7/5 129 ત્ર 1017017 3૫૬ દ 10૫તટ્ટ 1 -ઃ 
1100). ઇતિહાસને નાટકની સામમ્રી ખનાવીને કવિ એવો નિપુણુ બન્યે!' 
હતો કે એણું એમ પણુ લખ્યુ' કે વિજયી ઇસેડસતે વધામણું લ'ડન ઊમટે 
તેના કરતાં વધુ વાજખી હેતુથી હેરીનો સત્કાર લ'ડનમાં થયો હતે. 
(ઊપ 10016 ત્વાં 1030011 130170 ૦૧૫૬૦). નવા નટધરતા વાસ્તુ- 
પ્રવેશ સુઠૂતે નિર્ભીક બનીને ઇતિડઠાસના અજવાળામાં કવિએ સમકાલીતોને 
ચેતવ્યા છે. ઇસેક્સ લ'ડનવાસીઓને। પ્રિય ઉમરાવ હતો. રાણીને સ્વજન 
હતો. દૈવતુ' રમકડુ' હતે. 


“પાંચમા હેત્રી'ના નાટકના અ'તે શેક્સ્પિયરે ઇસેક્સ વિશે જે ઉલ્લેખ 
કર્યો તે વિસ્મૃત ખતે તે પહેલાં એક દિવસ રાણીની આજ્ઞાનુ' ઉલ્લ'લત કરીને 


૧૯૦ 


આયલેત્ડથી ઇસેડેસ સ્વદેશ પાછે વળ્યો, વિદ્દોહતે દાબી દેવાને ખદલે 
વિદ્દોઠી સાથે સ'ધિ કરીતે આવી પહોંચેલો ઇસેકસ સીધો રાજપ્રાસાદમાં 
ધસ્યો. શણુમાર સજી રહેલી રાણીએ એતે ધમકાવ્યે।. માનીતો હોવાના 
અધિકારયી ઇસેકસે ઉદ્ધત જવાખ વાળ્યો. સર્વા'શે પ્રભુતાના અવતાર સમી 
રાણીએ એતે લપડાકયો. અવિચારી ઇસેક્સતો હાથ તલવારતી મૂઠંતે સ્પર્શ્યા 
ને રાજપ્રાસાદમાં સામ્રાજ્ની સ'સુખે રાજ્દ્રોહતા ઇસેકસ આરેૉપી બન્યે।. એની 
નસોમાં રાજ્વ"શી રક્ત હતુ' તે ધ્યાનમાં લઈ તે કે સોહામણુ! યુવાન ઇસેકેસ 
કદીય અતુરાગતુ' ભાજન હતો તે સ્મરીને એલિઝાખેથે એતે આકરી સન્ન 
ન ફરમાવી, લ'ડનમાં એના વસવાટના યોક ભવનમાં ઇસેકસ નજરકેદ બન્યો. 


ચેમ્બરલેઈન મ'ડળીના વિકાસ અને વૈભવને! ઇસેક્સ અનેક રીતે 
ઉદગમ હતે।. વિક્ટોરિયન યુગે કલ્પ્યો હતો તેવો એટલે કે કવિ ટેનિસને ગાચેલો 
ભાવાવેશી કવિ શેકાસ્પિયર હોત તો ઇસેડ્સની બગાવતના દિવસોમાં તાલ 
શૂકચો હોત, એણું લયભ'ગ રચ્યો હોત. પરતુ નાટકમાં પ્રકૃતિતુ' અ'તરગ 
દશ ન પામેલો શેકૃસ્પિયર વહાલસોયા પુત્રના મસ્તકે ઠેરવેલા ફળને લઘ્યયવેધ 
કરનાર પ્રસિદ્ઠ દેશભક્ત વિલિયમ ટેલ જેવો! ઊર્મિસ'યમ કેળવી શકયો છે. 
ઇસેકસનો ગુણા।તુરાગી શેક્સપિયર ગ્રીક નાટયકારના તાટસ્થ્યથી ઇસેકસના 
સ્વભાવદોષ અને દૈવને પામી ગયો છે, જેમ માતાના પતિદ્રોહથી સ્તખ્ધ 
રાજકુમાર હેમ્લેટ અ'તરના ઊંડાણુથી પુકારી ઊઠે છે, “એરત, તારું નામ 
છે બેવફાઈ! તેમ પ્રિય ઇસેક્સનાં સ્ખલનોથી ત્રાસીને જ કવિ “ તાલ-ખેતાલ' 
(17૮454૮ 707 1705770) નાટકમાં આક'દં સ'ભળાવે છે : 


----.---------- 
રૂ ન---.. 


તિ, 1210૫ 1011, 
121655૯6 11 ત્ત 11111૦ 11ર્લા તપ010111), 
10053૫ 1૬10૦111 ર પ71૮1 106'ડ 110051 53501”, 
[15 દા255)7 ૯૬૩૦1૧૯૦, 111:€ ત્18 ત118137 ત]2€6, 
112375 ડરવા) દિ11તડ01€ દાવંલત્ડ 16101૯0 11] 16૯101, 
453 10001₹€ 1116 ત્વ11૪૦15 17€€]- 
--174૮45૪%72 797 1779#%7૮, 40૬ 11, 11. 
“મતુષ્ય | ગવીલે। મતુષ્ય, થોડીશી સત્તા મળી, અલ્પજીવી પદ પામ્યે।, 
એટલે અસીમ અન્તાનને રઢ વિશ્વાસથી વળગીને, પારદર્શક એના પ્રાણોને 
. કુપિત વાનરદેહુ લાધ્યો હોય તેમ, ઊભા આકાશ નીચે એવી તો અવળ- 
' ચ'ડાઈ આચરે છે કે દેવદૂતો પણુ કૅ'દન ડરે.” 


3૯૨ 


તજર્ડેદ પામેલો ઇસેકસ સખણુા ન રહી શકથો, પડાશી સ્કોટલેન્ડના 
રાજા જેમ્સને એણે છૂપો સ'દેશો મોકલ્યો. જેમ્સે એતે પ્રોત્સાહન આપ્યું 
અને પોતાના વિશ્વાસુ મારના ઉમરાવને લ'ડન મોકલવાનું વયત આપ્યું, 
હિ'સક કાન્તિ સમય માગી લે છે, પર'તુ અધીર ઇસેકસ આકળો ખબન્યે. 
રાજધાનીમાં અફ્વાઓનું તૂફાન ઊઠયુ' : રાણી સ્પેનતું શરણું શોધતી હતી | 
ઇસેડસને તુર'ગમાં લઈ જવાશે ? રાણીએ રહસ્યમ'ત્રીઓની સભા બોલાવી. 
ઇસેક્સતે હાજર રહેવા નિમત્રણુ મળ્યું, પર'તુ અમંગળ શ“કાથી વ્યત્ર એના 
સાથી ઉમરાવોએ એને ન જવા દીધે।. અસ્વસ્થ તાખિયતનું ખહાતું' આગળ 
કરી ઇસેક્સ ધરરખુ બન્યો. મિત્રોની સલાહ પડી કે આખુ લ'ડન શહેર 
૪સેઠસને પડખે હતુ. રાજમહેલને ઘેરો નાખી રાણીને સાનમાં લાવવાતુ' 
ષર્ય'ત્ર ધડાયુ'. નગરજને। રવિવારે કામકાજ બ'ધ રાખતા હોવાથી ૧૬૦૧ની 
સાલના ફેબ્રુઆરી માસનો બીન્ને રવિવાર (૮મી ફેબ્રઆરી ) બગાવત માટે 
નક્કી થયે. 


શનિવારે સાતમી ફેબ્રુઆરીની બપોરે નવા નટધર “ગ્લેબ'માં એક 
નાટક ર્‌જ્‌ થવાતુ' હતું. તે પ્રભાતે નદી ઓળ'ગીને ઇસેકસના ૭ ઉમરાવ- 
મિત્રા નટધરમાં પ્રવેશ્યા. એ મ'ડળીના એક સભ્ય સર ગિલી મેરિકે નટોને 
કહેણુ આપ્યું કે તે ખપોરતુ' નહેર થયેલુ' નાટક બદલીને એમણે રાજન 
રિચડતે પદભ્રણુ કરવાતુ' નાટક રજ્‌ કરવું. દસ્તાવેજી પુરાવા બતાવે છે કે 
નયાએ આ વાતને વિરોધ કર્યો. “રાજા રિચિડ ખીજ્ને' શેક્સ્પિયર્તું જ્તુ' 
નાટક હતુ અને ઝાઝા પ્રેક્ષકો એ જેવા ન પણુ આવે. ઇસેડસના મિત્રોએ 
તે દિવસની પૂરી આવક ભરપાઈ કરવાનુ સ્વીકાયું' આમ લાચાર ખતીનતે 
ચેમ્બરલેઈને મ'ડળીએ ૭મી ફેબ્ર9ઇઆરી ૧૬૦૧ના દિવસે જહેર કરેલુ' નાટક 
ફેરવી નાખીને *ખીન્ને રિચર્ડે' નાટકની ભજવણી હાથ ધરી. શેફસ્પિયરે આ 
વાતનો વિરોધ એટલા માટે પણુ કર્યો ન હશે કે એના નાટકમાં રાજદ્રોહુને 
બળદ્ાયી કશુ ન હતું. રાણી અને ઇસેક્સ વચ્ચે ઊભુ' થયેલું બખડજ'તર 
વણુસાડે તેવુ' સાદશ્ય “બીજા શિિડ' નાટકમાં શોષ્યું નહી' જડે. ઊલટાનુ" 
રાજા રિચડેનું ખૂન નિ" અતે ઘણાસ્પદ લાગે અતે એના વિરોધીએ કર્‌ 
ઠરે તેવા એ નાટકતો અ'ત હતો. રિચર્ડ માટે અનુક'પા જન્મે એ રીતે 
નાટકનું સમાપન થયું હોવાથી કવિએ એમ પણુ માન્યું હોય ---સ્વહ્પ શકયતા 


હોવા ૭તાં--% નાટકતી અસર નીચે પંસેક્સના અતુયાયીઓનો ઉશ્કેરાટ 
શાંત પડશે, 


૧૯૨ 


પરતુ એવું કશું* ન બન્યું. રવિવારના પરેઢમાં ઇસેકસતું બ'ડ શરૂ 
થયું. સાંજ સુધીમાં એને સર્વા'શે નિષ્કળતા મળી. ઇસેકસ ત્રણુસો સાથીદારો 
સાથે લ'ડનતી શેરીએમાં ઘૂમી વળ્યો. રાણીએ નગરપતિઓને ગામતા 
દરવાજા ખ'ધ કરવાને સત્વર આદેશ આપ્યો અને ઇસેડસને રાજ્દ્રોહી 
ઘોષિત કર્યો. નગર્‌ બ'ડ માટે તૈયાર ન હતું અને રાજદ્રોહતી શિક્ષા લોક- 
હદયને ડારે તેવી ભય'કર્‌ હુતી. બ'ડ માટેનાં વાજબી કારણા જ્તસુખે 
વસ્યાં ન હતાં. બપોર સુધીમાં સત્રો પોકારતુ' ઇસેક્સમ'ડળ સ'ત કોલતા 
ગિર્જધર્‌ સુધી આવી અઢકયુ'. ઇસેક્સ પોકારી ઊઠથો કે એનો ન્નત 
ખતરામાં હતો અતે અગગ્રેજ તખ્ત સ્પેનને વેચી દેવાયુ” હતુ. પર'તુ ચકલુ'ચે 
ન ફૂરડયુ', નગરમાંથી કોઈ એના પડખે ત જ આવ્યુ'. પરસેવાથી રેબઝેબ 
ઇસેડ્સને આખરે ભીષ્ણુ પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આવ્યો કે બ'ડના ઝાંવા 
નાખવામાં અનિવાર્ય રીતે એનો સવનાશ રચાયો! હતો. નદી પાર કરી એ 
સ્વગૃહે પાછે ફ્ચેય ત્યારે રાણીતું લશકર એની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યું હતુ'- ઇસેકેસે 
શસ્રો છોડયાં અને શરણાગતિ સ્વીકારી. ટાવરતા કિલ્લામાં એને પૂરવામાં 
આવ્યો. ઉમરાવ સાઉધસ્પ્ટત પણુ સાથે પુરાચેા. 


ચેસ્બર્લેઈન મ'ડળીને માથે આભ ફાટયુ'. રાજ્દ્યોહતે સહાય કર્યાનો 
આરોપ સમ'ડળીને લલાટે ચૉંટયો. સ'ડળી વતી નઢ ઓગસ્ટ ફિલિપ પ્રિવી 
કાઉન્સિલમાં ૨જ થયે. કુશળ વકીલોએ પોપ હેમ અને ફ્રેનરે પૂછેલા 
' અનેક પ્રશ્નોના એણું જવાબ વાળ્યો. ડદાચ એણેું ચોગ્ય બચાવ કર્યો તેથી, 
'ુ રાણીને કટોકટીના આ સમયે ડલાનું આશ્ચાસન ખપતુ' હતું એટલે, 
. મ'ડળીને કશી શિક્ષા ન મળી, ઊલટાતે। ચેમ્બરલેઈને મ'ડળીને આદેરા મળ્યે! 
કે તારીખ ૨૪મીએ મ'ગળવારે, રાણી સમક્ષ નાટક રજ કરવું. 

૧૯મી રેલઆરીના દિવસે ઇસેક્સ અને સાઉધમ્પ્ટન ઉપર્‌ રાજદ્રોહનો 
આરોપ મૂકીને ખુલ્લી અદાલતમાં સુકદ્મો શરૂ થયો. ઇસેક્સને છેલ્લે! ઝેર- 
કટોરા એ મળ્યા કે એનો જ આશ્રિત ફાન્સિસ ખેકત રાજ્યતો સુખ્ય 
વકીલ ખનીતે અદાલતમાં આવ્યો, ઇસેકસતે જે અનેક આરોપોને જવાબ 
' આપવાને! હતો; તેમાંના ખે આ પ્રકાર્તા હતા : 

૧. જ્હન હેવડનું બીનન ર્ચિડૅ વિશેનું તવારીખી પુસ્તક એતે અરપણુ 
થયું હતું. 

ર્‌. “બીન્ને રિચડુ' નાટકતી ભ્રજવણીમાં અનેક વાર એ હાજર 
હુતો અતે તાળીઓ પાડીને એણું નાટકને વધાવ્યું હતું. 


૧૯૩ 


ફ્રાન્સિસ બેકને ઇન્સાનને ન શોભે તેવી હિકમત અતે પુતેહથી દલીલે 
કરી અને પસેક્સને સર્વનાશ યોજ્યો. ઇસેકસતી વિરૃદ્ધતો ચુકાદો આવ્યો. 
રાજ્ળોહતી પૂરી શિક્ષા શરમાવવાનું હવે રાણીતી મુતસટ્દી ઉપર છોડવામાં 
આવ્યું. મંગળવાર ૨૪મી ફેબ્રુઆરીના દિવસે ચેમ્બરલેઈન મ'ડળીતુ' નાટક 
મહેલમાં રજ્‌ થાય તે પહેલાં રાણીએ ઇસેક્સના મૃત્યુખત ઉપર દસ્તખત કર્યા. 
શિક્ષા માટે મુધવાર નક્કી થચે।. 


જેવા ગૌરવથી સ્કોટલન્ડતી રાણી મેરી ફ્ાંસીને માંચડે વતી હતી 
તેવા જ ધૈય અને ગોરવથી ૩૪ વર્ષની વયતા સોહામણા ઉમરાવ ઇસેકસે 
મૃત્યુતે વધાવ્યું, એણુ શ્યામ અતે રાતાં ર'ગીન વસ્ત્રો પરિધાન કર્યાં, 
જલ્લાદને ભેટીને વિદાય માંગી, વધ માટે મસ્તકને વેદી ઉપર ગોઠવીને 
એણુ જનમેદનીને પ્રાર્થનામાં સાથ આપવા વિન'તી કરી કે-- 


“હાથ પ્રસારીને વણ માટે હું' શિર ઝુકાવું અતે જલ્લાદતો હાથ 
પરશુ લઈને ઊ'ચોા થાય ત્યારે આપ સહુ પણુ પ્રાર્થના કરને 'કે અવિતાશી 
ઈશ્વર એમના દેવદૂતે। મોકલીને મારા આત્સાને કરૃણાનિધાન સમક્ષ દોરી જય.' 


જેમણું આ શખ્દો સાંભળ્યા તે કદી વીસરી શકયા નહી. શેક્સપિયર 
એ શખ્દો વીસરી શડયો તથી એમ કહેવાનુ' મત થાય એવા શાખ્દો એણે 
તે પછી રચેલી વિશ્વસાહિત્યતી અમરકુતિ “ હેમ્લેટ 'ના અ'તે મૂકયા છેઃ 


(6૦૦ 4છુ1દ 5૪૯૦૬ 27110૯6, 
1 11છુાાઇડ ૦4 ત્વાળટુલાંડ ડંઇટ (3૦૯ ૬૦ 1137 1૯5. 


“અલવિદા, પ્રિય રાજકુમાર, તારી ચિરનિદ્રામાં દેવદૂતોનાં યહ્ઞગાન હો !' 


કોઈના મૃત્યુથી દુનિયા કદી ડૂબી નથી, પરતુ સ્વજનો અતે પરિચિતેો 
માટે જગત અવશ્ય જદુ' બતે છે. દષ્ટિ બદલાય છે ત્યારે સૃછધિ આપમેળે 
ખદલાય છે, ઇસેકસવધ પછીનાં શેફ્સ્પિયરનાં નાટકે! અનુભૂતિની નવી જ 
ગહરાઈ વ્યક્ત કરે છે. 


રાણી એલિઝાખેથને સિત્તેર વર્ષ થયાં હતાં. ઇસેક્સતી નસોમાં 
રાજવ*શી રક્ત હતું, રાણીને દૂરના ભત્રીન્ન રાજન જેમ્સ ડરતાં ઇસેકસ 
માટે વધુ મમતા હતી. શેક્સ્પિયરે સાસુ' જ લખ્યું હતું કે શિરે જેણે 
રાજ્સુકુટ ધર્યો તેની ચિતાનો નહી' પાર (10106453 165 16 1લલ્વર્ત 
દૌ18 ૪૪૯૦૫૩ 1૯ ૦૮1૦1011 ). ચોાગીને "ક રાન્નતે વળી સ્વજન શાનાં 
અને મમતા શી? એલિઝાખેથે પ્રભુત્વ વિતાતુ' જીવન જાણ્યુ' ન હતું, 
રેન ૧ઢ 


અક 


૧૯૪ 


રાજરમતનાં પ્યાદાં ગણીને અનેક શોણિતથી એણે ઇતિહાસનું ખપ્પર ભર્યું” 
હેતું. એના જ વ'શની સ્કૉટલેન્ડની રાણી અને યુરોપની અતિસુ'દર રમણી 
સેરીને પણુ એણું જ દેહાંતદ'ડ દીધો હતે!. ઇસેક્સ સત્તાના રાજકારણુતે 


. એલિગઝાખેથે મેળવેલો છેલ્લે બલિ હતો. 


યુરોપના એક ખૂણે આવેલા નાનકડા ઇંગ્લ'ડતી આ રાણી અઢાર 
વર્ષની વચે નગણ્ય એવી એક વ્રોટેસ્ટન્ટ પ્રજનની સવ સત્તાધીશ ખતી હતી, 
"દૃથાલિક સ'પ્રદાયનાં મહારાષ્ટ્રો એના નાનકડા દેશને છીનવી લેવા સદા 
યૃત્નશીલ હતાં. એક માતાની ધૃતિ અને ઉદ્યમથી એલિઝામખેથે લિટનતું તત્કાલીન 
વિશ્વતી સહાસત્તામાં પરિવર્તન કયું”. એણું માતાની મમતા અને નિછાથી, 
કદાચ ઝવૂતી આવેશથી લોકજીવનમાં સર્વતોસુખી વિકાસ અતે કલ્યાણુ 
ઝખ્યાં. સ્વદેશની સરહદો એણુ કદી ન તરછોડી. દેશ એનુ વિશ્વ બન્યો. 
દેશખાંધવોને એણે દશે દિશ મોકલી આપ્યા. એના શાસતમાં નૌકાપતિ ડેક 
સાતે સમદર ખૂ'દી વળ્યો. નવા શોધાયેલા અમેરિકા ખ'ડમાં એણુ વસાહતો 
સ્થાપી. હિ'દ સાથે વ્યાપારાથે એણું મ'ડળી ઊભી કરી. સ્પેનના નૌકા- 
કાષ્લાને શિકસ્ત આપી. એણે બ્રિટનને સાગરની મહારાણી લેખે ત્રણુ સૈકાનુ” 
પ્રભુત્ત અપ્યું”. પ્રન્નને મહામૂલી શાંતિનાં વર્ષોની ભેટ ધરી એણે લે।[કજીવનને 
નવપલ્લવિત કયું”, કુસુમિત કર્યું”. એના શાસનના છેલ્લા બે દશકા અંગ્રેજ 
તવારીખનાં કલામહયાં સોનેરી વર્ષો હતાં. જગતે અતેક કવિક'ઠ સુખરિત 
કાવ્યકુ'જ જેવું લિટન એના શાસનકાળે દીઠુ', અસીમ એના દેશગ્રેમે અન્ય 
દેશોના સાંસ્કૃતિક ઉદ્ગમોને અપનાવ્યા, મષ્યયુગના સામાજિક જાડયતુ” 
નિર્સન કરનારા વિદેશી વાયરા એણું આવકાર્યા. પ્રાચીન પ્રણાલીના સિ'ઠાસતે 


આરૂઢ રહીતે એણે અર્વાચીન વિશ્વના માનવતાવાદતે છૂટો દોર આપ્યે. 


ધાર્મિક ઝનૂતના જમાનામાં એણે સાંપ્રદાયિક આગ્રહનો ત્યાગ કરીને માનવ્ય 


. મૂલ્યોને બહલાવનાર કલાબીજને દેશમાં ચહુદિશ વેરાતાં દીઠાં. યુરાપતી 
' નવજાગૃતિનાં પ્રથમ મબલખ તુલ બટને રાણીના શાસનકાળમાં જ લણ્યાં. 


ઇતિહાસતુ' એ વિચિત્ર લાસ્ય હતુ કે સર્વથા એકહથ્થુ સત્તાની 
આગ્રહી રાણીએ સુવણુંયુગ સર્જ્યો. જેટલી નિછઠાથી એણુ રાજકલ્યાણુ ઝ'ખ્યુ” 
તેટલી જ નિદ્ઠાની એણું રાજ્સેવકોમાં અપેક્ષા રાખી. રાજ્યભાર એ જઃ મોડુ” 
વળતર્‌ હોય તેમ એના મ'ત્રીઆ અતે કર્મચારીઓ નાના પગારમાં મોટ! 
કામ ઉદ્યમથી ઉકેલી શકયા. વર્ષો સુધી ઇંગ્લ'ડતે! વહીવટ જેમણે વફાદારીથી 
અતે ચાણુકષ મતિથી સ'ભાળ્યો હતો તે લૉર્ડ બર્ગલી જ્યારે છેલ્લા શ્વાસ 


૧૯૫ 


લેતા હતા ત્યારે રાણીનો સરળ સ'દેશે આવ્યો, “ઈશ્વરતી આશિષ તમતે 
પ્રાપૂ'થાએ અતે તમે ઝાઝું જીવે!' ( 6૦ 11655 00૫ ત્વાં 101૪ 10) 
૪૦૫ 1251). રાજ કોષતુ' અઢળક ધન મળ્યુ' હોય એટલે। સ'તોષ મરણેાન્સુખ 
ખર્ગલીએ અનુભવ્યો. એતા પુત્ર રોબટે તે પછીના વર્ષમાં લોકસભાને 
ખિતઆવડતથી દુભવી ત્યારે રાણીએ એક સે! ચાલીસ સભ્ચોતુ' અધિવેશન 
ભરીને સોજન્ય અને કુનેહથી સહુને વશ કર્યા. એણે કહ્યું, “ઈશ્વરે મતે ઊ'ચે 
આસને ખેસાડી છે, પરતુ મારા રાજમુકુટ્તુ' સર્વોચ્ચ જવાહિર તો આપ 
સહુને પ્રેમ છે. મારું જવન અને શાસન આપના સ્નેહથી સીમાબદ્ધ છે. મારાં 
અરમાન આપતુ કલ્યાણુ થોજવાનાં છે.” 

આવી ર્‌્ાણીતે અવગણુવા જેટલુ' સશક્ત 'ે।ણુ જ હોય | એટલે 
ઇસેક્સના મૃત્યુ પછી પણુ ચેમ્બરલેઈને મ'ડળીના ખેલ તો ભજવાતા રહ્યા. 
લે।કર'જતને વ્યવસાય જેમણે સ્વીકાર્યો હતો તેમણુ સેવાધર્મ આચરવે। રલે, 


નટધરતો તો મૂલમ'ત્ર હતે : 


4૫1૯ 121211૮5 1475 લં૦ લં111003 
411015 ટ, 


£તં (1૦05૯6 7130 110૯ ૦ 121૯૮56, 
10031 1021૯36 £૦ 1110. [| 


'તાટકનતા આશ્રયદાતાએ જ નાટકના નિયમો આપી શકે, અતે (નરો) 
જેમણેું ર'જનાર્થ જીવન ધારણુ ક્યું” છે તેમણે જીવનાર્થ રજન અપવું ધટે.” 

એટલે નટધરો પ્રતિદિન સુખરિત રહ્યાં. નવા નટધર “ગ્લોબ 'માં અતે 
એલિનના “શ્રી?માં તેમ જ શ્યામ ક'થાધારી(131801₹ જિત" )ના વિસ્તારના 
શિશુ નટધર્‌માં નવ નવાં નાટકો રજ થચે ગયાં. પર'તુ શેકૃસ્પિયરના “ફાઇ 
વ્તુલ' (37૦૦તંલા 0 ) જેવા ગ્લોખમાં શેકૃસ્પિયરે આપેલાં નાટકોમાં વિધિ- 
વિરચિત કરુણાના પ્રલબ પડછાયા વિસ્તરતા હતા. “જુલિયસ સિઝર'વું 
કરુણુ નાટક એણે “પાંચમા હેત્રી' પછી આપ્યું. “હેમ્લેટ ', 'ટ્રાયલસ' અને 
“શેસિડા' અતે ' અ'તે માંગલ્ય' (4/7૭ ૪૪૮77 //%4 4% ૪/૮) આટલાં 
નાટકો એણું એલિઝાખેથતા શાસનનાં-છેહ્લાં વર્ષોમાં રચીતે “નવા નટધર 'ને 
જગજતી વેદનાની વાણીથી ભરી દીધુ. 


જૃર્‌ 
૨ાજલુત્યેદ 


૧૬૦૩ના માર્ચની ૨૪મીએ રાણી એલિઝાબેથ અવસાન પામ્યાં, 
એક રીતે ઇગ્લ'ડેના ઇતિહાસમાં એક યુગ આથમ્યા. પોતાના દીર્ધ 
જીવનકાળમાં રાણીએ ઇગ્લ'ડતે અનેક સ્વપ્નાં અર્પ્યા' હતાં અને કેટલાંક 
સાચાં પાડયાં હતાં. ૧૫૮૫ પછીનાં વર્ષો ઇંગ્લ'ડેના પ્રજ્ન-જીવનમાં અને 
સાહિત્યમાં સોનેરી વર્ષો હતા. તેતા જીવનને સર્યાસ્ત ડરામણા! હતો. શાંતિતાં 
પ૦ વર્ષો પછી રાજકીય અ'ધાધુ'ધીની અમગળ આશ'કાએઓ દેશને વ્યાપી 
વળી હતી. આયુતા છેલ્લા શ્વાસ સુધી પ્રાણૂ્વાત એવી એલિઝાખેથે વારસતું 
તામ ઉચ્ચાયું' ન હતુ. એનાં છેલ્લાં વર્ષોમાં ઇસેકસનાં રક્તહાંટણાં રાજમાતાની' 
પ્રતિમાને અપશુકન જેવા નડયાં હતાં. સ્પેન્સરે શોભા દેવી (3110 ટ1011ત112 ) 
કહીતે મહાકાવ્ય 2/74 /૪૮#%૪ 0%2૭#માં જેને બિરદાવી હતી અતે 
શેફ્સ્પિયરે પશ્ચિમકીપની પુનિત કુમારી (ત ત્વિઇ ૪૯5ત1 0107010૯66 
09 ૯ 725૬) કહીને “વાસ'તી રાત્રિતુ' સ્વપ્ત' નાટકમાં કાવ્યાંકિત કરી 
છુતી તેના જીવનની ભવ્યતા ભીષણુ તત્ત્વવિહોણી ન હતી. 


રાણીના મૃત્યુ સમયે શેફ્સ્પિયરે એના સાહિત્ય-જવનનો એક દશકા 
પૂરે કર્યો. હતો અને ખીન્ને દશકો એની પ્રતીક્ષા ડરી રલો હતે!. પહેલા 
દશકામાં શેક્સ્પિયરે કવિની વૈખરીને ર્‌ગભૃમિતી મર્યાદામાં રમતી મૂકી હતી. 
ધીરે ધીરે કવિની વાણીને ચોગ્ય જીવ'ત પાત્રોતું સર્જન એણે યોજ્યું હતુ. 
હુવે નાટયકાર શૈફસ્પિયર ડવિ શેક્સ્પિયરતો સમકક્ષ બન્યો હતે. ઉભયના 
“મિલને જગતના નાટયસાહિત્યમાં અપૂર્વ એવાં નોટકા ચોજી આપ્યાં, નાટક 
[પાત્રોનું અતે કવિતા કવિતી એવુ" તો અનેક નાટકમાં મળી આવે, પરતુ 
 તાટકેય પાત્રો રચે અને કાવ્ય પણુ એ પાત્રની અનિવાર્ય સ'વેદના ખતે તેવાં 
નાટકે શેકસ્પિયરે હવે ર્યાં. શેફ્સ્પિયરે એની ત્રીશીતાં છેલ્લાં વર્ષોમાં સહજ 
રીતે એનાં અવિસ્મરણીય નાટકે સર્જ્યા”. માનવન્ઇતિહાસમાં યુગપુરૃષો તો અનેક 
પ્રકાશી ઊઠયા છે. પરતુ ૧૬૦૦ પછીને! શેક્સપિયર એના યુગતું સાવત્રિક 
પ્રતિનિધિત એવી વિશિષે રીતે ધરાવે છે ફ્રે એની કળા સમકાલીન મટીતે 


૧૯૭ 


'જ્ાશ્વતી સમા' વિહરે છે. શેક્સપિયર આજન્મ કવિ હતો અતે વ્યક્તિના 
' યુગતા આત્માના આવિષ્કારોને સાક્ષાત્‌ જનેવાની કલાદૃણિ પામ્યો હતે : 
એ સત્ય સમજાય તા એની સિદ્ધિથી તીપજતુ કુતૂહલ વ્યર્થ ન &રે, હુવે 
એનાં નાટકોમાં સમકાલીન પ્રન્નજવનતાં મ'થને એની પ્રતયેક એષણા, એની 
અવ્યક્ત ભીતિ, એની સુદા, એનાં સ્મિત--એટલે કે એના યુગનાં સમમ્ર 
આત્મતત્ત્વા અને અતુભૂતિ --કવિના આત્માતી અમર કલા બતીને એવે। સુપુણઠ 
આકાર પામે છે કે એ તીરખવા કવિએ ઝ'ખ્યુ' હતું' તેમ સમય થ'ભી જ્ય 
છે (1110€ 110051 1૮૯ ત્વ 510]૩)- 


રાણી એલિઝાખેથને અનેક કવિએ નિવાપાંજલિ સમર્પી, પર'તુ “સ્ટ્રેટફર્ડેના 
રાજહ'સ' શેક્સ્પિયરે મૌન સેવ્યું. હેત્રી ચેટલ નામતા સાહિત્યપ્રેમીએે આથી 


મૂ'ઝવણુ અનુભવી. એણું શેફસ્પિયર્નો “મેલિસર્ટ' નામે ઉલ્લેખ કરીને 
જાહેર ઉપાલ'ભ લખ્યો : 


“રૂપેરી વાણીના વાચસ્પતિ મેલિસર્ટે હજ સુધી જે રાણીએ એની 
શક્તતુ' ખહુમાન કર્યું હતુ' અને જેણુ એનાં કાવ્યોને શ્રવણુસુખ અપ્યું* 
હતુ' તે રાણીના શોકમાં પોતાનુ પ્રતિભામધુર કાવ્યાશ્ર સાયું' નથી, હે 
ગોપ | આપણાં એલિઝાખેથને સ'સ્મરીને મૃત્યુરૂપી ટાકિવને એના ઉપર 
ગુજ્નરેલા સીતમતુ' કાવ્ય ગૂ'જ.””' 


4૦1 તં? પ૦ ૩17૯ ૬૦0છુઘ૯ત 10૯11૦૯૬ 
121012 1₹010 14115 10011૯ ર ઉડ€ ૦0106 819૯ ૫૦૮1' 
1૦0 100૫111 161 તટ) 111 છુ(4૦૯ ત 115 તં૦ડ૦€1, 
શ1 લૈ ૬૦ 115 1૮37૦5 ૦]૩2૦11€ત 1161 1071 ૦૮1.. 
૨16[30૯1#તં 1€100€101126 ૦૫૬ 1817106110, 
ર1 તૈ ડ1ટ 101 ₹ત[2€, તૈ01€ 137 દ૯€ 4% તૂપાંળ, 
40૯01. 
શેફસ્પિયરે મૌન ન જ છોડયું”. સાતેક વર્ષ પછી “સિમ્મેલિન' નાટકમાં 
કવિએ જણે પ્રત્યુત્તર આપતો હોય તેમ ગાયુ છે : 
(૦1તૈલળ 1%વંડ દ્વાણર્ત 15૩૦5 11005૬ 
111૦ €1111013110)7 5૫€૯][2૦/5, ૯૦૦10૯ ૬૦ તપ. 


“જેમ લી'પતાર-ગૂ'પનાર તેમ સોનાનાં હૈયાં અને છોરી આખરે તો 
જ!"ખબસાં ભળીને "ખાપ શજી ?? 


૧૯૮ 


રાણી જતાં લ'ડનતી નાટયપ્રજૃત્તિનું ભાવિ અનિશ્ચિત અન્યુ. નગર્તું 
મહાજ્ત નાટકચેટકનો ઉત્ર વિરોધ કરતુ' હતુ રાણીની આંખતી શર્મે 
લ'હતમાં નટધરે। નભ્યાં હતાં. નાટકો વિશે લ'ડતમાં હતો તે કરતાં અતેક 
માત્રા વિરેષ દ ષ સ્કોટલેન્ડના સમાજમાં પ્રવર્તતા હતો. સ્કોટલેન્ડતો રાજવી 
હ્ડ્ઠો જેમ્સ ઇગ્લ'ડમાં તખ્તનશીન થયે! ત્યારે લ'ડતતી નટમ'ડળીઓ સાચે 
જ સાશ*ક હતી. માર્ચની ૧૯મીથી ગામસાં પ્લેગ હતો અને નટધરે 
નગરપાલિકાના હુકમથી બ'ધ કરવામાં આવ્યાં હતાં. આથિક મૂ'ઝવણુ દૂર 
કરવા શેડ્સ્પિયરની મ'ડળી મ્રામવિસ્તારોસાં નાટકો ભજવવા સુસાફરીએ 
નીકળી હતી. તેવામાં કદાચને નટ લોરેન્સ પલેચરનો મ'ડળીને લાભ મળ્યો, 
અન્નાત કોઈ દિવ્ય તત્વ આપણી અનેક ભૂલે! થવા છતાં સારુ ભાવિ યોજે છે 
(11061૦ 15 2 તૉંપ્ાળાઇ)9 તદ 311205 ૦૫1૪ ૯॥તંડ 1ર૦પદ 
1€17 (લાળ 1007 7 પ111). 


કવિની આ ઉક્તિનો જાણું અતુભવ થતો હોય તેનુ' ફ્લેચરતુ' આગમત 
હતુ”. પ્રજ્નજતોને તેમ જ ચેસ્બરલેઈન મ'ડળીને ઇંગ્લન્ડતે નવો રાજા અપરિ- 
ચિત હતો, એટલે 'કે કેવળ કિ'વદ'તી હતો. પરતુ અલગારી ફૂલેચર રાન્ન 
જેમ્સતો માનીતો હતો. વર્ષો પૂવે. લ'ડન છોડીને એણે મુક્ત સાહસતો 
માર્ગ સ્કોટલેન્ડની રાજધાનીમાં શોષ્યો હતે. ઉગ્ર પ્રોટેસ્ટન્ટ સ'પ્રદાયતા 
પ્રસૂખ કેન્દ્ર જેવી એડિનબરા નગરી નાટકના પડ૭ાયાથી પણુ અભડાતી. 
સ'ગીત-ૃત્ય, નાટક 'ે અન્ય કલાઓ, સૌમાં સાંપ્રદાયિક નજરે શેતાનની 
માયાજાળ વર્તાતી. આવા સમાજમાં મીનમેખતા ભાત વિનાના ભેળા કેલેચરે 
નાટકનાં ગીતો અને સ'વાદોના પ્રયોગોની જાહેરાત કરી. ગામના અને ધર્મના 
ધુર'ધરોએ આવી પાપનશૃત્તિતે ડામવા ફૂલેચરને નગરખ'ધી ફરમાવી, ધર્મ ગુરુઓએ 
રવિવારની મ્રાર્થેનાસભાઓમાં નટાો અતે નાટકોની શાપિત પ્રરૃત્તિ વિશે 
પ્રવચને કર્યા. ત્યારે સ્કોટલેન્ડના સિ'હાસને ખેઠેલે ૬ડ્યો જેમ્સ નિરાધાર 
કૂલેચરની વહારે ધાચે।, ધમે' પ્રોટેસ્ટન્ટ પણુ વ્યાસગે વિદ્યાચતુર એવા જેમ્સે 
નગરપાલિકા પાસે ફરમાન પાછુ' ખેચાવ્યુ; અને ધમ સરુઓતે ફ્લેચરતાં 
નાટકોની ભજવણીનાં સ્થળ અતે સમય ગિરજાધરૅમાં ન્નહેર કરવાની ફરજ 
પાડી, પરિણામે ફલેચરે એડિનબરામાં પોતાના સફળ પ્રયોગો રજૂ કર્યા; અને 
રાન્ન જેમ્સતુ' મત હર્યું'. આવો ફ્લેચર આપત્તિકાળે ચેમ્બર્લેઈન મ'ડળીને 
પ્રાપ્ત થયો એ કેવળ અકસ્માત ન હોય તો શેક્સ્પિયરની મ'ડળીની સજગ 
દૃણિનો ઘધ્યોતક પુરાવો ગણાય, 


૧૯ 


ઇ'ગ્લન્ડતું પ્રભુત્વ સ્વીકાર્યા પછી ૨્‌।ન્‍ન જેમ્સે ઉમરાવ સાઉધમ્પ્ટનની 
જન્મટીપ સજ માફ કરવાતુ' અતે માનપૂવક એતે સુક્તિ આપવાતુ' કામ 
પહેઘું કર્યું". એટલું જ નહિ પરતુ જેમ્સતા નગરપ્રવેશ સમયે રાષ્ટ્રના 
સામર્થ્યના પ્રતીક જેવી તલવાર હાથમાં રાખીને રાજનની સન્‍્સુખે વિચરવાનુ” 
અહોભાગ્ય સાઉધમ્પ્ટનને વર્યું”, રાજગૃહમાં વિતા રોકટોક પ્રવેશનો અધિકાર 
પણુ એને મળ્યો. રાજકારણુનુ' ચગડોળ કરતું જ રહ્યું. અતે મૃત્યુ પછી 
જાણું ઇસેકસને। ચઆવે। [વિજય થયે।. ૪'ગ્લન્ડમાં આયાત થતા વિદેશી આસવે।ની 
જકાત ઉધરાવવાનો અધિકાર પણુ જેમ રાણીના શાસનમાં ઇસેકસને હુતો તેવે 
સાઉધપ્મ્ટતતે મળ્યો. ચેમ્બર્લેઈન મ'ડળીના ખીન્ન આથ્રયદાતા ઉમરાવ 
પેમ્બ્રોકતે અને સાઉધમ્પ્ટનતતે એમના પરગણુાના વહીવટદાર નીમવામાં આવ્યા. 


ગાદી મળ્યાના પ'દર દિવસમાં રાનન જેમ્સે ચેમ્બરલેઈને મ'ડળીને પોતાની 
અગત નટમ'ડળી ન્નહેર કરી. આજ્તાપત્રિકામાં લોરેન્સ ફ્લેચરતુ' નામ 
પહેલ્યું લખાયુ' છે, બીજ” કવિ શેફ્સ્પિયર્તુ' અને તે પછી બખેજ સહિત 
અન્ય નટોનાં નામ લખાયાં છે. શાહી પરવાનામાં રાજ્યના સહુ અધિકારીઓને 
સૂચના આપવામાં આવી છે કે “અમારા સતતી રાહત તથા આન'દ તેમ 
જ અતુરાગી પ્રજનજતોના મતોર'જનાથે” (૩ 17€]1 [૦17 €11€ 1:€૦/૯ત- 
800 બ ૦૫૬ 100910ટુ $૫1૩]૦૦૫૩ 5 [૦017 ૦૫૪ 301૬૯ દ્વાર્તે 
1૯50૫01૦). આ રાજભત્યાને એમતા નટધર “ગ્લોબ ' તેમ જ 'અમારા' 
રાજ્યના ક્રેઈ પણુ નગર, પરગણું કે વિદ્યાપીઠનાં સલાગૃહોમાં કે ન્યાય 
મ'ડપોાં એમની કલાની નિર્વિધ્ન અતે સુક્ત ભજવણી માટે પ્રહસતે!, 
કરૃણુ નાટકો, તવારીખી દરયેો,, બાધતાટકે, ગોપનાટકો વગેરે તખતાલાયક 
નાટકો રજ કરવાનો પર્વાતો આપ્યો છે (૯૦1% ૬૦ પ્રડટ દ્વર॥તે 
€૯%૯૦1ંડ€, 1૯ દ્વ(£ દ્વાણતં 2૦૫1૬9 ૦ 1012) 10૪ ૦૦૧0૯૯૩, 
દ₹તછલત1૦૩, 115૫0115, 11ઇહાઈ1પવંલ5, 100115, 10250115. ' 
ડ1ત્ટુ€ 121475 ત્રા0તૈ ડટા) ૦1110175 ). 


આજ્તાપત્રિકામાં અધિકારીઓને સૂચના કરવામાં આવી ટતી કે 
મ'ડળીને ભ્રજવણીમાં કાનૂતી વિલ'બ અને વિદ્યો કે સતામણીનો અતુભવ ન 
થાય તે હેતુથી અમલદારોએ સલાહ અતે સહાય આપવાં. આમ, ચેમ્બર્લેપનિ ] 
મ'ડળી ૧૬૦૩ની સાલયો રાન્ન જેમ્સની કુપાર્દણિ પામીને નિશ્ચિ'ત ખની. 
એના સભ્યો હવે “રાજભુત્યો' (14ળછુ'ડ 4૯10) હોવાથી નગરમાં કકે 
જનપદમાં સુક્ત રીતે સ'ચરી શકયા. પ્રતિસ્પધીઃ એલતની મ'ડળી “ એડમિરલ 


૨૬૦ 


મ'ડળી? હુવે “રાણીની મ'ડળી ' (0)0૦૦1૧1'૩ ઊ/€10) જહેર થઈ, ' જવનિકા' 
તટધરમાં તવી રચાયેલી તટમ'ડળી “રાજકુમાર મડળી' (12111006 130100₹)'5 
1111) ખની. તેવી જ રીતે ખ્લેકક્ષાયસ માં બાલનટોની મં'ડળી હતી. તેની 
પસદગી “રાણીની ઉત્સવ મ'ડળી? (€॥11તૈદ્ઢા ૦ 0૫૯૦0'૩ (ર૯૪૦13) 
તરીકે કરવામાં આવી. “વેદાભ્યાસજડ' ગણાતા રાજન જેમ્સે આવી રીતે 
મજાનુ" મતોર્‌'જન કરનારી મ'ડળીએને રાજ્યની એથ અતે આશ્રય બષ્ટયાં. 
એટલું જ નહિ પરતુ એક શાહી ફરમાન કાઢોને (1.,ત0#€1100 [10૬01001 
€૬ પ1 6ાળાડ 5121₹૦5[૦2%€ €૬ 81115 ) ફેલેચર અને શેફસ્પિયર 
સહિત “છાટ્ણશ' નટોતે રાજભવનના રક્ષકો સ્થાપ્યા અને રાજ્યારોહુણુ જેવા 
જાહેર પ્રસગોએ દરબારી પોશાક અને સોનેરી રાજસુદ્રાધારણુ કરીને ઉપસ્થિત 
રહેવાના હક્ક આપ્યો. _ 


પુરૃષયત્ત ઉપરાંત કેવળ આકસ્મિક ઘટનાતે અનેક નાટકમાં ભ્ાગ્ય- 
વિધાયક ગણુનાર નટમ'ડળી આમ રાજઠ્દારે અણુધાયું” સ'રહ્યણુ પામી. પણુ 
રાજસત્તા એમને કે રાજ્યને એક મહાસ'કટ સામે રહ્ષણુ આપી શકી નહિ, 
૧૬૦૩ની સાલમાં લ'ડનનગરીને મહામારી વળગી. પ્લેગનું આકમણુ ખે લાખતી 
વસ્તીમાં પૂરા ત્રીસ હજારને ભરખી ગયુ. પ્રત્યેક ૭ નાગરિકે એકનું અકાળે 
મોત નીપજ્યું, લડતના વસવાટેો મુખ્યત્વે લાકડાનાં નિમેલા. એટલે ઉદર 
અતે ખીન્ન' જીવજ'તુઓ માટેતું એ સ્વર્ગ હતુ. વળી સાગરપારતે વ્યાપાર 
શરૂ થયો હતો એટલે દેશપરદેશનાં અનેક વહાણુ ટેમ્સ નદીમાં લ'ગર નાખી 
પડયાં રહેતાં. પરિણામે પ્લેગતો ચેપ પણુ થીચ આબાદીમાં સહેલાઈથી 
ફેલાતો, રોગનો પ્રતિકાર થઈ શકે એટલુ વૈદ#ીય સ્તાન હજ વિકસ્યું ન 
હોવાથી જાનહાનિ બેશુમાર થતી, અન્ઞાનમાં ઉપાયે। પણુ જ્નલિમ અજમાવતા. 
(રામિયો અને જુલિયેટ' નાટકમાં દર્શાન્યું છે તેમ પ્લેગનો કેસ જે ધરમાં 
થાય તેતો ચેપ અટકાવવા ઘણી વાર પડાશીએ રેોગીધરના બારણું બહારથી 
તાળાં વાસી દેતા. શેકૂસ્પિયરતો જન્મ થયે તે વર્ષમાં સ્ટ્રેટફ્ડં ગામમાં 
પ્લેગથી અનેક મૃત્યુ તોંધાયાં હતાં. એના જન્મ પહેલાં એના કુટુ'બે ખે 
સ'તાનો પ્લેગમાં ગુમાવ્યાં હતાં. એના ત્રણુ નાના ભાઈ યુવાન વચે જ 
મહામારીનો ભોગ બન્યા હતા, આવા ભય'કર ” કણે દીઠી કાલ 'ના ઓછાયા 
નીચે જિવાતાં જીવન શેકાસ્પયરતે લલાટે લખાયાં હતાં. મૃષક અતે શ્વાન ' 
સમકાલીત જીવનમાં અને શેકૂસ્પિયરતા અ'તરમનમાં આથી જ યમદૂત બનીને 
વર્સ્યાં હતાં. 


૨૦૬ 


૧૬૦૩ના પ્લેગતી અવધ શેકસ્પિયરતી મંડળીએ બાથ, શ્રબરી, 'ાવેન્ટ્રી 
પયાદિ વિસ્તારોમાં નાટકો ભજવીને વિતાવી. થોડે સમય તેએ સરે પરગણાના 
મોાર્ટલેક ગામે સાથી નટ ઓગસ્ટિન ફ્િલિપતા ખેતરમાં વસ્યા. પ્લેગ શમે 
યારે લ'ડનમાં ભ્રજવવા જેવાં નાટકનાં રિહ્સલ ફરવામાં તેઓ મશગૂલ 
હેતા. તેવામાં સ દેશો મળ્યો કે ઉમરાવ પેમ્ખ્રોકની વિલ્ઢન જગીરમાં વસેલા 
રાજકુટુ'બ માટે એક નાઢક ભજવવા તેમણે વ્યવસ્થા કરવી. એટલે મ'ડળીએ 
વિલ્ટનની દિશા પકડી. ઉમરાવ પેમ્બ્રોકવી માતા ઇંગ્લ'ડતા સસ્કારમૂતિ 
સર ક્લિપ સિડનીનાં ખહેત હતાં. કવિ અતે કાવ્ય માટે તેઓના મતમાં 
આદર અતે પ્રેમ હતાં. એટલે કવિ શેકસ્પિયરતું ઉમરાવતી હવેલીમાં આતિથ્ય 
થયું. ઉમરાવતી માતાએ એક પત્રમાં ભાવથી લખ્યું છે કે “પેલા કાવેજત 
શેફૃસ્પિયર અમારી સાથે છે' ( ૫7૯ 112-7૯0 (136 10.0 5111૮03[2€ત1૯ 
ઈ) ૫૬). પેમ્ખ્રોક કુટુ'બમાં સચવાચેલી કિ'વદ'તી એવી છે કે મ'ડળીએ 
રાન સમક્ષ “આપની પસ'૬' (તડ 10% 7.9 7૮) રજૂ ડર્યું'. 
પ્લેગથી બચવા રાજા સહકુટુ'બ ગામડે વસ્યા હતા અતે કવિએ ઉપવનમાં 
વસેલા ઉમરાવોનું નાટક એમને સાદર કર્યું”, કિ'વદ'તી એમ પણુ સૂયવે છે કે 
શેફસ્પિયરે “ આપતી પસ'દ? નાટકમાં વફાદાર ચાકર એડમતું પાત્ર ભજવ્યું. 


નાતાલના પર્વે" રસાલા સાથે રાજન જેમ્સે તગરપ્રવેશ કર્ચ. તાતાલતા 
ઉત્સવોમાં રાજ્માસાદમાં રાજભત્યોએ કવિનું “વાસ'તી રાત્રિનું સ્વષ્ન' 
અને ખી ૭ નાટકે રજૂ કર્યાં. “જવનિકા' કે ગ્લાખના સાંકડા તખતાને 
બદલે રાજગૃહના ઉપવનમાં દીવડીના પ્રકાશમાં કે ચાંદતી રાતના આછા 
પ્રકાશમાં ભજવાયેલાં પરીરાણીનાં ટશ્યોનેદ કેફ ન્યારો જ હશે ! 


રાજા જેમ્સે નીમેલા મતોર'જન અધિકારી સર જજ ખક ભારે 
વ્યવસ્થિત સ્વભાવના મતુષ્ય હતા. પ્રસેક વીગતતી નોંધ રાખવાના તેએ 
આગ્રહી હતા. અલબત્ત, સરકારી ફામકાજ્માં વારવાર બતે છે તેમ પોતાને 
કક્કો ખરો કરાવવાની એમતી ૬ૃત્તિ પ્રબળ એટલે શેફસ્પિયરને ભૂલમાં 
શેકસબર્ડ લખ્યાં પછી એમણુ કદી ભૂલ સુધારી નથી, એટલે એમની 
નોંધપાથીમાં નાટયકાર ૧॥ત્નઝઝ૦ત્ત નોમે સ્થાન પામ્યો છે. 


સર્‌ જેર્જ બકના રેજ્મેળને આધારૅ ન્નણી શકાયું છે કે રાણી 
એલિઝાબેથના કાળમાં રાજમહેલમાં પ્રત્યેક નાટકની ભજવણીના દશ પાઉન્ડ 
ચૂકવતા. ચેમ્બરલેઈન મ'ડળી રાણીને સરૅરાશ પ્રતિવર્ષ ત્રણુ નાટકો નિવેદિત 
કરતી. જેમ્સના રાજ્યકાળમાં શૅફ્સ્પિયરતી મ'ડળીએ પ્રતિવર્ષ તેર્‌ નાટકે 


૧૦૨ 


રાજપ્રાસાદમાં ભજવ્યાં છે. નટધરમાં ભજવેલાં નાટકોની આવક તેમ જ 
રાજદરખારમાં રજ્‌ થયેલાં નાટકોની આવક ઉપરાંત આશ્રયદાતા ઉમરાવે 
તરફથી અવારનવાર થતી પ્રાપ્તિ એ નાટયકારતી યોગક્ષેમ માટેતી વિધિ 
હતી. ઉમરાવ સાઉધમ્પ્ટને શેક્સ્પિયરને કવિએ સમર્પિત બે કાવ્યોના 
પરિતોાષર્પે ચેસ્બરલેઈન મ'ડળીતો ભાગીદાર બતે એટલી રકમ ચૂકવી 
હતી. ૧૬૦૦ પછીનાં વર્ષોમાં પેમ્બ્રોકના ઉમરાવે શેક્સ્પિયરતે અને એના 
સાથીદારોને ક'ઈકે એવું રક્ષણુ આપ્યું કે શેફ્સ્પિયરના મૃત્યુ પછી સાત 
વર્ષ પછી પ્રકાશન પામેલા કવિના મરણોત્તર નાટયસ'ચયતું સમર્પણુ ઉમરાવ 
પેમ્હ્રોક અને તેના સહોદર ઉમરાવ સોન્ટગોમરીને થયું છે. શેક્સ્પિયરના 
સિત્ર અને પ્રતિસ્પધીઃ નાટયકાર બેન જેનશનને, પ્રતિવર્ષ વીસ પાઉત્ડ 
ઉમરાવ પેમ્લોકે ત્રથખરીદી માટે વર્ષો સુધી આપ્યા હતા. 


રાજભત્યો બનેલી શેક્સ્પિયરતી નાટથમ'ડળી, નાટયકાર અને નઢોના 
સહકાર અને મીઠા સ'બ'ધોથી વિકસતી નાટયકળાતું ઉત્તમ ઉદ્દાહુરણુ છે. બીન્ન 
નરો અને મ'ડળીઓ વાર'વાર બદલાતાં રહ્યાં, નામશેષ થતાં રહ્યાં. કેવળ 
ચેસ્બરલેઈન મ'ડળી જે હુવે રાજભત્યો તરીકે સક્રિય ખની એના પ્રત્યેક નટવું 
જીવન પોતાના વિસ્તારમાં પ્રતિકા અને સન્માન પામે તેવું રહ્યું જણાય છે. એ 
મ'ડળીના નટો વધ્ઘાદારીથી સાથે રહી શકયા છે. જેના પરિણામે નાટયકાર 
શેકૃસ્પિયરને નાટથર્ચના સમયે પણુ કયો નટ કયું પાત્ર ભજવશે એતું 
સ્મરણુ રહ્યું છે. મ'ડળીતી સભ્યસ'ખ્યામાં અવારનવાર જે ફેરકારો થયા તેતું 
પ્રતિબિ'મબ એનાં નાટકોમાં ઝિલાયું છે, જેમ કે ૧૬૦૦ પર્ય"તતાં વર્ષોમાં 
મ'ડળી પાસે સ્તીપાત્ર લેનારા ખે કિશોરો હતા જેમાંનો એક અસાધારણ 
ઊંચાઈ ધરાવતો હતો તો ખીન્ને સ્રીસફજ કદને હેતો, પરિણામે ' આપતી 
પસદ? અતે ખીન્ન' નાટકાસાં શેડ્સ્પિયરે આ ઊ'ચીનીચી ન્નેડીને સરસાર્ઈમાં 
મૃકીતે હાસ્ય અને કટાક્ષ સર્જ્યા છે. ૧૬૦૦ પછી આ કિશોરે યૌવનને 
પામ્યા હોવાથી નાયિકાના અશિનય માટે અતુકૂળ ન રહેતાં એમતું સ્થાન 
ખીન્ન કિશેરોએ લીધુ' હશે, આતો અર્થ એ નજ હોય કે આવા નટને 
ખાતર જ શેક્સ્પિયરે એની નાટ્યર્ચતાને આકાર આપ્યા હોય, પરતુ 
ઉપસ્થિત સાધનોનો સર્જનને અતુકૂળ વિનિયોગ શૈકફ્સ્પિયરતે વર્જ્ય નણી' 
હોય. ૧૬૦૦ પછી એવે કોઈ કિશોર એની મ'ડળીએ મેળવ્યો છે કે 
જે આકૃતિમાં અતે સ્વભાવે દયતીય સુ'દરતા ધરાવતો હોય, ઓફ્લિયા, 
ડેઝૂડીમાના અતે 'કાર્ડિલિયા બનવાતું મહાભાગ્ય આ વર્ષોમાં જે કોઈ આવો 


૨૧૦૩ 


કિશોર શેફસ્પિયરની મ'ડળીને લાધ્યો હશે એતું રહ્યું છે, શેફ્સ્પિયર્તું એની 
મ'ડળી ઉપર હવે પ્રભુત્ત એવું તો હતું કે નટને અતુલક્ષીને એણે સર્જન 
ન કરવું પડે, પણુ એના સર્જનને અતુરૂપ નટ ગામ ખૂ'દીને પણુ બરખબેજ 
શોધી લાવે. 


શેક્સ્પિયર્તી મ'ડળીમાં ૧૬૦૦માં ખીન્ને પણુ અગત્યનો ફફેરણર્‌ થયે. 
શેફ્સ્પિયરનાં નાટકોમાં દરબારી મશ્કરા કે વિદૂષકતું વિશિષ્ઠ સ્થાન રહ્યુ” છે, 
ચેમ્બરલેઈન મ'ડળીમાં અત્યાર સુધી કેમ્પ નામતો અભિનયપટુ હાસ્યનટ 
ભ્રાગીદાર્‌ હતો. ગીત, નૃત્ય અતે પ્રહસતોમાં એતું પ્રાબલ્ય હતું. હાસ્યને 
ગેનો અભિનય વિશેષે કરીને જા'ગલાવેડા (1૦૪110૪) અને મૂર્ખતાના 
ગ્રદશનમાં પ્રકાશી ઊઠતો. નર્મ અને મર્મની પટાબાજી ડરતાં નૃત્ય અને 
અગમરોડના પ્રસંગો કેમ્પને વધુ રોચક હશે એમ શેફસ્પિયરનાં નાટકોમાં 
એણું ભજવેલાં પાત્રોથી અતુમેય બન્યુ' છે. “વાસ'તી રાત્રિ' નો ઉત્સાહી 
બોટમ, “રોમિયો અને જલિયેટ 'માં ચાકર પીટર “વેરેનાના ખે ભદ્દિકે। 'માં 
લાઉન્સ (જેણું રાજદરબારમાં જાત બતાવી ચૂકેલા કૂતરા ન્નેડે મુક્ત 
હાસ્યનો સધ ખાંષ્યો હતો), “વેનિસતો વેપારી'માં અધ પિતાને 
અ'ધારામાં જ રાખવા પ્રયત્ન કરતો ગોબો અને 'વાતનું' વતેસર 'માં ગ્રામ- 
રક્ષક ડોગખરી--આ બધાં પાત્રો ભજવી કેમ્પે લોકખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરી હતી. 
પોતાના રાગ અને પૂર્વગ્રહો વિશે કવિએ સરૈવ મૌન રાખ્યું હોવા છતાં 
'હેમ્લેટ' નાટકમાં મશ્કરાનો ખ્યાલ કરીને રાજકુમાર હેમ્લેટે કહે" પડયુ' 
છે કે હાસ્યનટે સ'વાદદોમાં જનતનુ' ઉમેરણુ કદી ન કરવુ”, પર'તુ શેફસ્પિયરના 
'વાસ'તી રાત્રિ'ના ખોટસ જે ઊભરાતા ઉત્સાહથી બધાં જ પાત્રોના સ'વાદો 
ગાંગયે રાખે તો બોટમને। સ્વાંગ લઈ ને રાજપ્રાસાદના ઉપવન સુધી પહોંચનાર 
હાસ્યનટ કેમ્પ હાથમાં શેને રહે ? 


ચેમ્બરલેઈન મ'ડળી છોડતાં પહેલાં કેમ્પતે નામે અદમ્ય ઉત્સાહને 
મસગ નોંધાયો છે. કોઈ કે હોડ બકી કે સાઠ માઈલ દૂર આવેલા નોર્ટન 
શહેર સુધી આખે રસ્તે નતતો જે કેમ્પ જાય તો એ કેમ્પને ભારે રકમ 
આપે. મૂળે મકટ; તેમાં લઘ્દ્ભી મળી એટલે પૂછવું જ શુ' ? સમકાલીન એક 
એક પ્રકાશનમાં પગે ઘૂધરા બાંધીને અને હાથમાં શરણાઈ લઈ ને એક 
ઢોલી સાથે આખે રસ્તે નૃત્ય કરતા કેમ્પનું ચિત્ર મળી આવ્યુ છે. લ'ડનથી 
નોટનતુ' અ'તર કાપતાં એને ત્રીસ દિવસ થયા હતા. વચ્ચે જેટલાં ગામ 
અને કસબા આવ્યાં ત્યાં સર્વત્ર એણે હાસ્ય અને નૃત્યના પ્રચોગો આપ્યા 


૨૦૪ 


હતા. નવુ નવુ' હોવાથી અથવા કેમ્પની અભિનયપટ્ઠુતા મોહક હોવાથી 
ગ્રામજનોએ બધે જ એને સમુચિત આતિથ્ય અને પુરસ્કાર અર્પ્યા* હત. 
એવી તો અપૂર્વ અને અણુધારેૅલી સફેળતા આ સાહસમાં 'કેમ્પતે મળી કે 
નોર્ટન પહેંચીને એણે ચેમ્બર્લેઈન મ'ડળી છોડવાનો મતસખે! કર્યો, હુવે 
વિદેશોમાં આવા જ પ્રકારનું' સાહસ કરવાની એનામાં સતોકામના જન્મી. 
એટ્લે મ'ડળીથી છૂટો થઈને કેમ્પ વિદેશોમાં વસ્ચો. બે સાલ પછી એ 
પાછો આવ્યો, મૃત્યુના નિમ'ત્રણુને માન આપીતે. ૧૬૦૩માં એતું 
અવસાન થયુ. 


ચેમ્બરલેઈન મ'ડળીમાં કેમ્પનું' સ્થાન જેણું લીધુ' તે નટ રૉબર્ટ 
આર્ગીન 'કેમ્પથી સાવ ઊલટા પ્રકારને! હતો. “કેમ્પના સુપુષ્ટ અને સુંખવસ્તુ 
રદેહતે બદલે ચિ'તનક્ષીણુ એવી દેહ્યણિ અને ફિક્કો અને સુકો ચહેરો 
આર્ચીન ધરાવતો હતે. દેખાવમાં જ નહી, સ્વભાવમાં પણુ એ કેમ્પથી 
નિરાળા હતો. સદૈવ અનેક સોબતીએ। સાથે જ જીવનારા કેમ્પ અને પ્રયત્ન- 
પૂવક એકાંત શોધનારા આર્મીન હાસ્યતટોમાં ખે ધૃવ સમાન હતે. સદ્‌- 
ભાગ્યે ૧૬૦૦ પછીની શેફસ્પિયરતી યૃતિઓઆમાં આવા એકલસરા અને 
ચિ'તનપ્રધાન વિદૂષકને। પ્રવેશ રહો છે. એ અરસાનું સુખ)ાંત નાટક “ કાજાત્રિ' 
આવા સ'વેદતશીલ અતે તરલ, કહોને કારુણ્ય-ભાજન વિદ્દષક ફેસ્ટને 
મહત્વનું સ્થાન આપે છે. “આપતી પસદ? નાટકનો નિકષત્રાવા જેવે 
ટચસ્ટાન «ન'ગલે નથી, દરખારી શ્લિસફ છે, એટલે જનતને અને જગતતે કહી 
શકે છે કે મોટે ઉપાડે મહેલ છોડી જગલમાં વસ્યાં એવે મહામૂ્ખ હુ ! 
(13૦07 દ્ર 1 ત100 11 તલા, 11૯ 1001'€ [૦૦1 1 !) આમીનના 
નટજીવનંની ઉચ્ચતમ ક્ષણો એટલે રાન્ન લિયર નાટકમાં લિયર સાથે 
 ગ્રલયની રાતે વગડામાં વીતેલા પ્રહરો 1 રાજાને જ્યારે સ્વજ્નોએ 
અતે પ્રન્નજ્તોએ ટાળ્યો, ધુતકાર્થો, એના હદયને વલોવી કાહય', 
એના રાજવી મનતે બાંધી-જકડીને ગાંડપણુની સરહદ પર છોડી સૂકયુ' 
ત્યારે એકલો અસહાય વિદૂષક મમતાથી અને વક્‌ાદારીથી રાન્નને વળગી રલો, 
એ આર્મીનની અભિનયપટુતાની ચરમ ક્ષણુ હશે. 


૧૬૦૩ના પ્કેગમાં કેમ્પ ઉપરાંત ચેમ્બર્લેઈન મ'ડળીતા ઓગસ્ટીન 
ફરિલિપ્સનુ' પણુ અવસાન થયુ. ઇસેકસના બ'ડસમચે ઔગસ્ટીન ક્રિલિપ્સે 
વરિષ્ઠ અદાલતમાં મંડળી વતી યાદગાર જબાની આપીને મ'ડળીને બચાવી 
લીધી થતી. ચેમ્બરલેઈને મ'“ડળી કેવળ બ્યવસાયી સ્વાર્થ માટેતી મ'ડળી ત 


૧૦૫ 


હતી, પરતુ સાચેજ બિરાદરી હતી તેને પુરાવો ઓગસ્ટીન ફિલિપ્સના 
વસિયતનામામાં મળી આવે છે. એણું સાથી નટ હેમિન્ગ, બરખેજ અને 
સ્લાયતે મિલકતના વહીવટદાર નીમ્યા છે. શેફસ્પિયર સહિત સાત નટેને 
એણું સ્મરણુભેટરૂપે નાણુ આપ્યુ' છે. એતી પાસે જેમણું તાલીમ મેળવી 
હતી તેવા બટુકોને એણું પોતાના સાજ અને પોશાક તેમ જ આયુધો 
વહે'ચી આપ્યાં છે. છેવટે આત્માની શાંતિ અથે એણે દેવળને દાન ન્નહેર 
કયું" છે. આવી જ રીત તે વષ માં અવસાન પામેલા નટ પોપે અખત્યાર 
કરી છે. 


૧૦૨ પહેલાં વર્ષો સુધી કવિ શેક્સ્પિયરે લ'ડનના નદીતટના સથાફ 
વિસ્તારમાં વાસ કર્ચ હતો. ભેજવાળા એ વિસ્તારમાં ગામનાં તટધરે। ઉપરાંત 
મુખ્ય તુરગ અતે પશુદ'ગલના અખાડાઓ હતાં. માછીમારોતી વસ્તી 
હતી અતે ગામના ઉતાર્‌ જેવા લફ્‌'ગાના અડ્ડા હતા. નટધર પાસે હોવાથી 
કવિએ ત્યાં નિવાસ રાખ્યો હશે. પણુ સાતેક વષને। ત્યાંના વસવાટ ડવિતે 
સ્વાસ્થ્યપ્રદ શેનો નીવડે? ૧૬૦૦ પછીના શેડ્સ્પિયરનાં નાટકોમાં વ્યક્ત 
થચેલી કટુતા અને નિરાશા અ'શત: આવી ખીમારીનુ' લક્ષણુ હોય રાણી 
ગગેલિઝાખેથના દેહવિલલ સમયે કવિએ વસવાટ ફેરબ્યો છે. લ'ડનતા જે 
પ્રતિછિત વિસ્તારમાં હેમિન્ગ અને કોન્ડેલ રહેતા હતા ત્યાં એક ફે'ચ નિર્વાસિત 
કુટુંબમાં કવિ મહેમાન બન્યો! છે. 

લ'ડત નગરની ઉત્તર-પશ્ચિમે સત ઓલેવના ગિરન્નધરના સાન્નિષ્યે 
વસેલા શ્રીમ'ત લત્તામાં સિલ્વર સ્ટ્રીટ ખાંચામાં કિસ્ટોફર માઉન્ટજેય નામના 
ફ્રેન્ચ નિર્વાસિતના આવાસમાં કવિને આશ્રય મળ્યો. યાઉન્ટન્નેય પરિવાર 
લ'ડનની રમણીઓ માટે હેટ બોનેટ ઇત્યાદિ શણુગાર નિર્માણુમાં કુશળ હતુ. 
લાકડાના ઢીમચા ઉપર સુજ્ઠટા અને ખોનેટોને ઘાટ મળતો. ક્િસ્ટોફેરતે હાથે 
હીરા હતા. એતી પુત્રી મેરીનાં આંગળાં પણુ રિર્પેચતે આકાર આપવામાં 
કુશળ હતાં. રાણી એલિઝાખેથ અને અન્ય શ્રીમંત સત્નારીઓની કૃપાથી 
માઉન્ટજેયતો ધ'ધો ધીખતો થયો, એટલે એણું સ્ટીફન બેલેટ નામના 
યુવાનને કામે રાખ્યો. ૧૬૦૪ની સાલમાં સ્ટીફતે માઉન્ટબ્ેય પરિવારમાં 
કામ કર્યાનાં સાત વર્ષ પૂરાં કર્યા'. તે જમાનાના નિયમ સુજખ હુવે સ્ટીફન ' 
સ્વત'ત્ર બન્યો. ધ'ધાના વિકાસાથે તે સ્પેનની સુસાષ્રી કરી આવ્યે!. 

શ્રીમતી માઉન્ટજ્નેયનો ઇરાદો મેરીનું* વેવિશાળ સ્ટીફન સાથે ગોઠ- 
વવાનો હતો. આ કામ તેમણું કવિ શેક્સ્પિયર્ને ભળાવ્યુ*. સ્ટીમૂનના મિત્રો 


૨૦૬ 


અને શેક્સપિયર વચ્ચે સાત-આઠ સુલાકાતો પછી કરિયાવરતી શરતે! નકકી 
થઈ. એટલે નવેસ્બરતી ૧૯મી તિથિએ શુભ લસ ઊજવાયાં, પર'તુ આઠ 
વર્ષ પછી ૧૬૧૨માં કિસ્ટોફર્‌ માઉન્ટજેયનુ* અવસાન થતાં મિલકતને 
કૅજ્ચિ। અદાલતમાં ગયે। ત્યારે જોત જ્હોતસત નામતી ધરનોકરે જબાની 
આપી કે લગ્ત સમયે એક શ્રીમાન શેક્સપિયર રહેતા હતા તેમણું અનેક 
વાટાધાટો પછી મિલકતતી વહે'ચણીની શરતે ઉભયપક્ષે કબૂલાવી હતી. 
આથી ૧૬૧૨માં કવિ અદાલતમાં સાક્ષી બન્યા અતે એમતી જુબાની 
દફતરે સચવાઈ. 


૧૬૦૪ના ઓગસ્ટ માસે “રાજ્ભત્યો'ને અવતવા પ્રસગોતુ' અર્પણુ 
કર્યું”, રાણી એલિઝાખેથતો વારસ રાજન જેમ્સ એની પુરોગામી રાણીનુ” 
ગૌરવ કે દક્ષતા ધરાવતો ન હતો. ઓક્સકેડે વિવયાપીઠમાં એણે એકરાર 
કર્ચા હુતો કે એતુ' ચાલે તો યુનિવર્સિટીની ખોલી પુસ્તકાલયમાં અભ્યાસરત 
રહીતે એ આયુતો શૈષભાગ વ્યતીત કરે. જેમ્સ માતાના ગભમાં હતો 
ત્યારે એની માતાની આંખો સામે રાણી મેરીના વિક્ચાસુ મ'ત્રી રિઝિયોની 
સરદારોએ ક્ર રીતે હત્યા કરી હતી. એ કેર કર્મ પછી જેમ્સતો જન્મ 
થયો. શસ્રસ'ન્યાસતી આજન્મ દીક્ષા જેમ્સ આવી રીતે પામ્યો. એટલે 
એના શાસનમાં યુદ્ધને કોઈ સ્થાન ન હતુ. વિદેશોમાં મજ્નકમાં કહેવાતુ' કે 
રાનન જેમ્સ શાંતિની વાટાધાટોમાં લાખતો ખરચ કરશે, પર'તુ સૈન્યની 
જમાવટમાં દશ હજાર પણુ નહી આપે. રાજ્ય મળતાં જ એણે ઇંગ્લન્ડના 
હાડવેરી સ્પેન દેશ સાથે શાંતિની વાટાધાટોનો આરભ કર્યો. સ્પેનના 
મુત્સદ્દી કાસ્ટીલના રાજ્યપાલ અને ફિઆસતા ઠાકર ગ્વાન ફર્નાન્ડેઝતે એણે 
સુલેહ્શાતિના કરાર સાટે બિટન આવવાતુ' નિમ'ત્રણુ આપ્યુ'. ૧૬૦૪ના 
ઓગસ્ટ માસતી નવમી તારીખથી સત્તાવીસ તારીખ સુધી કર્નાન્ડેઝતી 
આગેવાનીના સ્પેનના પ્રતિનિધિમ'ડળે બ્રિટનતુ' આતિથ્ય સ્તીકાયું', ત્રણુસો 
સભ્યોની એ મ'ડળીનતી સરભરા સાટે રાણીએ સોમરસેટ ભવન ખાલી 
ટરી આપ્યું. અતિથિના શાહી સ્વાગતમાં કમી ન રહે એ હેતુથી ઉમરાવ 
સાઉધમ્પ્ટનતી વિશેષ અધિકાર સહિત નિયુક્તિ થઈ, 'રાજ્ભત્યો 'ને સ્પેનિશ 
મહેમાનની ખિદમત સોંપવામાં આવી. સુયોગ્ય વસ્રપરિધાન માટે એમતે વીસ 
સુવર્ણુસુદ્રાની દેયુગી મળી. મહેમાનોને અ'ગ્રેછ ભાષાની ન્નણુકારી ન હોવાથી 
રોકૃ્સ્પિયરતી મ'ડળીતાં નાટકો ન ભજવાયાં, એમને મારે રી'૭તાં દગલ 
અતે સરકસતા ખેલ રજૂ થયા, સ્પેનના રાજદૂત કાસ્ટીલના નખીરાને એની 


૨૦૭ 


તહેતાતમાં નાટયકાર શેક્સપિયર હતો એવે ખ્યાલ પણુ તહી' હેય, સત્તા- 
ધીશ શર્તાન્ડેઝતે પેલુ' કૌતક તો! શી રીતે સમનજ્ય | રોકસ્પિયરને નામે 
ફર્નાન્ડેઝ નામશેષ બતીને પણુ યાદ રહેશે ! 


થ્િટ્ત અતે સ્પેન વચ્ચે સ'ધિતા કરાર થયા તે સ્પેતતા માના 
અતિથિએ સ્વદેશ તરફ પ્રયાણુ કર્યું, એટલે રાજલવનમાં નાતાલની પૂત- 
તૈયારી જેવાં તાટક્ોતી માંગ ઊડી, તે વર્ષે રાજ્ત સમક્ષ રજ થયેલાં બધાં % 
નાટકે શેક્સ્પિયરની તટમ'ડળીનાં હતાં. “વેનિસતો! વેપારી? નાટક રાન્તતે 
એવું તો રૃચ્યું કે ખીજે દિવસે એતી કરીને ભજવણી થઈ. જેમ્સતી કૃષા સદજ- 
પ્રાપ્ય ફૂદી ત હતી. ઓક્સકેડ વિદ્યાપીઠમાં રાજ્યત્માત પ્રસગે ત્રણુ દિવસનો 
તાટયસમારોહુ ચોન્નયેો હતો. પહેલે દિવસે નાટક પરું થઃય તે પહેલાં « 
રાજાએે અધીર બતીને બેડક છોડી ત્યારે વિદ્યાપીટતા કુલપતિએ વિત'તી 
કરીતે એમતે ત્નળવી લીધા હતા. ખીન્ત અતે ત્રીત્ત દિવસે રાલ્ત ઉપસ્થિત 
રહ્યા, પણુ કટાળા વ્યક્ત કર્યાં વિતા ન રજ્ઞા. આવા આકળા રજન 
ડ્રેક્ષકતે તાટકમાં સાદ'ત રસભીતા ન્તળવવાતુ' મહાકાર્ય નાટયક!ર શેફ્ક્પિધરતા 
ભ્રાગ્યમાં હતુ. 


૧૬૦૪તા નવે'નર્‌ માસતી પ્રથમ સ'ધ્યાઝે રાજમરેલતા ૪ુજશ્જ વામા 


શૈકાસ્પયરતી નવી મહાકૃતિ “ઓઘેલે!' તાઢક રત થઘૃ'. કંદઈ।તા છે 
સિન્યયોની એક નાટકી વાર્તાના આધારે રોકફ્ક્પિયરે “ઓકેલે'માં કકાતે! 


શ છ. શ ર “હ ન " નજ. 
ચમત્ાાર સિહ ડયેદે દતો. “શજ્લએ'તા વિક્કી કવિએ વહેરી ખતિશે 


રચેલા નારીવધતી સામાત્ય કથઃતે ચિણુકથી સ્પ્જીતે દે 


રતો, ભાવરીત અતે એ ક્ષિટ!ળાં પતી કાર લટ રીતે, જલતી જિદનાત 


જ, નમ તજે ર પ. સ: ક, જમ, હી હા 
લમખહદ વાણી જકપીતે, છેસતાં અતરતમતી કક કેશુ ત ભકત 


૨-૧ દ 4“ ડુ નાદ. 
પ * કઝ ૭. ક ડાણ ન. જ 
અપીને અતે સેમ ટેથતે ફરીતે કબક્ત કરીતે ડોફ્રિધટરે કંદદીત! ગદા 
કૂ મ 
ન રઃ ક જ. કન નક ન ક ક 
વસવાટમાં સળડતાં [નતેરછાર છીરેતે ફ:વ્ટતદ ઇજીરતી ક-ટીટે જલતતા 
રી ર. ૬ ન કા ક * -.  /#- નક. જ 
નટઘરોમાં વસાવ્યા છે. દ્રે અહતીતિજતક કઘાવસ્ઝુવે દેક્ટિષિટટ છેલે 
* ન ૦. 
કકક. ક ઇન છુ ક -જ- ન. 7 # 
સપ્રમાણ તાટપદેદ આપ્કેદ છે, આતે પઃઝરરચ્યયતી લેદ તે: કેરે ફઅગકિદ 
# ૨ વા” ક હે ક ન સ જુ જુ 
કવિ ચ્યે। જે % ત» ક. સ 6 
વએ રગ્યો છે જ કૃક્રી દેતું કાડ દરત સથી તટકડુ' ચેતત ૯રી 


શફયુ' તથી, 


નિ 
શ્ર 
એરે નક જુ % કક -* હો #“ #“- 
ટ? દુ ક. 
પવે ૨જગઝારાદકા 2:2૬ દૃ દિ 
મો ઉ ર * ૧૦ ક દિ 


બીજુ નાટક હતું, “તાહ કેત ૯ 


૨૯૮ 


આ નાટકતુ' મૂળી પણુ ઈટલીના લેખક સિન્થિયોની એક નિવેદજન્ય 
કથામાં હતુ. પોતાના સગા ભાઈને રેહાંતદ'ડની સન ન યાય 
એટલા માટે શિયળને ગુમાવી ખેઠેલી ખહેનની વાર્તા સિન્થિચોની કલમ- 
પ્રસાદી હતી. શેફસ્પિયરે પહેલે ફ્ેરષ્રાર એ કર્ચોય કે નાયિકાને શીલલ'ગના 
પાતકથી ઉગારી લીધી. આમ કરવામાં કવિ એવે! કષ્ટાચો કે નાટકમાં 
વારેવારે એણું જિન્સી ૬ૃત્તિતા તથા સામર્થ્ય અને વિલાસ વચ્ચેતા અદ૪ 
સ'ધાણુના તારેતાર શોધવાની સથામણુ કરી છે. આમ કરવામાં નરવા પાત્ર- 
વિકાસનો કવિતે મોકો જ મળ્યો નથી. નાટકનાં પ્રતીતિજ્તક અને સ્મરણીય 
દૃશ્યો માનવના સનને મથી રહેલી ઊંડી ઝંખતા વિષે છે. જેતુ' કે સત્તાધીશ 
એન્જેલોનુ' ઇઝાખેલના દશને મતોમ'થત કકે મૃત્યુના ભય અનુભવી રહેલા 
કલોાડિઓને। વલોપાત, 


દાંપત્યગિકિત્સાની નાટકત્રયીતુ' ત્રીજ નાટક પણુ શેફ્સ્પિયરે આ 
વર્ષે. રચ્યું. એની વાર્તા પણુ એણુ ઈટલીથી સેળવી, મધ્યયુગના જનવાણી 
સાનસતા સામાન્ય વિવર્ત જેવી આ વાર્તામાં પણુ શેડ્સ્પિયરતી 
લાક્ષણિક પાત્રવિકાસતી શક્તિતું આહ્વાન નથી થયુ'. “જેનું છેવટ સારુ ' 
' (4/5 18477 24૮ ૪275 1177) નાટકમાં લોકભોગ્ય પરીકથાનાં 
તત્ત્વો નિસ્તેજ દીસે છે. હેલેના નામતી ગરીબ કન્યા રાજાતો અસાધ્ય 
રગ દૂર્‌ કરે છે. બદલામાં પાલક કુટુ'બના યુવાન ઉમરાવના હાથતી એ 
માગણી કરે છે, હકેલ અને છેલબટાઉ યુવાન એની માગણીને તરછોડીને 
દેશવટો ભોગવે છે. ત્યાં એ વિષયી યુવાન સાથે વેશપલટેો કરીને હેલેના 
રાત ગાળે છે. છેવટે રાજનના દર્ખાર્માં એ રાતતુ' સ્મૃતિચિહ્્ દર્શાવીને 
હેલેના યુવાન બટ્રામતે લય કરવાતી ફરજ પાડૅ છે. ઉભય નાટ'ેમાં જાણે 
હારીથાકીને ડાવિ સુખાન્ત આણી આપે છે. ઉભય નાટકમાં વાસનાના દખાણુ 
નીચે કામ કરી રહેલા માનવચિત્તતુ' અવિસ્મરણીય આલેખત થયુ છે. 
ગવી લા આત્મવિશ્વાસથી મતમાં વસેલા પશુને ન ઓળખી શકતો એન્જેલે 
જ જિન્સી વૃત્તિને ધામિક્તાના આવરણુમાં ન જેઈ શકેલી ઇઝાખેલ કકે 
વિષયલાલસાને માગે તનના અને મતતા યોગ પ્રાપ્ત થશે એમ જાણુવા છતાં 
પુ'શ્રલીને વશવતી રહેલે। લ્યુશિયે।--આ બધા “તાલ બેતાલ' નાં માનસશાસ્્રીય 
પાત્રો જેવાં જ પાત્રો “છેવટે સારું ' તાટઢમાં ફરીને દેખાય છે. મુક્ત વિલાસને _ 
રોધતો બટ્ટામ, ગમે તે માર્ગે બદ્રામતે પ્રાપ્ત કરવા મયતી હેલેના, દેહભૂખને 
સ'તોાષવા પ્રેયસીતા હાથની માગણી કરતો વિદૂષક લવારો, કે પોતાની ભીરત! 


૨૦૯ 


હતી થતાં પશુ જેવી જિદગી માટે કરગરતો પેરોલે--શૃત્તિએ અપેલા 
અ'ાપામાં તડકડાવતાં માનવજ'તુઓનાં આ ચિત્રો છે. જ્િજિવિષા સહુતે 
વળગી છે, પશુતે તેમ જ માનવને. બધી શક્તિ ક્ષીણુ થાય તોય જીવનની 
લાલસા છૂટતી નથી, એવી જીવનની બલિહારી છે ને ? શેકૃસ્પિયરના પેરોલની 
માફક ક્રેટિકોટિ જન રહે છે : “૧1101219 1૩૦ પં1પછ 1 ૧10, 51011 
101૮0 10€ 117૯0.” “પશુ જેવો હું ભલે રહ્યો, પણુ જીવી જઈશે. ” 


જડ 
આયુષ્યમાન સિદ્ધિ અને-- 


૧૬૦૪ પછીનાં વર્ષોમાં શ્રી અને સરસ્વતીનાં વૈમતસ્ય વિશેની પ્રસિદ્ધ 
લોકોક્તિ કવિને નડી નથી. જેમ્સના રાજ્યકાળનાં પ્રથમ વર્ષો કવિ શેફ્સ્પિયરના 
જીવનનાં સર્વથા સમૃદ્ધ વર્ષો નીવડયાં, ન્નગતિક સમૃદ્ધિ સાચે જ 
કલાસજ નમાં વિદ્યરૂપ હોય તો આ વર્ષોમાં કવિએ તેને વિદ્યહર્‌ બનાવી છે. 


આમ તો કવિતે ઉદ્યમી લેખનકાર્ય માટે વીસ વર્ષો મળ્યાં હતાં. તે 
વર્ષોમાં કવિ ' પવિત્રો વાડ્યવિત્રો વા ' પ્રત્યેક અવસ્થામાં આગવાં સર્જનોમાં 
અભિવ્યક્ત બન્યો છે. વિભિન્ન આશ્રયદાતાની નોખી તેખી ઝાંય એના 
ચિદાકાશમાં પ્રકાશી ઊઠી છે. યુવાત સાઉધમ્પ્ટતના રુચિત'ત્રને અતુકૂળ 
સુક્ત હાસ્ય અને રગીન પ્રણુયનાં સુખાન્ત નાટકે શેક્સ્પિયરે ચડતી યુવાનીમાં 
રચ્યાં છે. આગના ભડકા જેવા અંસેકસને આકર્ષે તેવાં તવારીખી 
નાટકો કવિએ ઢળતી યુવાનીમાં સર્જ્યા”; તો પાંડિય અતે ગૌરવને વરેલા 
શાણા રાજવી જેમ્સનતો આશ્રય પામી કવિએ પોતાની ચાલીશીનાં પ્રથમ વર્ષો 
ઊ'ડી જીવનચિકિત્સાનાં અને સૂજ્ટમ માનવ્ય મતોરથોને નિવેદિત કરનારાં શ્રેઇ 
કરુણાન્ત નાટકોના લેખતમાં ગાળ્યાં છે. આમ શેફ્સ્પિયરતી પરિણુત પ્રસ્તાનાં 
ઉત્તમ સજતો। કાલક્મે જગતસાહિત્યમાં ઉમેરાયાં. જેમ “ હેમ્લેટ ' નાટકમાં તેમ 
“ ઓથેલે ', 'રાન્ન લિયર ' અને “ મૅકબેથ' નાટકમાં ઉરના તારસ્વરો અતે 
ચિત્તના દુર્ખાધ વ્યાપારો સમેત માનવીના વિશ્વ સાથેના સુગમ અતે દુગ મ 
સ'બ'ધોના વિવર્તાનું રૂપનિર્સાણુ થયું છે. 


રાણી એલિઝાખેથના સવ'પરિચિત “ અહુસ્‌'તી શેફસ્પિયરે સ્તુતિવચનોથી 
કદી આળપ'પાળ નહોતી કરી. રાજન જેમ્સના વિદયાવ્યાસંગ અતે ત્રડજ 
સ્વભાવમાં કવિએ એવું કશુંક ભાળ્યુ' છે, જેનો સીધો અને પરૉક્ષ ઉલ્લેખ 
ગઅતેક નાટકોમાં એતી કલમપ્રસાદી બન્યો છે, શાન્નના પૃવ નેના સ'તર્પ ણુ 
જેવી “સૅકખેથ? નાટકની કથા સ્કોટલેન્ડના ઇતિહાસમાં એણે શોધી છે. 
“રાજા આઠમા હેત્રી' નાટકમાં ધર્માચાર્ય ક્રેન્મરતા સુખે શેડ્સ્પિયરે રાન્ન 


૨૧૬ 


જેમ્સનાો સીધે! ઉલ્લેખ કરાવી આવાં વચતે। ઉચ્ચાર્યા” છે $ 


“ આકાશ્ષમાં ઉજ્જવલ તારક જેવો! રાજા ઉદય પામશે; અને રાણી 
એલિઝાખેથ જેવો! યશેસ્વી અને અવિચળ નીવડશે. શાન્તિ અને સમૃહિ, પ્રેમ, 
સત્ય અતે પ્રૌઢ પ્રતાપ એનાં જ હશે; અતે ઉપવનની લતાસમ એતે 
વી'ટળાઈને ૬ૃદ્ધિ પામશે. ” 


--5& 10007 ૬૦૪૯૦ વંટટાળ, 
ડઊદ્વાણ ડઇત્રા-111₹૦€ 115૯, ત5 ૪૦૮ 11 1ત110€ તડ 53116 17ત5, 


413તં ૩૦ ડ૪દ્વણતં 1કલતં; 12૯4૦૦) 1216111), 100૦0, ધપા 
વ્રાળતં ૦1.૦1. . 

511 પલાળ 106 ]ંંડ, તાત 111૦ ત 1910૦ર ૬1૦ 
1૦ ઊ11010.. 


 તાલ-ખેતાલ ' ( 174%5%#૪ 707 17675૪7૭) નાટકમાં રાજ જેમ્સતો 
એકરાર હોય તેવી વાણી વિન્સેન્શિએ ખેલે છે : 


“ પ્રન્ન મતે વહાલી છે. પર*તુ ઠસ્સાથી એમતી નજરોમાં સમાવું મતે 
ગમતું નથી, એમના ઉમળકા કદાચ અનિવાર્ય હશે. કિ'તુ એમના ધોષિત 
જયનાદ અતે તુમુલ સ્વાગત મને નથી રુચતાં. હુ' એમ પણુ માતું છુ કે 
આવું બધુ' જીરવી શકે તેવા માનવીની વિવેકશક્તિના #હાસ થાય છે. ” 


1 101€ 116 12€01310, 

30૬ તૅ૦ 101 111૮૦ ૦ ડત 10૯ £૦ દલાઇ? ૬)/૦૩* 

110૫૬1 11 તં૦ ૪11, 1 તબ 101 1 ડા 37611 

1111 10૫તે 4001405૦, ૬08 ત્ર7૯ડ 1€10€110€101; 

1૫૦ તેં૦ 1 ધૌ111% (10 10૮11 ક્ત € ૦1 તીંડ૩૦1'૦૫10૦10, 

11૬ તં૦૦ડ 4306૮૬ 11૬.. 

(47 ૪4577 70? 174૮5%# ) 

આ વર્ષોમાં (૧૬૦૪થી ૧૬૦૮) શેફસ્પિયરે રચેલાં કરુણાન્ત 
નાટકોને ભજવતાં અને ચચતાં જગતના સાહિલરસિકો આજદિન પર્યન્ત 
થાકયા નથી. લેખનકાર્યની પ્રથમાવસ્થામાં પણુ શેક્સ્પિયરે રોમના રાજ” 
કારણુનું, “ટિટસ એન્ડ્રોનિક્સ નું કરૃણાન્ત નાટક રચ્યું હતું. તે પછી એણે 
“રમિયે અતે જ્લિચેટ ' નાટક રચીને નવ્ય ગ્રણુયનું કરૃણુ ગાન આપ્યુ 
હતું. “ત્રીજે રિચર્ડ ' નાટકમાં એણું આસુરી ૬ૃત્તિના ઉદય અને ઉત્મૂલનને 


8૨ 


ઇતિહાસ રજ કર્યો હતો. બીજ ફિયર્ડેના નાટકમાં શિથિલ મતોબળની 
હદયદ્રાવક નિષ્ફેળાતા એણે નિરૂપી છે. “ રાજન જ્હોન તાટકમાં રાજ્ય માટે 
પાપ આચરતા જ્હોનતો કર્ણાન્ત એણે વર્ણુન્યો હતો, અતે અનૌરસ 
સૈલ્ડનબિજના વહેવાર દૈલપ્રેમતા બળે નિષ્ફળ રાજાના મૃત્યુ પછી દેશતે 
ઊગરી જતો દર્શાન્યો હતો. “જાલિયસ સીઝર, ' નાટડમાં ફરી એક વાર રેતા 
ઇતિહાસને કવિએ ઉથલાવ્યો હતો અને સીઝર તેમ જ છુટસતી ઠ્િગિણિત 
ફરુણુ નિષ્ફળતાનું સમરું ઠરાવ્યું હતું, આ ૭ નાટકોમાં માનવજીવનના 
કરૂણુ અ'શોને સમજ્વા અને નાટયાંકિત કરવા શેફસ્પિયરે મથામણુ કરી 
હતી. આર'ભની યુતિઓમાં ડુવિએ પુરોગામી અતે સમકાલીન નાટયકારોને 
અતુચરીને રૂહિવશ સજન ક્યું ' છે, છેંટિત ચિ'તક અતે નાટયકાર સેનેકાની 
અસર્‌ નીચે કિડ આદિ અ'ગ્રેજ નાટયકારોએ રચેલાં “વેરતી વચ્રલાત' 
જેવાં બદલાનાં નાટકે( [ર૦૪૦ 1433 )તો પ્રભાવ અતે સંસ્કાર 
કવિતાં આ નાટકોમાં વરતાય છે, સાથે જ મખષ્યયુગનાં દેશી ખોધતાટકા 
(1101211 ધલડ) સતત નજર સામે રલાં છે, વળી પશ્ચિમ યુરોપમાં 
ફૂ'કાતા કાંતિના- વાયરાનાં તૂફાન કવિમાનસતું આત્ય'તિક પ્રેરકબળ રહ્યાં છે. 
“ હેમ્લેટ' થી “કાર્યાલેનસ' સુધીની શ્ેક્સ્પિયરતી નિતાન્ત કરૃણુરયતા 
કદાચને ૧૬૦૦ પહેલ્ાંતાં વર્ષોમાં ન સ'ભવે. ધમશ્રદ્ધા ખોઈ ખેઠેલા યુગમાં 
ખુદ્ધિગમ્ય કટાક્ષ અને જીવનતું દોષદર્શન જેટલુ સુત્રાથ હોય તેટલું સહજ 
કારૃણ્યદર્શન ન પણુ હોય. અધશ્રહ્ધમાના જમાનામાં સાનવજીવનના સહુ પ્રશ્નો 
અણુપૃછયા રહે છે. ઉભય યુગમાં ત્રીસની અને શેક્સ્પિયરની કારુહ્યદશિં કા 
સ્યતાએ ભાગ્યે જ સાંપડે. 


જ્તુ' હજુ જવતુ' હતું અને નવું ઉદય પામી રહ્યુ' હતુ' તેવા યુગમાં 
શેકૂસ્પિયર હવે ગ્રૌહ બન્યો હતો, પાંચેક કરુયાન્ત નાટકો રચીને એણે 
રંગભૂમિની ક્ષમતા તપાસી લીધી હતી. પ્રણુય અતે રાજ્યપલટાનાં, યુદ્ધ 
અને શાતન્તિનાં નાટકો રચીને એને માનવસ'બ'ધોનાં વિવિધ પાસાંતો * 
પરિચય મેળવી લીધો હતો. પ'ડના અતે અન્યના ભાગ્યપલટાના સાક્ષી 
બનીને એણું વિશાળ અનુભવને. સ'ત્રહ કર્યો હતો. કાવ્યસાધતાને સાચી 
ધર્મસાધનતા માની શકાય તેવી માનવજીવનની 'શાશ્ચતિ' શેક્સ્પિયરની ૧૬૦૦ 
પછીની મહાકૃતિઓમાં પ્રતિછિત બને છે. 


તાટયકાર એતો એ હતે પષ્યુ પ્રત્યેક કૃતિ એની ચેતનાના વિકાસતુ' 
સોપાન ખની છે. “ ટિટસ 'ના પાત્રમાં સુલક્ષણા વીરનતી અવતતિ ચીતરીને, 
2 


4૧૩ 


“રમિયે અને જુલિચેટ ' નાટકમાં સામાજિક ખુન્નસના વાતાવરણુમાં પ્રેમતા 
મૃદુ કુસુમને મૂરઝાતુ દર્શાવીને, ત્રીજા રિયડના પાત્રમાં અદમ્ય દુષટતાના 
વિકાસ અતે વિલયતે તોંધીને, બીન્ન રિચર્ડના અતે રાજ જ્હોનના 
ચારિત્ર્યમાં સત્તાસ્થાતે રહેલા તિખળ મતતે સહાનુભૂતિથી વ્યક્ત કરીને અને 
સીઝરતા તોર અતે છુટ્સનતી આદશ ધેલષાને વ્યક્ત કરીતે હુવે કવિની 
દૃદિમાં ' અખિલાઈ ' એવી સયાઈ છે કે ચાર સહાકૃતિઓમાં વ્યક્તિવિશેષની 
કથા ઉકેલતાં હૅમ્લેટ, ઓથેલે,, લિયર, મેકખેથ---કવિવાણી ધરિત્રીના સહુ 
માતવોની જાતકકથા ઉચ્ચારે છે. હવે શેફસ્પિયરની કૃતિઓમાં સમાજસ્વીકુત 
નીતિનિયમાોની અસિિપરીક્ષા થાય છે. માનવજવનતે અતે માનવસમાજને 
ક્ષીણુકાય બનાવી રહેલા ' અસદ 'ના સ્થૂળ અને સ્રછ્મ વિભાવોનુ' અનિમેષ 
નયને હુવે કવિ જગતને દર્શન કરાવે છે. 


જેમ શ્રીમદૂ ભગવદ્‌ગીતા વિશે નિ:શ'ક કહી શકાય કે અજન 
અને શ્રીકૃષ્યુનાં નામા બાદ કરતાં ગીતાતો પ્રત્યેક શોક જગતના 
કારણ પણુ દેશમાં કોઈ પણુ સમયે સ્વીકૃતિ પામી શકે છે, તેમ શેફસ્પિયરતી 
ચારે મહાફુતિઓ વિશેષ નામો બાદ કરતાં માનવજાતિતી અનુભૂતિ બને છે. 
વધુ “ટટ તો એ વાત છે 'ે શેક્સ્પિયરે સાંપ્રદાયિક અર્થમાં ધર્સતે એક વે'ત 
દૂર રાખીને વિશાળ અર્થ સાં માનવજીવનમાં ધર્મને શોધ્યો છે, એનાં પ્રથમ 
કરુણાંત નાટકોમાં કારુણ્યદ્શન એકાદ પાત્ર કે પ્રસ'ગમાં સીમિત હતું તે 
' હૅમ્લેટ' પછી જૂતિતા સમસ્ત વિશ્વમાં વ્યાપી વળ્યું છે. એટલે “ક શેકૂસ્પિયરની 
પ્રૌઢ ફળા હવે અનુભૂતિના સસુચ્ચયમાં જીવનના ગૂઢ સ“કેતો નિરૂપે છે. 
હવેનું પ્રત્યેક નાટક માનવીના જીવનમાં, અસદૂતો પ્રવેશ, તેની સાથેતે સ'ઘર્ષ 
અતે એ સ'ધર્ષના કરૃણાપ્રેરક અ'શોનું કાવ્યાંકિત સ્મરણુ બતે છે. પ્રત્યેક | 
મુતિ અનન્ય એટલા ખાતર છે કે દરેકમાં સમષ્ટિ સાથે જદા જ સ'દભમાં 
વ્યક્તિનું દર્શન થયું છે. ઉપરાંત માનવ-અતુભૂતિ વિશે શેકૂસ્પિયરતી આંતરસઝ 
સવ ગ્રાહી હોવાથી પ્રત્યેક નાટકમાં અનુભવનો નવો નવો વેશ એણે રચ્યો છે. 


ચારે કૃતિઓ એક રીતે અતિન્ઞાનના પ્રવેશક છે. કાર્‌ણુ કવિનાં કરૃણાન્ત 
નાટકમાં જીવનનાં મૂલ્યોનું” અવખોાધન છે. એ સાચુ* કે કવિતી રીત વૈજ્ઞાનિક 
% તાકિક નથી. એનાં સત્યો કલ્પનાનાં સત્યો છે, એટલે જ ઊમિતોા 
આવિષ્કાર પામ્યાં છે. શેકૃસ્પિયરતી ચેતનાના વિકાસ સાથે અને કાવ્યસર્જનતી 
પ્રક્રિયા સાથે એનાં નાટકોના અર્થ એવા સુસ'ગત વિકાસ પામ્યા છે કકે 
શેકૂસ્પિયરતા કારણ્યદશનની કોઈ તાકિ ક વ્યાખ્યા શકય નથી. ધર્મહણિ ન્નેડે 


૨૧૪ 
કવિદૃષ્ટિતુ' સામ્ય આટલું જ કે ઉભય જીવનના અદષ્ટ મર્મોને પામવા 
યત્ન કરે છે, જીવનનાં રહસ્યોને વ્યક્ત કરવા મથે છે. પરતુ રોકૃસ્પિયરતી 
પષ્ટદેવી સરસ્વતી હોવાથી જીવનના મર્મોનાં સૂક્તો એણું નથી રચ્યાં. પર'તુ 
વિશિણ્ટ વ્યક્તિ અને વિશિષ્ઠ કાર્યોના સ'દર્ભમાં એણે પ્રીછેલા ' જવતમર્મા 
કાન્યરૂપે અવતર્યા છે. સમર્થ નાટચફાર હતો એટલે નાટકના વ્યક્તિવિશેષેનું 
પ્રતીતિજનક અને જીવ'ત પાત્રાલેખન એણે કર્યું” છે. પ્રેહ્વ કોનાં સમસ'વેદન 
પ્રાથી શકે એટલું જીવતસામ્ય એનાં પાત્રોને મળ્યું છે. પર"તુ એ વારતાતાં 
પાત્રો છે, જીવનના માનવી નથી, એ સત્ય વીસર્યાથી વિવેચન વિપથ ખને છે. 
સાચા અર્થમાં તો કવિએ જેતુ' દશન કયું” છે તેવા મર્મને વ્યક્ત કરવા 
સાટે આ પાત્રો, એમતાં કાર્યો, નાટકને પ્રત્યેક ભાગ, આદિ અને અ'ત 
સમત્ર રીતે મૂર્ત એવું પ્રતીક રચે છે. કવિ શેકૂસ્પિયરનેો રાહુ તત્વજ્ઞાની 
કરતાં ન્યારો છે, અમૂર્ત સ'કેતોને એણું કલ્પનાના સ'દર્ભોમાં અને જીવનસમ 
પ્રસંગોમાં પ્રીઠયા છે, નહી' કે તક માં. તક અતે ઊમિં વચ્ચેતી તાણુ કવિના 
_કારૃણ્યદર્શનમાં છે. માનવીની અસહાય કરુણાવસ્થા અતે અસલ નિવેદતું એક 
%ન્‍્દ્ર ઊર્મિ અને તક વચ્ચેનો આ સ'ધર્ષ છે. : 
શેકૃસ્પિયર્નાં કરૃણાન્ત નાટકોમાં જીવનયાત્રામાં દુરિતના ગ્રાહમાં સપડાતા 
માનવોની કથા જદ્દા જદા ત્રણુ આકાર દર્શાવે છે. “ હૅમ્લેટ' નાટક શેકૂસ્પિયરતા 
કારુણ્યદર્શનતુ' આમૃખ બન્યું છે. “હેમ્લેટ'માં શેકૂસ્પિયરે જન અતે જીવન 
વિશે ફૂટ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. આદશ અને આવેશનતા ધક્કે ચડેલો માનવ 
આત્માોપલખ્ધિ વિના કર્તન્યતે પામી શક્તો નથી અતે આત્મજ્ઞાનનો અણુસાર 
મેળવ્યા પછી સહજભાવે ડત વ્યતે સાધે છે એ વિશ્વખ્યાત “હેમ્લેટ 'ની 
કૂલશ્રતિ છે. 
૧૬૦૪ના નવે'બરતી ૧લીએે ર્‌ાજન જેમ્સ અને ડેન્માકના રાજકુમાર 
ફ્રેડશિકની સમક્ષ કવિતું “ ઓથેલે। ઉડે વેનિસતો મૂર” નાટક ભ્રજવાયું. 
ઓથેલે! બતેલા બરખેજની વય ત્યારે અડતાલીસની હતી. આ ભજવણીતી 
એક પરોક્ષ અસર લ'ડનતા શેોરડીચ વિસ્તારના સત લીઓનાડ દૅવળતા 
ચોપડે નતાંધ પામી છે. વિલિયમ બિશપ નામના એક નાટવયરસિક બ્રેક્ષકે 
નાટકના પ્રભાવમાં આવીતે પોતાની નવન્નત ખબાલિકાનું' નામ ડેસ્ડીમે।ના 
રાખ્યું હતું. 
“ઓથેલે ના સર્જનમાં શેકાસ્પિયરની નાટયકલા નવું શિપખ્પર સર ફેરે 
છે, આરોદણુની આ ચરમ અવસ્થામાં કવિની પ્રેરણા અભિનવ સ્ોોતમાં 


૨૨૧૫ 


પ્રગટે છે. ઉઠ્દપિત કલ્પના અતે ઊડા ચિ'તતતે! પ્રવાહ હવે કાત્યધારામાં 
વહે છે. નાટયસર્જન લેખે “હેૅમ્લેટ' ક્ષતિમુક્ત ન હતું, અનેક નટનિર્માતા 
સ્વીકારે છે કે 'ઔથેલે।' ક્ષતિરહિત નાટયસર્જન છે. શૅકૃસ્પિયરનાં નાટકોમાં 
પણુ અપૂર્વ એવા ચેતતથી “ઓથેલે નાં પાત્રો જીવે છે, સ્નેહગાંઠ બાંધે છે 
અતે જીવનની યાતના સહે છે. આખાય નાટકમાં વાશી કે વર્તનનો એક 
પણુ અતિરૅક નથી. દરેક બનાવ વાણી અને વર્તનની અતિવાર્ય ધટના છે. 
નાટકમાં વ્યક્ત થયેલા જીવનને કવિએ સદ્‌-અસદ વચ્ચેના વિવેકની કરૃણ 
'કસોટીરૂપે આકાર આપ્યે! છે. શેકૃસ્પિયરના કારૃણ્યદર્શનતી આ પ્રથમ 
તરાહ છે. ઔથેલેના ચિરસ્મરણીય પાત્રમાં કવિની નજર ર“ગદેષથી સુક્ત 
ખતીને *ંગીન ત્વચાથી મઢેલા માનવતત્ત્તતી અતુમેય અનુભૂતિ સાથે તારામેંત્રક રચી 
શકી છે. મોરોક્કોના આજન્મ યુદ્ધવીર ઓથેલે અતે વેનિસતા અતિસ'સ્કારી 
સમાજની નિર્દોષ કન્યા ડૅસ્ડીમાનાના પરસ્પર સ્નેહની આ કથામાં વિભિન્ન 
સસ્કૃતિ વચ્ચેના સામાજિક અજ્ઞાનનો સદભ ઉમેરાતાં નાટકતું કારૃણ્ય ગાઢ 
બન્યું છે. આપણા યુગમાં સામ્યવાદી દેશો ઉમંગથી ભજવી શકે એવા 
પ્રતીતિજ્નક અતે જીવત સામાજિક અસહિષ્યુતાનુ' વાતાવરણુ ઔથેલે- 
ડેસ્ડીમાનાને ધેરી વળ્યું છે. મોરોક્કોની મૂરન્નતિ અને વેનિસની યુરે।પીય 
સ'સ્કુતિતા રૃવ'શીય અતે માનસિક યથાર્યનું “એઓથેલો ' નાટકમાં કવિએ જતન 
કર્યું” હોવાથી, સામાન્તિક વાસ્તવતા અને સામાજિક સ'ધર્ષના કરુણુ નાટક 
લેખે સામ્યવાદી દેશોએ વાર'વાર 'ઓથેલે' ભજવ્યું છે, અર્વાચીત સમયને 
રગદેષના ભીષણુ તાંડવ અજાણ્યાં ન હોવાથી કયામર'ગી ઓથેલે। અતે ગૌરાંગી 
ડેસ્ડીમાનાનાં દુઃખદર્દ આંતરરાષ્ટ્રીય સુમેળનો ખોધપાડ બનો રહે, પર'તુ કેવળ 
સામાજિક બોધ એ “ઓથેલે!' નાટકતેો મમ નથી જ. દુરિતથી શ્રસિત 
નિષ્ઠાવાન માનવની યાતના અને શકય હોય તો ઉદ્દારનું પ તીક કવિએ ઓથેલે માં 
ર્યું છે. જેમ સ'સારમાં તેમ કલ્પતાસ્ણિમાં કવિએ સત્ય અને સત્યાભાસ 
વચ્ચેની પરખમાં ગોથાં ખાતી માનવતાનું હદયદ્રાવક સજત કર્યું* છે. 


પરદેશી ઓથેલે, એકલવીર ઓથેલે।, વેનતિસતા અતિસ'સ્કારી સમાજની 
નિર્દોવ બાળિકા સમી ડૅસ્ડીમાનાનો સ્તેઠભાજનત બની પ્રૌઠ વયે એની સાથે 
વિવાહ કરે છે તે પછી નાટકતે પ્રાર“ભ થાય છે. ઉભયતા જીવતનું “સ્તેઢ ' 
પરમ સત્ય છે. આદમ અતે ધવિનતા ન'દતવતમાં અઢિરપે મવેશીતે રોતાને 
ઈવને લોભાવી પાપમાર્ગે વાળી હતી. તેવી રીતે ઓવેલો-ડેસ્ડીમોનાના સ'વાદીં 
જીવનમાં પ્રામાણિકતાના સ્વાંગમાં પ્રવેશ પામી “ઈયાગો' નામનો થેતાન 


ટ્શૃદ્ર 


ઓથેલોને ભોળવીને પત્નીહત્યાના પાપમાર્ગે એને પ્રેરે છે. નિર્દોષ પત્નીના 
વધ પછી સભ્રાંત ઓથેલોને કારમુ' સહ્ય સમજાય છે અને તન, મન અતે 
આત્માનું સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરીતે પૂરા ગૌરવથી પોતાનો વધ નીર્મીને મૃત્યુમાં 
પત્નીનો તે સહભાગી બતે છે. ઔથેલેતું ક્રુથુતમ કૃત્ય પત્નીની હત્યા નથી, 
પર'તુ પત્નીના સતીત્વ વિષે સાશ'ક બન્યો! ત્યારે પ્રામાણિકતાના સ્વાંગમાં 
આવેલા 'ઈયાગોા'તે એણું વિશ્વસ્ય ગણ્યો, અસદ્માં આવો ઇતબાર એ જ. 
ઔથેલોનું, એટલે સાનવીનું, કારૃણ્યકેન્દ્ર છે. સત્ય અતે આભાસતે પારખવામાં 
વિવેકક્ષતિ કોની ન થાય? અનિષ્ઠ કદી નિર્બળ નથી હોતુ'. “ઈયાગે ' 
એવા ચ્યસદ્નો આકર્ષક પ્રતિનિધિ છે. ડેસ્ડીમાતા પ્રેમ અને સ્વાર્પણુથી 
પતિતોદ્દારનું પ્રતીક છે. ધર્મની ભાષામાં વધસ્ત'ભે લટકીને માનવીને કલ્યાણુ. 
અપનાર પસુ છે. પાપપુ'જથી રજેટાયેલો પણુ સત્યદર્શનની ક્ષમતાથી મુક્તિ 
પ્રાસ કરનાર માનવનું પ્રતીક ઓથેલે છે. તો જીવનરૃક્ષતે વળગેલી વિષવેલ 
અમરવેલનું પ્રતીક ઈયાગા છે. બધાંય શુભતત્ત્વોના એ હાડવેરી રપ્યાનું 
સૂત સ્વરૂપ છે. તો ડેસ્ડીમોના ઉત્તત પ્રેમની મૂર્તિ છે. “હેમ્લેટ ' નાટકમાં ભ્રષ્ટ 
સમાજતું પ્રારભે અમંગળ દશન હતું, તો “ઔથેલો' નાટકનો પ્રાર'ભ 
પાપના મૂર્ત સ્વરૂપ ઈયાગોના . પ્રવેશથી થયો છે. છુદ્ધિના ધમ'ડ ઈયાગોના 
ચારિત્યતું. કેન્દ્ર બન્યો છે એની શ્રદ્દા “આભાસ 'ને સ્વીકારે છે, અને સત્યને 
ટાળે છે. 

આદિમાનવ આદમ અતે આદિનારી હવા ઈડેનતું ન'દતવન ગુમાવીને. 
સ'સારમાં વસ્યાં તે વિષેની ખ્વિસ્તી સમાજની પુરાણુકથાના અર્વાચીન પ્રતીક 
જેવા 'ઓથેલો' નાટકમાં શેફસ્પિયરે સાનવીના શુદ્ધ સ્તેહમાં રહેલી પાપ- 
મોચનની દિવ્ય શકિતતે ચાક્રુષ બનાવી છે 


આમ પ્ટાલીના વાર્તાકાર સિન્થિઓની મલીન વાર્તાને શેકૂસ્પિયરે 
વૈનિસ અને સાઇપ્રસ દોપતી રમણીય પાર્શ્ચભૂની આડમાં ગોઠવીને અતે પાત્રોના 
અ'તરમનના સ'ધર્ષો અને ઉલ્કાપાતોના વિષ્વ'સક આધાતે અપીને માનવીના 
સતતે વિશીણું થતું અને જ્જઝિવિષાને મૃત્યુનુ' આહઢૃવાંત કરતી દર્શાવીને 
' અતતે પૃત્યુ સમીપે પૂર્વવત્‌ ગૌરવને મેળવી આપનાર મહાદર્શનતુ* ઊધ્વીકરણુ 
લાભ્યુ' છે. 

શૈક્સ્પિયરના “મૅકબેથ' નાટકના રચનાકાળ વિષે વિવિધ અનુમાન રજ્‌ 
થયાં છે. એનાં બીન્ન' નાટકો રાજા સમક્ષ ભજવાયાં હતાં તેના પુરાવા 
દકતરે ચઢયા છે. પરતુ “મૅકમેથ' નાટક રાજા જેમ્સના પૂર્વજ ખેન્કે- 


૨૨૭ 


(1ઞ્વળતુપ૦ )તે ૨જ્‌ કરતુ' હોવા ૭તાં, અને જેમ્સતા અભ્યાસવિષય જેવાં 
ગ્રેતસૃણ્તાં પાત્રો દર્શાવતુ' હોવા ૭તાં રાજ્યદરખારમાં 'સૅકમેથ ' ભજવાયાને 
એક પણુ ઉલ્લેખ હજ સુધી નથી મળ્યો. ગ્લોબ નટધરમાં “જૅકબેથ 'ની 
૧૬૧૦ના એપ્રિલતી વીસમી તારીખે થયેલી રજઆતતે ઉલ્લેખ સાયમન 
ષ્ેરમતે કર્યોં છે તે મળી આવ્યો છે. ગણુ લખ્યુ' છે કે તાટકનતા બીન્ન 
દૃશ્યમાં મૅડુબેથ અતે બેન્કે અશ્ચારૂઢ બતીને પ્રવેશ્યા હતા. જહોન સાસ ટનના 
“સેફેનિસ્બા' નાટકમાં (૧૬૦૬માં) ખેન્કોના પ્રેતતો સીધો ઉલ્લેખ થયો 
છે, ઉપરાંત “ મેકમેથ' નાટકમાં ડ'કનતી હત્યા પછીના “દ્દારપાળ દૃશ્યમાં 
(101૯ 07૯”ડ 5૮૯1૯) કેથોલિક પાદરી વિશેના ઉલ્લેખને ૧૬૦૫ના 
'દારૂગોળા કાવતરા? (ઉપ 10૦ ૪તલા 100) જેડે સબ'ધ હતો, એમ 
દર્શાવીને ૧૬૦૫ કે ૧૬૦૬ના વર્ષતે “સ્‍કબેથ'તો રચતાકાળ માની લેવાય 
છે. પરતુ રાજન જેમ્સતે સુખ્યત્વે નજરમાં રાખીને લખાચેલુ' નાટક રાન્ન 
જેમ્સે જનેયાનો કશે પુરાવો ન મળી આવે એ શી રીતે બતે ? 


શેડ્સ્પિયરે રચેલાં અન્ય તવારોખી નાટક્રાનુ' વસ્તુ અ'ગ્રેજ ઇતિહાસકાર 
હોલિનરેડતાં “હૃત્તાન્તો ' (€1₹01161૯5 )માં મળી આવે છે. પર'તુ “મેકખેથ 'ની 
કથા સ્કોટલેન્ડના ઇતિહાસકાર વિલિયમ સ્ટુઅર્ટના “સ્કોટિશ વૃત્તાન્તો 'ને 
આધારે કવિએ રચી છે. હોલિનશેડની તવારીખમાં મૅકબેથની પત્તી વિશે કેવળ 
એક પ'ક્તિનો ઉલ્લેખ છે. જ્યારે સ્ટુઅર્ટે એના વ્યક્તિત્વતુ' સવિસ્તર વણુન 
કયુ” છે. લેંડી મ્કખેથ સ્કોટલેન્ડના સિ'હાસનતી વારસ હતી, એના પ્રથમ 
પતિ અતે સ'તાનોને દુશ્મતાગ્યે વસવાટતે આગ લગાડી નાશ કર્ચેચ હતે. 
કેવળ એક ખાળકને છાતીસરસો। ચાંપી તે બરકેના તોફાનમાં ભાગી છટી 
હતી. રાનત્યના વારસાના લોભે ઉમરાવ સૅકબેથ એતો પતિ બન્ચે! હતો. 
આટલી વાત સ્ટુઅર્ટે કહી છે. શેટ્સ્પિયરના અન્ય કોઈ નાટકમાં નથી વપરાયા 
તેવા સ્કૉટિશ ખોલીના શખ્દો જેવા કે 5/તં1, 12101, છપ્પા, €£1010'ત 
“ મૅકખેથ માં વપરાયા છે. બીન્ન દેશે વિશેનાં નાટકોમાં શેડ્સ્પિયર આડંન 
વિસ્તારના ગ્રામજનોને સહેલાઈથી ઉમેરે છે. પર'તુ 'મેંકબેથ ' નાટક સાદ્'ત 
સ્કોટલેન્ડના રુક્ષ નિસર્ગ અને રુક્ષ માનવોનુ' નાટક બન્યુ' છે, એ ષ્યાનમાં 
લેતાં એમ અતુમાન થયું છે કે ઇસેકસના વધ પછી ૧૬૦૧તી સાલમાં 
રેફ્સ્પિયરની મ'ડળી રાણીના અણુગસાના ભયે સ્કોટલેન્ડના પ્રવાસે ઊપડી 
હરે. ૧૬૦૧ની સાલમાં ૮મી સપ્ટે'ખરે કવિના પિતાનુ” અવસાન થયુ”, ત્યારે 
કાવિ સ્ટેટફ્ડેમાં હાજર ન હતા. ૧૬૦૨ની સાલમાં રજી મેતે દિવસે કવિએ 
૧૦૭ એકર જમીન ખરીદી તે વખતે પણુ એમતા વતી એમના ભાઈ ગિલ્બડે 


%*૬૯ 


કબજે લીધો અને દસ્તાવેજ મેળવ્યા એવો સ્પછ પુરાવો છે, તો. કવિ 
હેતા કયાં ? 

૧૬૦૩માં ગાદીનશીત થતાં જ રાજા જેમ્સે ફ્લેચર અને શેક્સ્પિયરની 
મ'ડળીને આશ્રય આપ્યો. તે ફ્લેચરનો પરિચય શેફસ્પિયરને કચારે થયો ? 
આતો જવાબ સ્કોટલેન્ડના દક્તરોમાં મળી આવ્યો છે. -૧૬૦૧ની સાલમાં 
--એટલે ઇસેક્સના વધ પછી--પૂલેચર લ'ડનના બાર જેટલા નટોને સ્કોટલેન્ડના 
પ્રવાસે લઈ ગચે। હતો. પહેલાં રાજધાતી એડિનતખરામાં, તે પછી એખરડીત 
અતે ઈનવરતેસમાં એમણું ખેલ રજ કર્યા હતા. એડિનખરાથી ઇનવરનેસ 
જતાં માર્ગમાં ' મૅકમેથ' નાટકનાં બધાં જ સ્થળા --ગ્લેમિસ, કેડો૨, ખબર્નામતું 
અરણ્ય અતે ડન્સિનેન આવતાં હતાં. માગ એવે વિકટ હતો કે રાન્નએ 
નેટમ'ડળી સાથે રક્ષકો મોકલ્યા હતા. 


એડિનખરા નગરપાલિકાના દફતરમાં રાન્ન જેમ્સનો આજ્ઞાપત્ર ધાયો 
છે, જેમાં બાર અશગ્રેજ નટો મારે બાર ગાદલાં વગેરેનો પ્રબ'ધ સચવ્યે। છે. 
એખરડટીનના મહાજને આ નટોના માનમાં ભોજન-સમાર'ભ યોજ્યો હતો 
તેનો ખરચો ખતવાચોા છે. ૧૭૬૭માં સ્કોટિશ ઇતિહાસકાર ગથરીએ લખ્યું 
હતું કે આ પ્રવાસમાં કવિ શેફ્સ્પિયર નટમ'ડળીમાં હતા તેવા પુરાવા એને 
ભળ્યા છે. 


આમ ખન્યુ' હશે એમ માનવાને એક વધુ કારણુ એ રહે છે કે રાજન 
જેમ્સને આવે! પૂર્વ'પરિચય હશે એટલે જ ઇંગ્લ*ડમાં પ્રવેશ કરતાં જ એમણે 
શૈફસ્પિયરનો મ'ડળીને “રાજભત્યા તું બહુમાન આપ્યુ હશે. ઉપરાંત 
શેક્સ્પિયરનતું “ મેક્મેથ' નાટક ટૂ'કુ' હોવા છતાં શખ્દાર્થ અને ધ્વતિમાં 
સાંગોપાંગ સ્કોટલેન્ડના વાતાવરણુમાં તરબતર ખન્યુ' છે તેનુ” પ્રમાણુ આવા 
'દ્રાઈક પ્રવાસને જ ધટાવી શકાય. 


'મૅકબેથ' જે “ઓથેલે' પછી ર્ચાયુ' હોય તો દાંપત્યજીવનમાં | સીમિત 
કારૃણ્ય હવે સમસ્ત માનવસમાજતું, સારાએ રાષ્ટૂતુ' કારુણ્ય બને છે એમ 
નોંધવું” પડે. ' રાજા લિયર' નાટકની માફક “મૅકબેથ' નાટક સમદિના યેગ- 
્ષેમતુ' નાટક બન્યુ' છે, પરતુ દેશના રાજકીય કારૃણ્યથી વિશેષ ઊમિઉદ્રેક 
સેકબેથ દ'પતીના સર્વનાશમાં મળી આવે છે. મૅકખેથના માનસિંક સં'ધર્ષો 
એની સ્વગતોક્તિમાં વ્યક્ત થયા છે. એનો કરૃસુતમ સ'ધષ' એના અ'તરાત્મા 
સાથેની મથામણુ।માં વાચા પામ્યો છે, ઉપલક નજરે રાન્ન ત્રીજા ર્ચિડની. 
'પુનરુક્તિ જેવી મૅકમેથની જીવનયાત્રા સાચા અર્થમાં અ'તરના અવાજને 


શ્જ્ટ 


દબાવીને જીવત બસર કરતી હરકોઈ વ્યક્તિની અતિ ડરૃણુ આત્મકથા બતે 
છે. “પાપને તિરસ્કાર હોય, પાપીનતો નહિ' એ ધર્સવાકથતે જણે પુસ્તક- 
પ્રતીતિને બદલે પ્રેક્ષકોની અતુભૂતિ બનાવવું હોય તેવા આહ્વાનથી કવિએ 
નાટકના ત'તુએ ત'તુતે ગૂથ્યો છે. પાપી સૅકખેથના અ'તરમાં કવિએ એવા 
જગતકાજીને ખેસાડથયો છે કે પ્રેહ્ઞક ખેડબેથના જીવન વિશે ચુકાદો આપવાતુ' 
વીસરી જાય. વ્યક્તિ, જુટુ'મ, સમાજ અને જગત--આ ચારે સ્તરોને વ્યાપી 
વળતુ' કારૃણ્ય ' મૅકબેથ? નાટકતુ' વિશષ લક્ષણુ ઠયું* છે. 

ખિસ્તી સમાજના શેતાનની ગતિને સમાંતર મૅકરમેથની ગતિ રહી છે. 
“પ1 9૯ 10૦૫ 01% છુ૦૦ત” કહેનારા શેતાન અને પાપતુ' લાંઠત 
પૂરું પ્રીઠ્યા ૭તાં પાપમાર્ગે જાતતે ધકેલતો મૅકખેથ નિર્‌કુશ મનોરથ 
(૦૪૯૯૪તપદંળછુ 0001001 ) રૂપી સુતર્ણુ મગનો શિકાર બન્યો! છે. 
જાણુ પાપનું પગેરું કાઢયુ' હોય તેમ કવિ “મેકખેથ' નાટકમાં અરમાનોમાં 
રહેલા મદને હતો! કરીતે ગીતાવચન કહે છે કે આતે પ્રેમે પુરુષ પાપન્‌ ચાચર તિ 
પરતુ, જે સ્વેચ્છાથી પાપને સ્વીકારે છે તે અનિવાર્ય રીતે માતવથી વિસુખ 
ખતે છે. મેકખેથનુ' દાંપત્ય પાપકૃત્યો દ્દારા સહન કરવી પડતી એકલતાનુ' 
કલાત્મક ચિત્ર અ'કિત કરે છે. શત સહસ વી'છુડ”ખ સહન કરતી ૬૯ 
મતેોબળની સ્વામિની લેડી મેંકબેથની અનિદ્રા અતે આત્મહત્યા અગનજાળ 
જેવુ* સત્ય સ્પણ કરે છે કે અસદ્‌ છેવટે તો આત્મનાશનો પથ છે. રાજા ડ'કનનું 
ખુન કર્યાથી મૅકબેથ દ'પતીનો જીવતરસ વરાળ ખતીને ઊડી જય છે. જીવનનાં 
શુભ તત્ત્વા એક પષ્ઠી એક દૂર થાય છે, છેવટે રહે છે કેવળ પ્રચાજતવિહેણુ' 
. અસ્તિત્વ, આશાવિહોણી આવતી કાલ. મેંકબેયતો ક'પાવતારો ચિત્કાર છે કે 
પહી તે માનવસુલભ ભય પણુ એણે ગુમાવ્યો છે : 

1 13૯6 110051 [૦૫૪૦૬ 16 ધવ5ધ૦ રઝ 1015 ? 

૧1106 11710૯6 115 12€611, 0037 5011565 ₹/૦001તં 1166 €૦૦1'તં 

૧૦ 106 ઊંટ) 511101 

1 163૯ 50226 પ1 કઈ 0૦૬૯૦૫૩ 

1)211€10€55, 1210181111 £૦ 117 ડત્રિ1પર્ટ્ટ) 

ઉત્તા1101 ૦11€€ 5141 1106. 

“ભયનો આસ્વાદ હવે તો હું' વીસરી ગયે છું. એવોય સમય હ્તા 
જ્યારે રાત્રિમાં આકોશના સ્વરો સાંભળીને મારાં ગાત્ર થીજી જતાં... પરેલું 
હવે તો ભીષણુ તત્ત્વોનું મે આક'&ઠ પાન કર્યુ” છે. મારા ધાતકી હેક 


1૯1“૦૫ડ (110૫115, 


જ્‌જૂ૦ે 


સખા બનેલા ભીષણુ દર્શનથી હવે હુ નથી ૭ળી શકતો.' ઇન્સાનિયત 
ગુમાવી ખેઠેલા મેંડખેથના જીવનને! ભીષણુ &હાસ નિરૂપીને કવિ જણે જીવતા: 
રોજ્ખ જેવા અસ્તિત્વને ચી'ધીને કહે છે કે પાપના સવતાશ પછી જ તવે। 
સમાજ આકાર લેશે. 


૧૬૦૫ પછીનાં વર્ષોમાં કવિએ સ્ટ્રેટફર્ડની મુલાકાત વારવાર લીધી. 
ખેતાલીસતી વયે કવિને સર્જન અતે સ'સાર્નાં ઇપ્સિતો સુલભ હતાં. રાજન 
જેસ્સતી શીળી છત્રછાયામાં અને લ'ડન નગરીના નતટધરેમાં કવિને પેલુ' 
ખછુ' મળ્યું હતું જેના વિનતા સેંકખેથ જીવ્યો હતે : 

11૬ 11 31001તં 4€૦૦૧૧[2ત10) ૦16 ૮૪૦ 


&5 1301100016 100૯, ૦૩૯1૦100૦૦, ૬1૦૦૪૩ ૦ 11લાતંડ. 
(17૮૦૪2/%, 17. 1/. 19-28) 


“માન, સ્તેહ, વશવતીં સજના અને મિત્રોનાં રૃ-૬--આ બધાં 
#ૃહ્દાવસ્થાનાં સાયાં સ'ગાથી ગણાય. ” 


શેક્સપિયર હતો. એટલે સુખનો મીણા એણું નથી અતુભવ્યો, સિદ્ધિને 
નશે એતે નથી નડયો, જીવનની સસતુલા એણે સાચવી જાણી છે. રાજ્યાશ્રયની 
અતે રાજપ્રાસાદતી સે!હિનીનાં સમીપે દર્શન કર્યા પછી હુવે તો ૧૨૫માં 
સૌનેટનું એતું આત્મતિવેદન વિરોષાથ પામ્યું છે : 


૫૯1૯૬ કપટ્ટ1દ ૬૦ 11૯ 1 1201€ ૬11€ ૦૮10301277, 

પદા 107 ૦%૯ા 03€ ૦૫૬૪ત્ાઈતૈ 101010111૪8 

01 181 ટુલ ખત્ડાંડ [01 ૯૫૯૦103?, 

૫/11 [2£૦01૯૩ 1006 31101૬ દત 37ત5£૯ ૦1 1પ1111૪ ? 

112. 1 1101 ૩૦૦0 તૈ૪હાં165 ૦1 10100 દત 1€0૦૫1ઃ 

1.03૯ ક્1 દ્વ 1001૦ 1237 [%911છુ ૫૦૦ 4પ] દ્રા3દ 

[₹01 €૦101][20૫॥6વં 307૦૦1૬ £૦%૪૦1ળ૪છુ 5110121૦ 570૫1 

શંધપા ધોળ? ૯૩, 10 દલાઇ છલટાળટ 3૩૦0૬? 

'મતે ઊ'ચુ' પદ મળે તેથી શે! ફે૨ પડે ? દખાવનાં માન પામવાં 
એટલે દેખાવને માન આપવાનાં 1 ચ્િર'તન યશની આશાએ આદરેલાં ચણુતર 
તિર્જન, વેરાન કે બરબાદ સ્મારકો કરતાં વહેલાં નાશ પામે છે. રાજમહેલોની 
રીતરસમોા અને રાજકૃપાના અઆંભિલાષી જતોને નનત વેચીને સવસ્વ ખોતાં 
મે' કયાં તથી દીઠાં ? જીવનનો સરળ રસ છોડીને ષટ્રસના પકડવાનતાં એ 


જજ 


લુખ્ધ જીવોને શુ' કહેવુ ? દયામણા એ જીવે રાજદારતી શોભા ન્નેતાં જતાં જ 
નિસ્તેજ વિરમે છે. 


ત્રામજવનતા સરળ રસ (3110110 543૦૫૬) કવિએ ત્યજ્યા નથી 
અને વતનતા ગામડાતે વિસાયું” નથી. પિતાના અવસાન સસયે દૂર વિચરતે! 
કવિ ૧૬૦૫તી સાલમાં જલાઈ માસતી ચોવીસમી તારીખે પોતાના ભાણે” 
--ગહેન જેનતા પુત્ર--ના નામકરણુ પ્રસગે સ્ટ્રેટફર્ડમાં ઉપસ્થિત રલો 
છે. એ દિવસે સ્ટ્રેટર્ડમાં દેવસ્થાન ન્નગીરના હડક ડવિએ ચારસો! પાઉ"ડ 
આપીને ખરીદ્યાના દસ્તાવેજ મળી આવ્યા છે. 


સને ૧૬૦૭માં કવિએ એના જીવનનો મોટો સામાજિક વહેવાર 
ઉકેલ્યો છે. પોતાની લાડકી દીકરી સુઝાન્નાનો લચસમાર'ભ જ્તતી પાંચમી 
તારીખે એણે યોજ્યો હતે, શેફસ્પિયર પરિવારની ત્રણુ પેઠી આ ધત્ય 
પ્રસગતી શોભા બની હતી. કવિતી માતા મેરી, કવિ-પત્તી એત, બંધુઓ 
ગિલ્બટ અને રિચર્ડ, ભગિતી ન્નેન, બનેવી વિલિયમ હાર્ટ, ભાણુજા 
વિલિયમ અતે ટોમસ અતે તાની પુત્રી જડિથ--આ બધો કુટુ'બમેળો તે 
દિવસે ભેગો! મળ્યો હતે. 


પુત્રી સુઝાન્ના પિતાનાં થોડાંક લક્ષણા ધરાવતી હોવાની પ્રતીતિ ગામને 
 છેતી, એને વિષે લખાયું છે કે : 


0 ત 00૦0૯6 1૯ ૬૦%, 90૬ ધાત્વડ 10% ત્1], 

/13€ ૦ ડત્રાઇત્રધં૦ ૪૩ ૦૦૮ 1311૦35 ંનેત]]. 
૨0૦100૦ 11૪ ૦1 5121₹૯65[2૯1%€ ૪725 113 દત, 90૬ દ1314 
૪/10011 ૦ ળા કઈ 10010 $10€ 15 110157 11 121135, 


'ભલાં શ્રીમતી હોલ (સુઝાના) સ્રીઓમાં અનન્ય એવાં પ્રત્યુત્પ્મતિ 
હતાં. ઉપરાંત તેએ ધર્મશાણાં હતાં. પિતા શેફ્સ્પિયરની અસર એમણે ઝીલી 
હતી, પર'તુ સવિશેષ તો એમણું જગતપિતાનો પ્રભાવ ઝીલ્યો હતો જેમતા 
સુખધામતા તેઓ નિવાસી બન્યાં છે. * 


આવી પુત્રીનો સબ'ધ બાંધવામાં કવિએ સુયોગ્ય પાત્ર શોષ્યુ* હતું, 
ગામતા નામાંકિત યુવાન દાક્તર જહોન હોલનેો જન્મ કેથોલિક ખાનદાનમાં 
થયો હતો. તે ઔંકસકફ્ડ વિદ્યાપીઠના સ્નાતક હતા અને યુરોપને પ્રવાસ 
કરીને ફ્રાન્સમાં દાક્તરી જ્ઞાન પામ્યા હેતા, વૈદઇીય કોશલ્ય અને મિલનસાર્‌ 
સ્વભાવથી તેઓ લોકપ્રિય બન્યા હતા. દૂરદૂરથી એમતી પાસે સારવાર મારે 


જ જે જે 


દરદીઓ આવતા, અને વે[રિક વિસ્તારનાં આગેવાન કુટુખોના હોલ કોટુ'બિક 
સલાહકાર હતા. લગ્ત પછી કવિના તેએ સાખપડેશી હતા અને કવિની 
મિલકતના તેએ વારસ હતા. રાજા ચાલ્સે એમને “સર્‌ તો ઇલકાબ નવાજેશ ' 
કર્ચ ત્યારે વિવેકથી એમણું ઇલકાબ પાછો વાળ્યો હતો અને રાજમાન નકાર્યા 
ખદલ ૬'ડ ભરી દીધો હતો. એમણે પ્રત્યેક દરદી અને દર્દની વીગતે નોંધ 
રાખી હતી, જેનો પ્રથમ ભ્રાગ “અ'ગ્રેજ પ્રન્નનાં દર્દોના સૂચક કિસ્સા' એ 
નામે પ્રસિદ્ધ થયો હતો. બધી નોંધ લેટિન ભાષામાં હતી અને પત્ની સુઝાન્નાએ 
અતુમતિ ન આપ્યાથી ખીન્ન ભાગતું પ્રકાશન થયુ નથી. કદાચ એ નેંધોમાં 
એમના જગપ્રસિહ્ધ દદી કવિ શેક્સ્પિયરની ખીમારીતુ* વર્ણન સ્થાન પામ્યુ 
હશે. કાર્‌ણુ કવિની છેલ્લી માંદગીમાં દાક્તરી સારવાર એમણે કરી હતી. 

ઇગ્લ'ડના એક નામી તખીખબ ડૉ. આર. સિમ્પસતે ૧૯૫૯માં 
“શેકૂસ્પિયર અને વેદક' (31021૪₹૦5[2૦21૯ દત ર ૦તાંતં1૦) નામતે 
ગ્રથ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. એમાં શેક્સ્પિયરનાં નાટકનાં વૈદ્ય અવતરણેો 
ઉતારીને એમણે કવિના વૈદક વિશેના પરિચય અને વલણેોની ચર્ચા કરી છે, ખીજ 
વિદ્યાઓ વિશે કવિએ અવારનવાર અહડતા કટાક્ષે કર્યા હશે, પર'તુ વૈદક 
વિશે એણું આદર સેવ્યા છે અને તબીબે પ્રત્યે માનભયું” વલણુ દર્શાન્યુ” છે. 
એના મૂળમાં લાડકી પુત્રીના પતિ, સ્વજન અને મિત્ર દાક્તર હોલનો નિકટ 
પરિચય હોઈ શકે. માનવમનના જ્ઞાત અને અજ્ઞાત રોગોનો પરખ'દો કવિ 
તતના તખીખને અવગણી શકષો નથી એવે તોષપ્રદ સામાજિક સબધ 
પમી જ્ન ૧૬૦૭ના દિવસે વિધિપૂર્વક રચાયો. 


કૌટુ'બિક શુભ પ્રસંગ પ્રત્યે કવિ પુનઃ નટઘર્‌ ભેગા થયા અતે જ્લાઈની 
નવમી અને દસમી તારીખે ઇગ્લ'ડની સુલાકાતે આવેલા ડેન્માર્કના રાજવી 
સમક્ષ શેફસ્પિયરની મ'ડળીએ નાટકે રજૂ કર્યા : કદાચ “હૅમ્લેટ --ડેન્માકતો 
રાજકુમાર? અને “મૅકખેથ'. “ હેમ્લેટ ' નાટકમાં ડેન્માક'ની 'પ્રજ્નના સુરાપ્રેમનો 
ઉલ્લેખ દૂર્‌ કરવામાં " કા” હશે. પરતુ આ પ્રસગે રાજ્યે આપેલી 
એક મહેફિલમાં રાજવ'શી નબીરાઓ શરાબી બતીતે આવ્યાનુ' નોંધાયુ* છે. 


એ વર્ષના ઓક્ટોબર માસમાં શેક્સ્પિયરની મડળી દેશના પૂર્વ 
અ'ચલતા પ્રવાસે નીકળી હતી. ચોથી ઓકટોબરે ડોવર નગરીમાં એમણે 
નાટક ભજવ્યુ', પરદેશી પ્રવાસીઓ માટે હોવર ઇંગ્લ'ડનુ' ગ્રવેશદ્દાર 
ગણાયુ* છે. સાગરતટ અને ડુગરાએ વચ્ચે વસેલુ” એ તગર સ્વદેશ પાદ 
દ્રતાં અગ્રેજ્નેના - હૈયામાં હિલોળા જન્માવે છે. ડૉવર નજીકના ચૂનાના ડુ'ગરો' 


૨૨૩ 


પાછા ફરેલા અગ્રેજને ધર્‌ જડયાનાં વધામણાં અપે છે. ડોવર્‌ ન્ય અતે 
ડુ'ગરા ન ખૂ'દે તેની અગ્રેજ્યિત લાજે. કવિએ આ ડુ'ગરા ખૂ'ઘા છે 
એટલુ' જ નહિ, પરતુ ૧૬૦૭તા વર્ષાન્તે પ્રથમ વાર ભજવાચેલા એના 
સર્વોતુણુ સજન “ર1ન્‍ન લિયર્‌? નાટકની એક પશરાકાછા જેવુ ડુ'ગરની 
ધારેથી દીઠેલુ' જગત્દશન એ નાટકમાં સ્થાન પામ્યુ છે. દુષ્ટ પુત્રતે હૈયુ” 
આપી ખેઠેલેો અતે રાજકારણુની ટેરતાથી આંખો ખોઈ ખેલો ઉમરાવ 
ગ્લોસ્ટર આત્મહત્યાના ઇરાદાથી એક અનજણ્યાની આંગળી પકડીને (જે એને 
સાચો અને ભલો પુત્ર એડગર છે) ડુ'ગરાની ધારે પહોંચે છે. ત્યાં દીઠેલા 
દૃશ્યતુ' એડગર્‌ આવુ” વણુન કરે છે : 
€૦10૯€ ૦1, 30; 1061€'૩ ઉ૯€ 1214૦૦: 3દ્રાણત ૩011. 
1407 1૯૧ દ્વાઇર્ત 'પંડ ૬૦ ૧૦૮૩૬ ૦16૩ ૦/૬૩ 3૦ 10૪1 
11૦ ૦1૦૪ દત ૦10૫115 (3૬ પટ ઉ1૯ ઊ1ઉત) તા 
51017 3૦21૦૯ 21૦૩૬ દ5 19611165; પૌર્દ્દાઈ ૪77 ૦૫710 
1તાઉટ્ડ ૦1૧૦ (1 છુ411€1“5 510012111૯, તદર પટલ ! 
11111175 13€ 3૦૬10૬ 130 1ગંછુટ્ટહ દત 11ડ 1લત્લ, 
11 1151)61101001 1૬ પ7ત11₹ ૫[૦૦0 11€ ૯061) 
£2[20%1₹ 111 1010૯, ત્રાતં 7૦0૫ ઇદ્રા1 ત100100ળટટ 021૮ 
191101111513૯તં ૫૦ 1€1₹ ૦૦૦%, ૯1૪ ૦૦૦% 4 00૦૪ 
2110054 1૦૦ $101૮11 101 યાંછ1ઇ. 
/111€ 100111011૪ 301૪૯ 
41 ૦1 (1૦ દ10101101૯ત 1તૅ1€ [26130105 ૨૦11165, 
(ત્વ1100દ 1૯ 16%1ત 5૦ 11છુ). 1911 1001૮ 10 11001*€, 
1.૦5 119 1 બઝદ્ાળ ધપાળ, વ્રત (03૦ તૈલ1ીવંવા ડાંટ1દ 
41૦0[00૯ તં૦? 116% 1૦1૪. 
(##%#૪ 7૪% 4૬ 11, 35૮. 6). 
રાજા લિયર' નાટક ૨૬મી ડિસે'બર ૧૬૦૬ની સાંજે (૧૬. ૧૫૭- 
10€0'5 છં) વ્હાઈટ હોલમાં રાન્ન જેમ્સની નિશ્રામાં ભજવાયું હતું. 
પ્રાચીન લિટનના ઉંતિહાસમાંથી લીધેલુ' આ નાટક પણુ “મૅકબેથ' નાટકની 
માકક વિશ્વવ્યાપી અસદ્નું ભીષણુ દર્શન કરાવે છે. પરતુ મૅકબેથતે સવનાશ 
ર્પતું દુરિત લિયરતે કાંચનશુદ્ધિ અપંતી વહિન્નળ બને છે. વિશ્વસાહિત્યની 
સાદ્'ત કરુણામડેત કૃતિઓમાં “રાજા લિયર' નાટક અપ્રતિમ લેખાય છે. 


૧ ૧૧૭ 


મહાનદ સિ'ધુનાં મૂળી જેમ નાનાવિધ નિર્ઝરોમાં મળી આવે છે, તેવી જ 
રીતે શેકૂસ્પિયરના સમકાલીન એક ર્‌જપુરૂષના અ'ગત જીવનમાં લિયરતા 
અણુસાર વર્તાય છે. સ'તાનોતી હૈયાહીણી ડૂરતાથી રાજન લિયરતે પાગલ 
ખતતો શૈડ્સ્પિયરે ચીત્યેયે છે. પર'તુ લિયરની મૂળ વાર્તામાં એતી પ્રમત્ત 
દશાને કોઈ અણુસાર નથી. પરતુ સર બ્ાયર એનેસિલ નામના એલિઝાખેથના 
એક અ'ગરક્ષક, જેઓ રાન્ન લિયરતી માફક ત્રણુ પુત્રીના પિતા હતા 
તેએતે પાછલી વયમાં કુતથ્ની પુત્રીઆતો વસમો અનુભવ પ્રાપ્ત થયે। હતો. 
એમની મોટી બે પુત્રીએ અદાલતમાં ધા નાખી હતી “કે એમના પિતાને 
પાગલ ગણુવા અતે સિલકતતો ડબન્ને પોતાને સોૉંપવો.. ત્યારે એમતી ત્રીજ 
પુત્રી જેતું નામ પણુ લિયરતી પુત્રી જેવું જ કોડે'લ (€૦1તંટ]1) હતું 
તેણ અરજ ગુન્નરી હુતી કે શાણી એલિઝાખેથતી અતે રાજ્યની સેવામાં 
કાયા ધસી નાખનાર એના ૨ પિતાને મૃત્યુ સમયે “પાગલ'તો સરપાવ 
મળે તે કોઈ રીતે વાજખી ન હતું. (1)2€3€176તં દ ૦૮1૫૦1 તટ્0૦- 
101112.01018 110 ૧ 1315 15 ટુ₹5[2 ૬૦ ૯ ૦૦૦૯૧૯ ત્વાણતં 
1૯ટ્ાં5૫૯૯તં ત્ર 1૫10૯1૯. ) 


વૃદ્ધ ટૃપતિ લિયરે જેમતે રાજપાટ વહે'ચી આપ્યાં હતાં તે પુત્રીઓ 
લોહીતરસી બનીને પિતાની મમતાને પી'ખે છે ત્યારે શાજનતો જમાઈ ઉમરાવ 
આલ્ખેની જણે માતવન્નતતું ભાવિ વાંચતો હોય તેમ ઉદ્ૂમાર કાઢે છે : 


“એવા પણુ દુદિંન આવશે જ્યારે માનવજાત સાગરના મહામત્યે 
ખતીને એકખીન્નને ભરખી જશે. ' 


11010281159 110051 1001401૯ 12109 ૦ 1150611 


1.1₹€ 10011351૯૫5 ૦ 1116 તૈૅલ€]2. 


રૃદ્દ રાન્ન લિયરને શુંચે સૂઝયુ' તે ભરી રાજસભામાં રાજકુમારીઓના 
પિતૃપ્રેમતા માપ પ્રમાણે રાજ્યનું વિભાજન કરવાને નિણુય કયે. પુરાણુ 
કાળના અખાધિત એશ્ચયના સ્વામી જેવા અને વિધુર રાજાની જયેદ અતે 
વચેટ કુવરીઓ --રિગન ગોનેરિલ --૬ ભી વચતોથી રાજકૃપા મેળવી શકી. 


૦બાલા 11: ડૉ, 1 10₹€ 0પ 13017૯6 11313 
૫/૦વંડ ૦1 પલાર્વ (1૯ 10૮1161, 
12€2%01 ત ૦) ૯ંછ)£, ૩[2૦૯ 816 1૯) 


૧૪ 
સ્વસ્થ સતતા સભારે ણા 


શેફ્સ્પિયરતાં જવન અતે કવતનતા સાંગોપાંગ અભ્ય!સી અ્કેડમન્ડ 


ચેમ્ખસેંન ડૃવિતી જીવતસ શ્યાતું અભિવાદન કરીને અચેલી ફાવ્યાંજલિ ચ્યા 
પ્રમાણું છે : 


1 18 ૬૦ ઇપ ુ ડરકાડલડલ્ટદ€, 301 કહ પદ 
10 ૦૫૬ ૦1ત 1.017તંબળળ ૦ ઉં€ ૬[22010પડ ઇ10€, 
112 ૦૦ ક11 ત700£₹૦0૫૬ 16ત1૬5 પદ 1010૬9૯તં £1910€ 
0: 4પળજ 115 1૯5૬ 4૬ 3પ1ત્રટુટ 81 તદ 1360, 
07 30૩૦21૯6 110૯6 શ3પટ (૦1105 પ્ંધી પડ [€0; 
0, 1ળ તૈટ€[2 10૫૫, 108લઉંટ ]પ11€દ'ડ 101૯ ૬50121100૯; 
0દ 8101 1-€81૩ 11655 ત્રળતં 12૪૦'ડ ૦11110૯ 
€2પછાઉ ધતટટાલ પળદ ૦ 100૯05 વંત દદ 
ત) હદ 110010. 
11065૯ 3૪૦1૯ છુ£૯8૬ 1001001165, 90૬ 16 1દ્રતં 
(10610 તં૦1913. 
શત 13૯03 પદ 01097 ૦€૦૫]૩૦૩૯€ં દ્વાળત 
ઇવલાવ17 દલ્ટર્ત, 
4૯ 3૦૫1૬ ઘાલ 11ધ1૯ 50૫૦૯૬ડ ૦ 5ધદઈ૦#તં £૦૫૪ 
112 111€5૪7 115 વંદ€8105 દ્ાઞરલ 5૦૦1 1003 11016 111100 
તલત. 
1 18૯ ૬૦ ઘાદ 13037 31021425090 વ16 [01066 પા1ડ ₹૦05૯, 
શતં 21૯ 115 [1101૪ 10 115 ૦/દ્રાતત ૦10૩૯. 


“ગેક્સ્પિયરતો વિચાર કરું છું ત્યાર ધાચીત લ'ડન નગરીતા ભવ્ય 
યુગમાં સ્તેઠભીનાં હદ્યોને વશ કરનારી કવિતી મધુર પદાવલિ, ' બળેજ 
અથવા ખેતતે વી'ધતાર રેફ્સ્પિયરતા કટાહ, “ક ત હવામાં લદેરાતાં 
અટકગ્ાળાંતો રખ્દવેધ ર્ચતારી એની લેખિત, ક ગહરાઈનતી ક્ષણાએ 


રેક ૧૫ 


ર્ર્૬ 


જુલિયેટને સજ કે અપેલું પ્રેમસાગરતું અસીમ દશન, કે લિયરતા માનવ્ય 
આજ વમાં કે ઇઆગોની દુણ્તામાં નાટયકારે ચી'ધેલો માનવજીવનને વિધિ- 
વિરચિત તિમિર પ'થ--મારા વિચારોમાં એતી પ્રતિભાના આ ઉન્મેષ 
કેન્દ્રસ્થ નથી. 


શેકફૂસ્પિયરનાં આ બધાં અવિસ્મરણીય અતે ઉદાત્ત સ્મરણો! હશે, જે 
આખરે તે! જ'પ્યાં હતાં. છેવટે તો કવિએ શાંત મનથી પેલા સ્ટ્રેટક્ડે ગામતી 
શેરીમાં મૈત્રીનાં કદમ ઉઠાવ્યાં, જે એનાં સ્વપ્તોનુ* સાક્ષી હતું અને જેતી 
માટીમાં એની કાયા સમાવાની હતી. 


મારું મત તો સ્ટ્રેટર્ડના ઉદ્યાનમાં જીવનના પાછલા પહેરે ગુલાબની 
દેખભાળમાં રોકાયેલા અને વાડીમાં ઊગેલાં સફરજનનો આસ્વાદ લેનારા 
કવિનાં ઓવારણાં લે છે. '' 


૧૬૦૮ પછીને! શેક્સપિયર મતથી અને તતથી વાનપ્રસ્થ બન્યે। છે 
મિસરની મહારાણી કિલચોપેટ્રાના સર્જન પછી કવિએ પ્રેયસીને વિસારીતે 
પુત્રીને મત સૉંપ્યું છે. ૧૬૦૮ પછીનાં ચાર નાટકોમાં કેન્દ્રવતી' પાત્ર પુત્રીતું 
રહ્યુ' છે: ' પેરિકલીસ'માં મરીના, “સિમ્બેલિન 'માં ઇમોજીન, “ધ વિન્ટ્સ 
ટેઈલ'માં પડિઢા અને “ધ ટેમ્પેસ્ટ'માં મિરાન્ડા. વત્સલ પિતાની ૬ૃછિથી 
હવે કવિએ તરુણુ કન્યાને નિહાળી છે. 


માટીન ડૂીશાઉટ નામતો એક હોલેન્ડવાસી યુવાન નિરાશ્રિત બનીને 
લ'ડન આવ્યે. ચિત્રકાર હતો એટલે વ્યક્તિચિત્રોનું કામ એણું હાય ધયું. 
૧૬૦૮માં એતે થિટનતુ' નાગરિકત્વ મળ્યુ'. ૧૬૦૯માં એશ કવિ વિલિયમ 
શૈર્ફાસ્પયરનુ' અર્ણુચિત્ર રેખાંકિત કર્યું. ચિત્રમાં ઉપલે ખૂણે કવિનુ' ટ'ક 
નામ અને સાલ મૂક'ાં, કવિતો વતનમાં નિવૃત્ત થવાને નિર્ધાર આ રીતે 
વ્યક્ત થયો અને સ્ટ્રૅટકર્કની નવી કવેલીના દીવાનખાનામાં એ ચિત્ર સ્થાન 
પામ્યુ. ૧૬૨માં ડવિનાં નાટકોની કવિના મિત્રાએ મરણોત્તર ફેલીઓ 
આફત્તિ પ્રસિદ્ધ કરી ત્યારે આ ચિત્ર ગમાં સુખપૃટ બન્યુ. કવિમિત્ર બેન 
જૅનસતે આ ચિત્રને ઉદ્દેશીને કવિપ્રશસ્તિ રચી. ઠવિના મૃત્યુ પછી સ્ટ્રેટફર્ટતા 
રવળમાં કવન આરસતી અધપ્રતિમાનું સ્થાપત થયું. તે પણુ આ ગિદ્ય 
પરધી જ ટ'ડાર્વામાં આવી. આ ચિત્ર અતે પ્રતિમા ઉભયમાં કવિતા ભૌતિક 
રતી વિશિછ યાદગીરી સચવાઈ છે. વિશાળ ઉલત ભાલ, વક્ર ભકુટિ ગ્યનેં 
આછી બદામી કી#ીમાં ર્ડાવિપ્રાતિલાનો ઝાંખી વરતાય છે. ચત્રનુ” મીત તટે 


૨૨૭ 


તો કવિતા એકસો! એકવીસમા સૌોનેટતી પ'ક્તિઓ શ્રવણુસુભગ થાય : 


ત્રણ 102૬ 1ત્વળ દ્રળતં (10) ઘાત 10101 
#£ 109 410૫૬૯૩ 1૦૦1૮00 ૫] પંલાં# ૦1૫70, 
1 102 10€ ડતાંટ્ા10 દ1030પ૬ટી1 (1૦003€11€5 11007 
0€ 1૦9૯1 
437 ધૌલાદ 1435૯ 110૫ટટા1પ્ડ 11) તં૬૦૯તૈડ 10035૬ 110% 
12€ 5103871. 
દઢ અને સુરેખ નાસિકા અતે સહજ મરકતા એઇવાળુ' એ ચિત્ર હવે 
સ્ટ્રેટ્ફ્ડના શેફસ્પિયરસ્મારકગૃહમાં સ્થાન પામ્યુ' છે. કવિના મિત્ર અતે સ્વજન 
વિલિયમ સોમર્વેલ પાસે કવિતુ' એક લધુચિત્ર સ્નેહુપ્રતીકરૂપે હતું, તે ચિત્ર 
હુવે ફેલજર્‌ ગ્ર“શચાલયમાં સચવાયુ* છે. 


૧૬૧૦ની સાલમાં વતનને પ્રસંગોપાત્ત મહેમાન મટીને કવિ યાં જ 
સ્થાયી બન્યો! છે. કવિના લ'ડતવાસ દરમિયાન નવી હવેલીની સ'ભાળ એના 
સ્વજન ટોમસ ગ્રીને સ્વીકારી હતી. સદ્ભાગ્યે ટોમસ મીન ગામતા મહાજનનો 
મ'ત્રી હોવાથી એણું ખ'તથી રોજનીશી રાખી છે. કવિતા વસવાટ માટે નવી 
હવેલીની મરામત મ્રીતની દેખરેખમાં થઈ હતી તેની તાંધ મળી આવે છે. 
કવિતા આગમન પહેલાં શ્રીને પોતાના વસવાટ માટે સમીપવતી મકાન ૧૬૧૦માં 
ખરીઘ્ય'. પૂરાં ર૫ વર્ષે શેફ્સ્પિયરે વતનતી નિરાંત અતુલવી. 


તવી ઢહવેલીનેો મો'ખખ આકર્ષક હતો. ૯૦ ફૂટની એની લ'બાઈ હતી, 
એટલી જ એની ઊ'ચાઈ હતી. એનાં વાતાયત ઝરૂખા ગપ્રકારતાં હતાં અને 
ઝુ'ભીવાળા ખે સ્થ'ભની વન્ચે એતુ' પ્રવેશદ્દાર હતુ'. તકશીવાળા ઓકના 
લાકડાની સોપાનપ'ક્તિ પ્રવેરાખ'ડમાં હતી. કુટુ'બને! વસવાટ પહેલે મજ્લે 
હતો, ત્યાંથી સામે જ નગરના કીતિસ્થ'ભ જેવા મહાજતનો મિનારા દેખાતો. 
નવી હુવેલીતો ઝાંપો કવિએ વિદ્યાભ્યાસ કર્ય હતો તે પાઠશાળાતી બરોબર 
સામે મૂકવામાં આવ્યો હતો. ઝાંપાથી પગથિયાં સુધી પથ્થરજાડિત ઉધ્ાન- 
માગ હતો. જેની બન્ને ખાજએ હરિયાળીની બિછાત હતી અતે હવેલીની 
સન્સુખે વ્યવસ્થિત ઉદ્યાન હતું, એની પછીતે ફૂળવાડી હતી અને તે પછી 
નદીના ઓવારા સુધી ગાચરનો ઢાળ હતો જ્યાં પોપ્લર ૬ક્ષો અને વીલોની 
વેલ પથરાયાં હ્તા. કવિએ રૉપેલુ* શેતૃરનું શક્ષ રાન્ન ચાલ્સના સમયમાં નવા 
માલિકે કપાવી નાખ્યુ' હતુ. પોતાના નિશૃત્તિકાળનતો ખ્યાલ કરીતે કવિએ 
અંગમચેતીથી એ જૃક્ષ વાવ્યું હતું, ત્યાં શક્ષાોની કુ'જધટા હતી અતે બહાર 


ફરત 


એક સૂય ધટિકા રચી હતી. ફૃક્ષોની છાંયમાં એક ગામઠી આસત પર શેફ- 
હ્પિયરે ઉદ્યાનમાં જીવનની સ'ષ્યા વિતાવી હતી. કવિપત્ની એન હવે તો 
પ્રૌઢાવસ્થાતે પામી હતી, પરતુ કવિસ'તાતોતુ' એ સ્તેહભાજન હતી. ધરના 
નોકરચાકરતો એવે પ્રેસ એણે સ'પાદન કર્યોય હતો કે કવિપર્િવારતો એક 
વિશ્વાસુ ચાકર રોમસ વીટીન્ગ્ટન અવસાન સમયે પોતાની બધી બચત કવિ- 
પત્નીને સ્વાધીન મૂકી ગયે! હતો અને વિસ્તારના દરિદ્રજનોને એમાંથી દાત 
મળ્યાં હતાં. 

કવિત્ચે મૅકમેથ તાટકમાં કહેવડાવ્યું હતું કે વાર્ધ કય અન્યના સ્તેહુ અને 
સહુના આદરવડૅ તેમ જ મિત્રજન્દમાં સલ બને છે. નાનકડા સ્ટ્રેટફ્ડમાં નિશૃત્તિ 
ઝ'ખતા કવિને મિત્રોનો તોટો ન હતો. એની જ શેરીમાં વસેલા મુષિકાર રેનોલ્ડ્ઝ 
એના પર્સ મિત્ર હતા. એમતા મોટા પરિવાર માટે બાવીશ જેટલા તે 
પરિચારકા હતા. એમતું તિવાસસ્થાન હવે શેક્સપિયર હોટેલ બન્યું છે. 
નજદીકતી શાપ શેરીમાં ટાઈલિર અને હેૅમ્લેટ સેડલર વસતા છતા. કવિ- 
પુત્રનું નામકરણુ હૅમ્લેટ સેડલર પરથી થયું હતું. બાજમાં એન્થની નેશ હતા, 
જેમતે પુત્ર કવિતી દોહિત્રીને વરવાનો હતો. વુસ્ટરનતા વડા ધર્મગુરુ જહોન 
શોનબરો અને વોરીકતા ફાન્સિસ કોલિન્સ કવિતા શ્ાળાજીવનતા ગોઠિયા 
હતા અને પ્રતિદિન સ્ટ્રેટફ્ડની સુલાકાત લેતા હતા. ધર્મગુરુ બનેલા જહોન 
અતે જગતગુરુ બનેલા કવિએ ખાલ્યકાળમાં ભેગા વાડીઓ લુ'ટી હતી અતે 
શિક્ષા સહી હતી. આ ઉપરાંત કવિતા સિત્રનૃન્દમાં કવિ સાઈકલ ડ્ેઈટન અને 
સર્‌ તયા લેડી રેઈન્સફડ હતાં. 


કવિતુ' જીવતભૃત્તાન્ત લખનાર નિકોલસ રોએ લખ્યું છે કે શેકુસ્પિયરની 
જવનતસ'ષ્યા મિત્રો સાથેનાં સ'ભાષણુામાં અતે નિજૃત્તિના આરામમાં વીતી તે 
ઉપયુક્ત મિત્રોને આભારી છે. શેતૂરતા શક્ષ નીચે 'કે ઉધ્વાનતી વિધિમાં 
આરામ લેતા કવિએ સ્ટ્રેટફ્ડ પ્રેરિત ત્રણુ નાટકો લખ્યાં છે, ગાોપજીવનની. 
પ્રાશ્ચેમૂ સહિત કારૃણ્યદર્સાનતુ' નાટક “ધ વિન્ટર્સ ટેઈલ', વેઇલ્સના ડુ'ગરાને. 
સાક્ષી બનાવતું સુખાન્ત નાટક “સિમ્મેલિન' અતે પરીકથા જેવું રૂપક 
“ધ ટેમ્પેસ્ટ '. ત્રણુ નાટકમાં કવિની સ'જ્યાતુ' ગાંભી્ય અને ચિત્તની શાંતિ વ્યક્ત 
થયાં છે, જગત વિશેતો એને પુષ્યપ્રકોપ હુવે શમ્યો છે. ત્રણું નાટક કવિના 
વિઠાસતાં છેલ્લાં સોપાન બન્યાં છે. “ધ વિત્ટસ ટેઈલ' નાટકમાં સ્વદેહે 
પાદ્ધા વળેલા ડવિતે મૃતપુત્ર સાંભરી આવ્યો છે અતે મેમિલસતા પાત્રમાં 
ગહુત વ્યયા પ્રગટી છે. પડખે નિવાસ ટરી રહેલી પુત્રી સુઝાનાની ખે 


ર્ર્ટ 


ખાલિકાની સોબત હવે કવિને સતત મળી છે. પ્રત્યેક નાટકમાં એણું નિસર્ગની 
ઉત્સગવાસી કન્યાનુ* સર્જન કયુ” છે. વતફૂલ જેવી એ બાળાઓ લ'ડનની 
ફૂલવાટિકાની પ્રેરણા નથી, કિન્તુ આર્ડનના વાયરાના હિલ્લોળની એ ભેટ છે. 
ત્રણું નાટકોમાં એક પ્રકારની સમાધિતી અવસ્થા કવિએ અતુભવી છે. 
ગતતે એણે ચિ'તવ્યું છે, જાણું કે જગતથી દૂર વસીને. કવિ વટ્ઝવર્થને 
શ્રવયુગોચર માનવોના કરૃણુશાંત સ્વર (11€ 3011 ૩8ત ૪૦1૦૦ ૦ 
&0110211103/ ) /) એટલે જ કવિનાં આ ત્રણુ નાટકો, ઊર્મિના ઉદ્દેકમાં હવે 
ઉષ્માનો શૈષ ભાગ રલો છે, પરતુ અગતઝાળથી કવિ દૂર ખસ્યો છે. 
પ્રયેક નાટક કેઈ તપસ્વીનાં દિવાસ્વપ્ન જેવું દશન લઈને આવ્યું છે. ત્રણે 
નાટક એક જ માનસિક શૂમિકાનાં વિવિધ પાસાં જેવાં છે, અન્યોાન્યાસક્ત 
છે, 'રાઈ નવી જ અનુભૂતિને વ્યકત કરવાની મથામણુનો પરિપાક ત્રણુ 
નાટકરૂપે જગતને મળ્યો છે. “ સિમ્મેલિન ' નાટકમાં કવિએ સાચવી સાચવીને 
ધીમાં ડગ ભર્યા” છે. કશેક એ ડગ લથડયાં પણુ છે. “ધ વિન્ટસ ટેઈલ' 
નાટકમાં એનાં ચરણુ વધુ દઢ બન્યાં છે. છેવટે “ધ ટેમ્પેસ્ટ' નાટકમાં કવિ 
પૂરો સ્વસ્થ બન્યો છે. કેટલાકે આ નાટકોમાં ધર્મરત કવિતું રહસ્યદશન 
અનુભવ્યું છે. તે બીનજ્ન વળી યુવાવસ્થાની શ્યામાને પૂરી વિસારીને તનયામાં 
અનતુસ્યૂત મતવાળા કવિને આ નાટકોમાં નિહાળે છે. 'સિમ્બેલિન' નાટકના 
જાતે લિયસ પાત્રમાં કવિના જમાઈ ડોક્ટર હોલનુ' કોઈ કે સ્મરણુ ક્યું 
છે. “ધ ટેમ્પેસ્ટ ' નાટકના રાજકુમાર ફડિનાન્ડ પાસે કઠિયારાતું' કામ 
કરાવનાર પ્રોસ્પેરામાં વળી યુવાન કવિ ડૂલેચર્ને કલાસજનમાં વધુ કરે 
સહન કરવાની શીખ દેતે! શેક્સપિયર પણુ કોઈકે કલ્પ્યા છે. વિવેચક 
સ્ટ્રેશીએ જગતથી કફ'ટાળેલા મતનો થાક આ નાટકામાં દીઠી છે. નાટય- 
વિવેચક ગ્રેતરીલ બાકરે વળી નવી જ લીલા આ નાટકોમાં શૈેધી છે. , 
આરૂઢ નાટયકોરે રેફ્સ્પિયરતે કરુણાન્ત મહાનાટકાના સર્જન પછી દિવાસ્વપ્ન ? 
જેવાં સરળ લેખનમાં આસાન કામ મળી ગયું અને ડાબા હાથના ખેલ જેવાં 
નાટકે। એણુ રચી નાખ્યાં એમ તેઓ માને છે. એમણે લખ્યું છે, “જ્યારે મહા-, 
સર્જનના ઘણુ ઉપાડીને તમે ભવ્યકરૃયુ સિસ્ક્ષાને ધાટ આપ્યો હોય યારે 
ખાલકતી કીડા જેવાં નાટકો રચવામાં શ્રાન્ત મત ફરી વિશ્રાંતિ અતુભવે. ' 
એથી ઊલટું લીટન સ્ટ્રેશીનું કથન છે કે “કવિ નાતથી ક'ટાળ્યો હતો, 
માનવોથી ક'ટાન્યો હતો, જીવન અતે નાટકથી ક'ટાળ્યો હતો, કેવળ કાવ્ય 
અને ઝાવ્યસ્વપ્તોમાં હુવે એને ર્સ રહલો હતો. ઘટના કે સ'વાદોમાં હવે એનુ” 
મત ન હતું, કેવળ નતા લય અતે નવાં ઊમિ સ્પ'દતોમાં એતે મનમેળ હતે! '. 


૨૩૯ 


પરતુ જે પ્રાણુવાન લય આ નાટકોમાં વિવેચક સ્ટ્રેશીએ સ્વીકાર્યો છે તે 
લય પોતે જ સ્ટ્રેશીને મળેલે પ્રત્યુત્તર છે. શ્રમિત હાથ કે ક્લાન્ત મતના 
ભણુકારા જેવો એ લય નથી જ. 


ત્રણે નાટકો પ્વેષે બીજ પણુ એક દણિ છે. ઇતિહાસને શોધી વળતી 
એ વૈજ્ઞાનિક દણિ આ નાટયસજ તોને સમકાલીન નાટયંપ્રનૃત્તિના વાસ્તવથી 
તપાસે છે. ત્રણે નાટકો એક નવી જ રગભૂસિ માટે રચાયાં હતાં. આ વર્ષોમાં 
નટધર ગ્લોબ ઉપરાંત એક નવા જ પ્રકારંતુ' હતયુક્ત નટધર કવિતી 
મ'ડળીએ મેળવ્યું હતું. રાજન આઠમા હેત્રીએ જે ઇમારતમાં રાજરાણી 
કેથેરિનતો લગ્તવિચ્છેદ કરાવ્યો હતો તે ખ્લેકફ્ાયર નિવાસ હવે શેકુસ્પિયરતી 
મ'ડળીતુ' નટ્ઘર બન્યું હતું. રાજપ્રાસાદ જેવા એ નટઘર્માં મોસમ પ્રતિકૂળ 
હોય લારૅ પણુ નાટકો ભજવવાની સગવડ હતી. ચારે બાજથી બ'ધ એવા 
એ નટધરમાં ઊ'ચે સાદે ખોલાચેલા સ'વાદો આવશ્યક ન હતા. મધુરકોમેલ 
પદાવંલિને બહલાવે તેવા બ્રેક્ષકા માટે એ નટઘર્‌ રચાયું હતું. શેક્સપિયર 
આવી અનુફૂળતાને પ્રીછીને નાટકોમાં કાવ્યની મધુરિમા પ્રગટાવી આપી છે. 


ઇતિહાસવિદો એમ પણુ તોૉંધે છે કે તવી પેઢીના કવિઓતુ' નવાં 
નાટકે! સાથે આગમત થયુ" હતું. ખોસન્ટ અતે પૂલેચર “શ્વિલાસ્ટાર' નાટક 
સાથે રજ્‌ ચયા હતા અને માર્લા, ત્રીત અને કીડતે આત્મસાત્‌ કરી 
શકેલો શેક્સપિયર આગ તુક્રાની પ્રેરણાને ઉવેખી શકયો તહીં. 
નવીનોનાં સજતોસાં પ્રસ'ગાની અતિશયોક્તિને અતે કાકતાલીય 
ઘટનાઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યુ હતુ. “સિમ્બેલિત' નાટકને નવીન 
નાટકો સાથે સરખાવતાં અનેક સામ્ય મળી આવે છે. ન્નેકે'ખોમત્ટ ફલેચરનાં 
નાટકો શેક્સ્પિયર્તાં છેલ્લાં નાટક્રોેની અસર નીચે રથાયાં હોવાનો સ'ભવ 
નકારી શકાતો નથી, એમનુ' પ્રથમ નાટક “સ'નિષ્ઠ ગાપિકા' ( 116 
દ્ાંદંપ 5]0€[13૯1તલ5ડ ) શૈક્સ્પિયરનાં ત્રણું નાટકો પહેલાં ર્થાયુ 
હતુ. શેક્સ્પિયરનાં છેલ્લાં નાટકો જેવુ" એ નાટક કરુણુસુખાન્ત રહ્યું છે. 
મધુર સ્વરલીલા એ નાટકતુ' વિશિજ લક્ષણુ છે. અસ'ભવ પ્રસગોતુ' 
સાજન એ નાટકની પરખ છે. સદૈવ વિનસ્ર શેટ્સ્પિયરે આ નવી રીત 
અને નગ લયને પારખીને પ્રેરણા મેળવી હોય એ સ્વાભાવિક છે. 

આરૂઢ નાટયકાર શેક્સપિયર લેખનપ્રરૃત્તિતા સમાપ્તિકાળે પણુ સમ- 
કાલીન સાહિલપ્રવાહોથી પ્રભાવિત યયેો છે એ હકીકત કવિતે છેવટ સુધી 
વિડાસોન્મુખ દર્શાવી રહે છે. ખુલ્લા આકાશ નીચે ભ્રજવાયેલાં નાટકે 


૨૩૨ 


કરતાં ખ્લેકફ્રાયસના બારમાસી નટધરમાં ભજવાતાં શેકૂસ્પિયરનાં છેલ્લાં 
નાટકો નવી ર'ગભૂમિતી નવી રીતો અજમાવે કે વધારે ભદદ પ્રેક્ષકણન્દ 
સમીપે કાવ્યસુધાના આસ્વાદ જેવાં નાટકો એ રજ્‌ કરે એનો અર્થ એવે 
તો નથી જ કે સ્વત્વતે છોડીને કવિએ સજન કર્યું”. અતુમૂળ રગર્ભામિને 
એણે પાતાના અર્થઘટનમાં જતરી એવી પ્રતીતિ છેલ્લાં નાટકો જન્માવે છે. 
કારકિદીની પાછલી અવસ્થામાં પોતાના વિકાસકયને શેક્સ્પિયરે બદલ્યે। 
તથી. કરુણાન્ત નાટકોથી થાકીને કે સર્જનવેદનામાં રાહત તરીકે કવિએ 
દુશ્તિદશન ટાળીને દિવાસ્વપ્ન જેવાં છેલ્લાં નાટકો લખ્યાં એ માન્યતા 
અતુચિત ઠરે છે. દુરિતને દુઃસ્વપ્ન બનાવીને માનવસ્વભાવના ફાયાકલપ માટે 
મથતાં એ નાટકો છે. એનો પહેલે પ્રયાગ એણેું “ પેરિકલીસ' નાટક રચીને 
કર્યો છે. કરૃણાન્ત “ લિયર 'માં આવતું પ્રકૃતિતુ' તોફાન ' પેદિકિલીસ ' તાટડમાં 
“પેરિક્લીસ તે પત્તી અતે પુત્રીથી વિખૂટો પાડે છે, પરતુ હવે ગ્રફૂતિનાં 
તાંડવ માનવવિરોધી નથી ર૨લ્ાં, દિવ્ય સ"કેતા બન્યાં છે, નિર્દોષ પુત્રી મરીના 
વૈફ્યાવાડે વેચાય છે અને હતાં જલકમલવતૂ રહી શકે છે. માનવજીવનમાં 
સ્થાન પામેલાં સ્વર્ગ, મૃહ્યુ અને પાતાળ રોકુસ્પિયરનાં છેલ્લાં તાટકોનાં 
ત્રિપરિમાણુ દશન બન્યાં છે. માનવતા પાપભારનો પૂરો તાગ મેળવીને 
અસદ્‌તે નકાર્યા વિના સદૂને ટુઢવાની પ્રબળ ગએષણા “ પેરિકલીસ' નાટકથી 
આર'ભાય છે. વિવેચક ચેમ્બર્સ આ નવા પ્રયાણુની તિથિ ૧૬૦૭૮ના 
વર્ષમાં ચીધે છે. “એથેન્સના ટીમત'તુ” નાટક રચ્યા પછી શેક્સપિયર ચિત્ત- 
ક્ષાભ પામીને ઊ*ડા આત્મચિ'તન તરફે વળ્યો છે એવુ" એનુ' અતુમાન છે. 
૪રની વચે ભીષણુ ડરુણાન્ત દર્શન પછી એ સાચે જ ૬૭ બત્યો છે અતે 
બાકીનાં વર્ષો એણું સ્વપ્નસુખમાં વિતાવ્યાં છે. આ સ્વપ્નાં તાટચદેહ પામ્યાં 
છે. કોમલ પદાવલિ અતે સુકુમાર સોૌ'દર્યતે એ વર્યા" છે. આ સાથે જ 
વિવેચક ટિલિયાડ નુ' મ'તવ્ય પણુ મૂડવુ' રહ્યું કે કવિનાં છેલ્લાં દિવાસ્વપ્તો ' 
એનાં કરુણાન્ત નાટકોનો ઉત્તરાર્ધ છે. 

આધુનિક મતેોવિત્તાનમાં પરિચિત એવુ" એક સત્ય રીક્સ્પિયરત 
અ'તિમ દિવાસ્વપ્તોમાં અ"કિત થયુ* છે. સ'તાનોનાં નિર્દોષ જીવત વડીલેોનુ' 
પાપમોાચન બતે છે એ ત્રણુ નાટકમાં કેન્દ્રસ્થ પ્રતીતિ છે. 

કવિના નવા જીવનદર્શનની પહેલી પૂણુ કૃતિ “ સિમ્મેલિન ' નાટક 
હોવાથી એ નાટક પ્રયોગશીલ બન્યુ છે. ન્તણે કે કવિએ સ્વપ્તલોકમાં 
ઉતાવળે મવેશ મેળવવાની તાલાવેલીમાં હન્નર્‌ વાત વિસારી હોય તેમ અનેક 
વિસ'ગાતિએ ઉપલક નજરે પણુ આ નવા સ'યોજનમાં વરતાય છે. 


23૨ 


પ્રાચીન છિટન, એતિહાસિક રોમ અને સમકાલીન ઈટલી --ત્રણું આ 
નાટકમાં સહઅસ્તિત્વ પામ્યાં છે. નાટકની ધટનાઓએ। દુરાકૃણ્ટ હોવાથી નાટડતું 
' પોત કાલ્પનિક દીસે છે. રાજન સિસ્મેલિન નવી રાણીના મોહપાશમાં 
જકડાયા છે. 


નિર્દોષ રાજકુમારી ઇમોજીન અપર માતાના રઈષ્યાંસિતી ઝાળ અતુભવે 
છે. સ્વભાવ અતે સ'સ્કાર વચ્ચેનો વિસ'વાદ એ આ નાટડતું તાટયબીજ 
રહ્યું છે. નવી ર'ગભૂમિના આ નાટકમાં ર્‌ાજકુળ અતે બ્રદ્રસમાજનાં 
આકર્ષ ણુ બતેલાં નવાં પ્રેક્ષણીય તત્ત્વો “પેજન્ટ', “ માસ્ક', દેવોનું સદેહે 
અવતરણુ વગેરે ઉમેરાયાં છે. “ સિમ્મેલિત' નાટકમાં તુરગવાસી બનેલા 
પોસ્થુમસને ગરુડવાહન ઉપર્‌ વિરાજેલા જ્યુપિટર દેવનાં દશન થાય છે. 
પ્રેક્ષણીય તત્ત્વો સાથે સગીત હવે ભળે છે. આતો ખુલાસો કવિએ “ધ 
વિન્ટસ ટેઈલિ' નાટકમાં આપ્યો છે અને રાન્ન લીઓન્ટીસતે મુખે ખોલાવ્યું 
છે, “ધરતીને વસ'તની જેટલી ઇન્તેજ્નરી એટલો જ આદર્‌ માનવઉરમાં 
1 તમારે.' માનવીમાં સુષુપ્ત પડેલું, આત્મકલ્યાણુનું ખીજ “ સિમ્મેલિન ' 
નાટકમાં અ'ઝુરિત બને છે. પરષ્યાછુ પતિ અતે વેરી અપરમાતાના ત્રાસથી 
છ્ઠટકારો મેળવવા ઇમાજીન ડુંગરા ખૂ'દે છે. એને અજાણ્યા એવા સહોદર 
રાજકુમારો એ ડુ'ગરામાં વસે છે. ઇમોજનને હેરાન કરવા એનો સાવકે 
ભાઈ ક્લોટન એના પતિ પોસ્થુમસતો વેશ ધારણુ કરીને આવી પહોંચે છે 
અને અનણ્યા રાજકુયારોતે હાથે એને! વધ થાય છે. મસ્તક વિનાનુ" એનું ધડ 
પોસ્થુમસના પોશાકમાં વી'ટળાયું' હોવાથી એતે પતિ માનીને ઇમોજીન 
મૂ'િત બને છે. રાજકુમારો એનુ" મૃત્યુ થયુ છે એમ માનીને અશ્રભીતી 
અ'જાલિ અપે છે. ત્યાં સુધીતું નાટક એક કરુણાયાત્રા છે, પરતુ છેલ્લા 
અ'કમાં બધાંચે પાત્રો સ્વગના વિસ્ઞામા જેવા મીદ્ર્ડું બ'દરે એકઠાં મળે છે, 
ઇંગ્લન્ડ અને રેમ વચ્ચે તહકૂબી થાય છે અતે આશ્ચર્ષયતી પરપરા જેવાં 
સ્નેહમિલન રચાય છે અને પરસ્પરના ક્ષમાપનમાં નાટક વિરમે છે. 


તે પછીની ફાતિ “વિન્ટર્સ ટેઈલ' (શિશિરકથા ) પણુ અલિજ્ાનતુ' 
નાટક બન્યુ છે. * પેરિક્લીસ *માં જેમ રાન્નથી વિખૂટાં પડેલાં રાજરાણી 
અતે રાજદુહિતા પુનઃપ્રામ બને છે અતે “ સિસ્બેલિન' નાટકમાં જેમ રાન્નને 
છીનવી લીધેલા કુવર અને ગૃહત્યાગ કરી ગચેલી કુ'વરી પાછાં મળે છે, 
તેવી જ રીતે “ શિશિરકથા ' નાટકમાં સસિસિલી દેશને રાજ્વી લીઓન્ટીસ, 
પાપમોચત બાદ, મૃત પત્તી હરમિચાની અને સ્મૃતિલુપ્ત ઝુ'વરી પડિટાને 


૨3૩ 


મૂરી મેળવવા ભાગ્યશાળી નીવડૅ છે. આ નાટકમાં પણુ કવિખે તિસગ અને 
માનવસ્વભાવ, અતિસ'સ્કારતા કેન્દ્ર જેવા રાજપ્રાસાદ્દો અતે પ્રફાતિબાળ 
જેવાં જનપદોનો અન્યોન્ય સહાયક વિશેષ સબધ પ્રમાણિત કર્યો છે, 
પ્રકૃતિરક્ષિત જીવનમાં સ'સ્કુતિતી નોળવેલ કવિતે લાધી છે. 


નાટકતા પ્રારભે સિસિલી દેશનો રાન્ન લીઓન્ટીસ ખો હિમિયા દેશના 
એના પરમમિત્ર રાન્ન પોલિકસેતીસનો અતિથિસત્કાર કરે છે. વતતમાં 
સત્વર પહોંચવા ઉતાવળે ખનેલો પોલિકસેતીસ મિત્રપત્તી રાણી હુરમિયોાનીના 
આગ્રહથી પ્રયાણુ સુલતવી રાખે છે. આથી રાજ લીઓન્ટીસતુ' રાજવી 
અભિમાન ધવાય છે. પોતાની વિન'તીની અવગણુના કરીને રાન્ન પોલિકસેનીસ 
રાણીના વચને બ'ધાચો એ વાત લીઓન્ટીસને શલ્ય પેરે ખૂ'ચે છે, પ્ષ્યાથી 
એ ભભૂકી ઊઠે છે અને પોતાની સ્નેહાર્દ રાણી હરમિયોતનીને પરહેજ કરે 
છે. ફૂલ જેવો! રાજકુમાર મેસિલસ માતાપિતાના સ'તાપથી કરમાય છે અને 
પ્રાણુ ત્યાગે છે. કારાગારમાં રાણીની કૂખે પુત્રી પડિટા જન્મ ધારણુ કરે છે. 
રાજાનો કે।પ નિર્દોષ પુત્રીને ઝડપી લે છે, એક ઉમરાવ સાથે એ પુત્રીને 
પરદેશ મોકલી આપે છે. એમતુ' જહાજ બોહિસિયાના કિનારે તૂફાનમાં 
હૂખે છે, જગલી રી'૭ ઉમર્‌ાવને ફ્રાડી ખાય છે અને બાળક રાજકુમારી 
એક ગમ્રામજનને મળી આવે છે. નાટકના પ્રથમ ત્રણુ અક આવી રીતે 
આપપખુદીએ સર્જેલી વીતકકથા બન્યા છે. 


પરતુ ચોથો અ'ક સોળ વર્ષો પછી શરૂ થાય છે. હવે અજ્ઞાત 
રાજકુમારી પડિટા ગામડાની .રાધિકા બની છે. એ મહિયારી છે અને 
ફૂલકુ'વર્‌ પણુ. ખાહિમિયાનો રાજકુ'વર ફ્લોરિઝેલ એતો મિયતમ છે. ફૂલડેલના 
ઉત્સવમાં પરીરાણી બનેલી પાડેટા અને રાજકુ'વરવીર્યપ્રગુયલીલા જ્નેઈ જતાં 
રાજા પોલિકસેતીસ એમને દેશવટો ફરમાવે છે. કુ'વર અને કુ'વરી રહ્ષણુથે 
સસસિલી દેશમાં આવી પહોંચે છે. પોતાના જ હાથે પત્તી અને સ'તાતો 
ખોઈ ખેેલો રાજન લીએન્ટીસ પશ્ચાત્તાપના અશિમાં પૂરાં સોળ વર્ષ તપ્યે 
છે. એક મશદ્ટર શિલ્પીએ રાણી હરમિયોનીની જ હૂબદટ્ઠદ જીવ'ત પ્રતિમા 
રચી છે તેતુ' ઉદ્ધાટન રાજનને હાથે થાય છે, પ્રેમતાં અને મનેોતપનાં વેણુ 
રાજાને મુખે સડુજ સરી પડે છે અને પ્રતિમાના છલ્મવેરો જીવતી રહેલી 
રાણી હરમિયોની પ્રગટ થાય છે. પુત્રી પડિષટામાં રાણીને વ્યથાનાં કારમાં 
વર્ષોતુ' જાણું વળતર મળે છે. માતાપિતાની ભૂલોના પરિણામે એ સ્તેહુપુનિત 
દાંપત્ય પામી છે--આ રીતે 'શિશિરકથા' અતે વાસ'તીલીલા વિલસાવે છે. 


૨૩૪ 


પરીકથાતું વસ્તુ લઈને રચેલા આ નાટકમાં કવિએ માનવીમાં ' અમર શિશુ ' 
(&॥લ ૦ ૪૦ ૦3 ૯૦૬૦દ ) શેોષ્યો છે. ચોથા અ*કતી પડિટા 
ઉલ્લસિત વસ'તતું દશન પામી છે અને પ્રેમી ક્લોરિઝેલતી વાણી ભદ્રપ્રેમતું 
કાવ્ય બની છે. પ્રેમતે ખાતર રાજપાટને છોડતાં એ કહી શકે છે-- 
1 દ્વાળ 161 £૦ 10 ત 3૦૦૮0010 (પ્રેમરાજ્યનો હું' વારસ છુ). 
પડિટાના વણુ નમાં પુત્રીપ્રેસતી અવધિ આણી છે. 


પઊત્વરદ ૦પ તૈ૦ 
5011 ૯૦૯૫૫૯1૩ 171૮1 15 તં013€. 
11141 ત્રા1 70૫1 4૦0133 €1₹€ વૃ૫€૦115. 


માનવસમાજ જેતે કલા અથવા સંસ્કૃતિને નામે પિછાને છે તેને 
રેક્સ્પિયર હુવે ઈશિકુપા માને છે. નાટકને અ'તે રાણી હર્‌્મિયોની એક જ 
વાકય ઉચ્ચારે છે : 


૪૦૫ છુ૦તંડ, 1091૬ તબ. & તં 17010 ૦0૫૬ ડદ૦લત 
પંત્રાંડ [૪૦૫1 ૦0૫1 ૬૯૩ ૫]201 109 તંત્રપ્ટ્)ધ્લા'ડ 1366. 

“તીચે ધરતી પર ૬ણિ કરો, હે દેવ, અને મારી બેટીના સંસ્તક ઉપર 
આપના પવિત્ર કળશોની અમીશૃષ્ટિ કરો ! ' 


સાયમન ફે।રમેન નામના એક શિક્ષકે ૧૬૧૧ની સાલમાં લ'ડત આવીને 
જે નાટકે ન્નેયાં તેમાં છેલ્લુ' નાટક ૧૫મી મેની સાંજે “ શિશિર્કથા ' હતું. 
ઉપરાંત જેસ્સની કુ'વરી એલિઝાબેથનુ' વાગ્દાન જમંન રાજકુમારતે થયું 
ત્યારે સહેલમાં ભજવાચેલાં તાટકોમાં “ શિશિરકથા 'તું સ્થાન હતું. 


જીવનના પરોઢના આકાશી વૈભવ નાણુ જીવનના સ'ધ્યાકાળે વિસર્ચે. 
હોય તેવુ' અચરજ કવિએ એતા અ'તિમ સ્વત'ત્ર નાટક “ઝ'ઝા ' (“ 1310 
1૨102૯5૬ ')તા સર્જનમાં સમાન્યુ છે. યુવાનીમાં “વાસ'તી રાત્રિનું સ્ત્રપ્ન' 
રચીને કલ્પનાભોમતે। યાત્રી શેકૂસ્પિયર્‌ કવિયશપ્રા્થી. બન્યો હતો. છેલ્લા 
નાટક “ઝંઝા'માં એ ભોમતુ' અ'તિમ દશન કરાવીને પ્રેક્ષકોને કમ ભૃમિતી 
દિશામાં એ પાષ્ા વાળે છે. કલાની માંયા સમેટી લેતાં પ્રોસ્પેરાના શખ્દોમાં 
એ જાણું ઉચ્ચારે છે કે હવે સહુ સહુતે ધેર ન્નય જ્યાં “પ્રતિપળ મોતતું 
સ્મરણુ હશે. * 

0૯1૦ ૦0૦1 ધૌા11ત દ1૦પછુમ 

ડદ્વા1 10 1097 ટુ(ત1€. 


૨૩૫ 


ઉમરાવ સાઉધમ્પ્ટનને યુવાનીમાં ચિત્તે ધર્યો હતો! તેવા કવિ શેકૂસ્પિયરે 
છેલ્લી અને અનવધ નાટયકૃતિ “ઝંઝા (1130 1*૦10]2€51 )' પ્રૌઢ સાઉધ- 
સ્પ્ટતના અમેરિકી સાહસતે સ્મરીને રચી છે. સાઉધમ્પ્ટને હવે અસેરિકામાં 
વસાહતો સ્થાપવાનુ' કામ હાથ ધર્યું” હતું. ૧૬૦૫તી સાલમાં “કાન્કાડ' 
નામતુ' જહાજ સોડલીને અને ૧૬૦૯માં નવ જહાજનો કાફલો મોકલીને 
એણે ઉત્તર વજિનિયા ઝરદેશમાં વસાહતોનો સ્થિર વિકાસ સાધ્યો હતો. 
કામ્લાનુ' મુખ્ય જહાજ “સમુદ્ર સાહસ'---“5૦8 #તર્લાધપત€' મોટા 
તૃષ્રાનમાં સપડાયું અને બર્મુંડાદ્દીપ પાસે નિર્જન ટાપુના ખરાખે ખોટકાયું. 
સાઉધમ્પ્ટનનો પર્‌મ મિત્ર ઉમરાવ સમસ એ જહાજમાં હતો અને નિર્જન 
ટાપુ ઉપર એણું ધણા માસ વિતાવ્યા હતા. જ્યારે “ સમુદ્ર સાહસ'ના નાવિકેને 
ખચાવી લેવામાં આવ્યા અને તેઓ સ્વદેશ પાછા ફર્યા ત્યારે નિર્જન ટાપુના 
વિસ્મયફારી અનુભવે, ત્યાંની અદષ્ટ પ્રેતસૃ્િનાં વર્ણનો, અહેોરાત પ્રલય'કર 
ગર્જના કરતા ત્યાંના જલરાશિ, સાગરઠીપની ચિત્રવિચિત્ર જવસૃષિ---આ બધુ 
લ'ડનતગરીસાં લોકજીભે વહેતુ થયું. સાઉધમ્પ્ટનની મ'ડળીમાં આ અનુભવે 
ગૌર્વતેો વિષય બન્યા. કવિ શૈકૃસ્પિયરે, વર્તમાનમાં શાશ્ચતીને શોધતી 
કવિદણ્િથી એ અનુભવોને “ઝંઝા' નાટકમાં મોહિની રૂપ અપીને 1૯ 
16131 ૯તે ડોદર ( સાયાવી દ્દીપ )તુ' આલેખન કયું”, વાસ્તવને। વરુ'ધટ 
હેઠાવીને દિવ્યદશન કરાવ્યુ. 


શેફ્સ્પિયરે સાસ્રાજ્યવાદના આર'ભકાળે જ સાસ્રાન્યો અને શાસિત 
પ્રન્નના ભાવિ સ'બ'ધોનાં એધાણુ પામી જવાનો કવિધર્મ પણુ બજ્નવ્યે. 
માયાવી દદીપમાં અણુનણ્યે આવી પહોંચેલો મિલાનને ઠાકોર પ્રોસ્પેરો ટાપુના 
આદિવાસી કેલિબાનને કેળવીને ગુલામ બનાવે છે. એની પાસે ફઠિયારાનુ” 
કામ કર્‌ાવે છે. તૂફાનમાં સપડાઈ ને આશ્રય શોધતા સિસિલીના સામાન્ય 
નાવિક સ્ટિફાનેો અને દ્રિન્કુલો એને દારૂની લતે ચઢાવે છે. ન્નણેુ કે ત્રણુ 
સદીના યુરોપી સાસ્રાજ્યવાદનો વહીવ'ચો। બનીને શેકુસ્પિયર ભાવિ વાંચી આપે 
છે કે અમેરિકા, આફ્રિકા અને એશિયાના આદિવાસીઓને યુરોપની સંસ્કૃતિના 
અનિવાર્ય પરિચચે પહેલાં પ્રાપ્ત થશે અપલક્ષણુ। : શરાબ, જગાર, ગુપ્તરોગો 
અતે પરાધીનતા. પ્રફુતિતુ' જવત છોડીને અર્વાચીન સભ્યતાના રા ઉપર્‌ 
પદાર્પણુ કરવામાં શાસિત પ્રન્ન ઘણુ વેઠશે એ વાત કવિને અનનણી નથી. 
ગ્રોસ્પેરારૂપી યુરોપ વિજ્ઞાનમૂલક ચમત્કારી દ્વારા પ્રકૃતિ (/11૯1) અને 
માનવો ઉપર પ્રભુત્ત જમાવશે એમ શેક્સ્પિયરે “ઝઝા'માં દર્શાવ્યું” છે. 


૧૩૬ 


યુરોપીય સાસ્રાન્યવાદનો એ દાવો હતો કે અન્ય દેશોની પ્રન્નને તવી વિદ્યા 
અતે નવા સ'સ્કાર્‌ અર્પીને એણે વિકાસના મહામાર્ગ ચી'ષ્યા છે. શેક્સ્પિયરે 
કૅવિના સ્વસ્થ તાટસ્થ્યથી આદિવાસી કેલિબાન મારફતે જાણું એશિયા અને 
આકફ્િિકાના જનસમૂહુતેો રોષ વ્યક્ત કર્યા છે : 


“સત્યાનાશ જાય તમારુ કે તમે મતે તમારી ભાષા શીખવી, જેનો 
ઉપયોગ હું તમારા ઉપર લ્યાનત વરસાવવામાં કરી શકુ'.' 


પ્રકુતિ અતે સસ્કુતિના ચિરકાલીન સ'વર્ષતે નિર્જન ટાપુ ઉપર યુરોપીય 
પ્રોસ્પેરા અને આદિવાસી કેલિખાનની કથામાં શેક્સ્પિયરે રૂપક બનાવીને 
સાચવ્યે। છે 


તેવી જ રીતે આવી ર્હેલા વિજ્ઞાનયુગના ચમત્કારો અતે હૈયાભારૉેને 
જાદુગર પ્રોસ્પેરા અને એણું કબજે કરેલાં દિવ્યતત્ત્વ( 7,116] )નાં પારસ્પરિક 
સ્પન્દનેમાં કવિએ વ્યક્ત કર્યા છે. જ્નણું કે અણુશક્તિના એરિયલને કબજે 
કરી ખેઠેલા વૈજ્ઞાનિકોની વાત કવિ ન કહેતો હોય | ત્યાં પણુ કવિએ શાશ્રત 
ઝ“ખ્યુ' છે. અણુશક્તિ માનવીનાં ધાર્યા કામ કરી આપશે, પણુ અ'તે તો 
એરિયલની માફક એ શક્તિ માનવીથી મુક્ત બનીને ઉલ્લાસથી ચૌદેલેકમાં 
વિચરરે : 


14૯61113, 10611113 3111 1 111૯ 110૫7 
વટાદ (1૯ 01055011 દત 1ત્વરટ્ટઠક ૦0 10 1૦૫૪]. 


નૃવ'શશાસ્ત્રની નવી વિદ્યાની નનણે પ્રતીતિ થતી હોય તેસ “ઝ'ઝા' 
નાટકમાં પશુ કક્ષાથી માંડીને અતિમાનવ અને દિવ્યમાનવ સુધીનો ચેતનપટ 
". કેલિબાનથી એરિયલ સુધીનાં પાત્રોમાં સપણ થયો! છે. વળી મતોવિજ્ઞાને પ્રગટ 
કરેલાં નવાં સત્યોતી ઝાંખી થતી હોય તેવી માનવીના સનોરાજ્યતી બધી 
વ્યવસ્થા 1તે, 15૪૦ અને 501207 ૪૦ની ત્રિમૂર્તિ જેવા 'ેલિબાન, 
ગ્રોસ્પેરા અને એરિયલની પાત્રત્રિપુીસાં આકાર પામી છે. 

નીતિનિપુણાને અને અપષ્યાત્મરસિકોને “ઝ'ઝા' નાટકમાં “માનવ ઈશ્વર 
ખને તો ?' એ પ્રશ્નનો ઉકેલ જડી આવે છે. 


વિનુ છેલ્લુ' નાટક હતું એટલે વિવેચકોએ એમાં કવિતી આત્મકયા 
ધી છે, માયાવી દીપતે અલવિદા કહેનારા જાદુગર પ્રેસ્પેરામાં ગોમણેં 
રગભૃમિતી માયા સ'કેલી લઈ ને લ'ડનતે છેલ્લા રામ રામ કહેનાર શેક્સપિયર 
દીઠી છે. પ્રોસ્પેરાની ચિત્તફારી દુહિતા મિરાન્ડામાં એમણું કવિષપ્રજ્તાની 


૨5 


પરિણુતિ જેવી મનોહારી અને અમર પાત્રસૃણિતું દશન કર્યું” છે. પ્રોસ્પેરોના 
વશવતી અને અદશ્ય દિવ્યપાત્ર એર્િયલમાં એમણું કવિતી અદૃષ્ટ સિસક્ષાને 
મૂર્ત થયેલી પિષાની છે. પ્રોસ્પેરાની “ન્નદુઈ લકડી'માં એમણે કવિના અક્ષર- 
રેહતી વાહિની જેવી લેખ્િનીનું સ્મરણુ કર્યું” છે. કેલિખાનમાં એમણે કાવ્ય- 
સર્જનમાં વિદ્યરૂપ ન્નગતિક પ્રલોભનો અતે સ્થૂળ ઊમિનિર્દેશે વાંમ્યાં છે. 


નાટયસર્જન લેખે 'ઝંઝા' નાટકમાં શેફૂસ્પિયરનો વીસ વર્ષનો સજન- 
અતુભવ કવિના નવા અતે ચરમ દશનને ઘાટ આપવામાં પૂણુંતયા સફળે 
ખન્યો છે. કવિની શ્રતિ અને સ્મૃતિ “ઝઝા'માં એકાકાર બન્યાં છે. હુવે 
'માનવ પદાર્થ' વિશે નિશ્ચિ'ત બનીને, નાટકને અ'તે કવિ એની કલ્પનાની 
દ્વારિકા જેવાં નટધર ગ્લોબમાંથી વિદાય લેતાં કશાયે ઉદેગ કે ઉચાટ વિના 
અનિવચનીય શાતા અનુભવીને કહે છે, ' પૂરા થયા આપણા મહોાત્સવે। હવે. ' 


0૫1 1'€૯ઇાંડ 10 લ17€ ૦॥તં૯તં. ુ 
માનવબિરાદરી વિશે નિ:શ'ક બનીને કવિ ઉચ્ચારે છે : 


“એવી માટીનાં આપણે તો પૂતળાં કે એમાં સોણુલાં મહોરી ઊઠે છે; 
અલ્પાયુષી આપણુ' જીવન નિદ્રામાં વિરમે છે. 


1/૯ ₹€ 3૫૨1] 5પર્ઝિ ત્રડ તૈ'૯ત્115 વ1*€ 10% ં€ ૦10, 
શત ૦૫1 1111૯ 1116 15 ₹૦૫॥તંલત પ1 3106). 


બુદ્ધિત્રાલ ન હોય એવું ધણુ' જીવનમાં દષ્ટિગોચર્‌ થાય છે. ખુહ્ધિત્રાલ 
ન હોવાથી ઊર્મિગ્રાલ ન હોય એવું તો બનતું નથી એટલે જીવનના એ 
પાસાને અગમ્ય કહીને અટકવું પડે છે. એનાં છેલ્લાં નાટકાર્માં શેફસ્પિયર 
અગમ્યને ઊર્મિ પ્રતીકો દ્દારા સલમ બનાવે છે. છેલ્લાં ત્રણુ નાટકોમાં સાગરતુ" 
તોષ્ણઞાન આવી અમાનવ્ય અતુભૂતિતુ' પ્રતીક બન્યું છે. કરૃણાન્ત નાટકામાં-- 
જેમ કે “રાજન લિયર' -- તોફાન માનવી માટે તત્ત્વમસિની પરખ લઈ તે આવે 
છે. છેલ્લાં નાટકોમાં તોદ્દાત ઈશિકૃપા બનીને આવે છે. માનવીના કાખૂ 
ખહાર્નાં અગમ્ય તત્ત્વોને શેક્સ્પિયરે છેલ્લી કૃતિઓમાં કલ્યાણુકારી મનાવ્યાં 
છે. “ઝઝા' નાટકમાં તો ખે પ્રકારનાં તોષેનોને' નાટકમાં સ્થાન મળ્યું છે. 
નાટકતો પ્રારંભ જ 'નૌકાડૂખી થી થાય છે. પરીલોકના નાટકને આ રીતે 
ભય'કર તોફાનના વાસ્તવની ઓથે શેફસ્પિયરે રચ્યું એમ વિવેચકો કહે છે. 
પરતુ નાટક વાંચતાં સ્પષ્ટ ચાય છે કે આરશે આવેલું તોષ્ઞાન ઈશ્વિરસનજિટત 
નથી, માનવસર્જિત છે. પુરુષાર્થ અને પ્રારખ્ધ એવા પરસ્પર વિરોધી વાદને 


૨૩૮ 


શેફસ્પિયરે “ઝ'ઝા' નાટકમાં ગાળી નાખ્યો છે, તેર વર્ષથી ધોર્‌ સાધતાના 
પરિણામે પ્રોસ્પેરા દિવ્યશક્તિ મેળવે છે. ગને શક્તિતું' પારખુ વેરીના 
વહાણુને તોફાનમાં ડુબાડીને જાદુગર પ્રોસ્પેરો મેળવી લે છે. પરતુ ખીજ્ન જ 
દૃશ્યમાં પ્રોસ્પેરા પ્રકૃતિના સાચા તોફાનતું વણુન કરે છે. નાનાભાઈ 

એન્ટોનિયોની દુષ્ટતાથી રાજપાટ ગુમાવીને પ્રોસ્પેરો લાડ#ી શિશુકન્યા 
સિરાન્ડા સાથે વહાણુમાં નાસી છૂટયો હતો એ વહાણુ પણુ તોફાનમાં સપડાયું 
હતું. ત્રણુ વર્ષની અખૂઝ કન્યા મિરાન્ડાનુ” નિર્દોષ હાસ્ય તે સમયે પ્રોસ્પેરોતું 
હૈયાધાર્ણુ બન્યુ હતુ. નિર્જન ટાપુ પર્‌ ફે'કાયેલાં પિતાપુત્રીએ તેર્‌ વષ 
વિતાન્યાં. એ તેર વર્ષોનાં એકાન્તે પ્રોસ્પેરાને સાધતા અતે સિદ્ધિ આપ્યાં. 
નિર્જન ટાપુની આસુરી સ્વામિતી સીકોરેક્સસે મહાત કરીને પ્રોસ્પેરાએ 
એરિયલ નામતા દિવ્યતત્ત્વનુ' પરિત્રાણુ કર્યું. સીકોરેકસના વા-નર પુત્ર 
'દૃલિબાનને શાસિત બનાવીને અને આકાશી તત્ત્વ એરિયલતે વાહન બનાવીને 
ગ્રોસ્પેરાએ નિર્જન ટાપુમાં માયાવી દ્ીપનુ' સાખ્રાજ્ય વિસ્તાયું”. પ્રત્યેક જીવન 
એક અર્થમાં આવુ સાન્નાન્ય છે. પાશવી દદઠુને દિવ્ય આત્મતત્ત્વના 
શાસતમાં મૂકીને કાર્યરત રહેતુ' સાષ્રાજ્ય એટલે પ્રોસ્પેરોનું રાજ્ય. 'ઝઝા 'માં 
આમ પ્રજુતિતાં અને માનવશકિતિનાં તોફ્‌ાનોને સ્થાન આપીને કવિએ છેવટે 
તા માનવસિહ્ધિનું ચરમ કાર્ય વિસર્જનમાં દીઠું' છે. અતિમાનવ પ્રોસ્પેરાને 
સ્વેચ્છાએ સામાન્ય માનવ ખનતેો દર્શાવ્યો છે. અપૂવ શક્તિને એણું અપૂર્વ 
ક્ષમામાં ચાજ બતાવી છે. પાપને તિરસ્કાર કરવો! અતે પાપીને અપનાવવો 
કહેવામાં અને વાંચવામાં સહેલું છે પણુ માનવીના મનતે પરખ'દો શેકૃસ્પિયર 
“ઝંઝા'તા આયોજનમાં જ મતનાં સયોને સાચવી શકયો છે, ભાધતા 
અન્યાયથી ખળ્યોઝળ્યો પ્રેસ્પેરા સહેલાઈથી ક્ષમારૂપી ભૂષણુ નથી લાભ્યે।, 
તેર વર્ષના ઉમ્ર તપ પછી અને દૈવી શક્તિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણુ એના ઉરમાં 
વેરનો! અચિ પ્રજ્વલે છે. માક યારે કરી શકાય જ્યારે અપરાધથી નીપજેલી 
યાતના પૂરી શમે અને અપરાધના અન્યાયતું પૂ ર વળતર મળે. પ્રોસ્પેરો 
સ્વપુરૃષાર્થથી ક્ષમા શીખે છે તેથી વિશેષ તતો સ્વપુત્રીની ખાલસહજ અતુ- 
ક'પામાં અને અપાથિવ એરિયલનાં ઉદાર વચતોમાં ક્ષમાની પ્રેરણા પામે છે. 
એતું મ'ત્રદશન શેકૂસ્પિયરે એક વાકયમાં કરાવ્યું છે: 


1 
| 11 ૪1૯૪ 0૦0013 15 
હ. 
| 112 1૪૫૯ ઇંદ્વાળ 10 ૫૯૦11૪૦૫૦૯૦; 
૬3€5? લટ [૩૯૩ંધલાઇ, 


મ 
ટ 


ફ્ડ્હ 


1106 ૬૦1૯ તૌ ૦ 10) 1૩0૬([૦૩૦ તૈ? ૯€%લાતેં 
1૫૦૬ 2 110170 [પ1 301.' 


“ઉત્તમ કર્મ તો ક્ષમાગુણુમાં વસ્યું છે, વૈરમાં નહી' જ. વેરીઓતે 
પશ્ચાત્તાપ થતાં મારા મતોરથમાં હવે ભકુટિભગ નથી જ નીપજ્તો.' 


જેમ પ્રોસ્પેરાના તેમ કવિના જીવનમાં હવે ભકુટિભ'ગને અવકાશ 
તથી રલો, પરતુ “ઝંઝા' નાટકતું કેન્દ્ર પ્રેસ્પેરાની સાધતા કે એરિયલના 
ચમત્કારમાં નથી. એનાં કેન્દ્રવતી પાત્રા તો આવતી કાલની આશા જેવાં 
છે. કરુણાન્ત નાટકોની અગતઝાળથી દાઝેલી કવિની દણિ નવી પેદીના નિર્દોષ 
સ્નેહનું કૌસુદી-આંજણુ મેળવીને તૃપ્ત બને છે. તેવી માનવજાત નિર્દોષ 
મિરાન્ડાની નજરે “1૯ 16 ૪૦11તૅ? દીસે છે. વડીલોની સાધતા 
ચમત્કાર સજી શકે છે તો યુવાનીનો નિર્દોષ સ્તેહુ વડીલોના વેરતે શમાવીને 
નવેસરથી પાપમુક્ત જીવન પામી શકે છે. આશાભર્યા' સ'તાતોમાં કવિએ 
સ“સારની નિર્મળા પ્રાપ્ત કરી છે. “ઝ'ઝા' નાટકમાં શરી એક વાર શૈક્સ્પિયરે 
સાગરકન્યાના આલેખનમાં નિસગ સય જીવનમાં પાંગરેલી વેલ જેવી રાજકન્યામાં 
૨1જપ્રપ'ચાની ઝાળથી દાઝેલાં જીવતોતેો અનુલેપ શોધ્યો છે. 


'દુલિબાન અને એરિયલ સજીને શેકૃસ્પિયરે યુવાવસ્થાના કલ્પનાસા મર્થ્યતે। 
પરચો વાનપ્રસ્થ વર્ષોમાં મેળન્યો છે. અમેરિકામાં નવાં સ'સ્થાતો સ્થપાતાં 
હતાં અને યુરોપના જતા સમાજથી ત્રાસેલા વિચારકો કુદરતનાં ષહેયાં જેવા 
આદિવાસીઓ અતે પ્રાગૈતિહાસિક સમાજ વિશે આદર્શ ચિત્રો રચતાં હતાં 
ચારે '%ેલિબાનના આલેખન દ્વારા કવિ રૂક્ષ વાસ્તવવાદી ભાસે. કદાચતે 
યુરોપની નજરે સુગાળવી અન્ય દેશોની સરળ પ્રન્ન કેવી પશુ જેવી લાગી 
હરો તેતું પ્રમાણુ કૈલિબાન બની શકે, પર*તુ કવિ શેકૂસ્પિયરનું જન્યજત 
લક્ષણુ એની ઉદાર દાજ હતી. એટલે તો નાટકની તીવ્ર સ'વેદના કેલિખાનની 
સ'ગીતપ્રીતિ દ્દારા એણે વ્યક્ત કરી છે. પોતાની માભોમના વાતાવરણુતો 
આશક કકેલિખાન આગ'તુક ખલાસીઓતે સમન્નવે છે કે એતા જત્મક્ીપના 
વાતાવર્ણુમાં સ્વરલહરીએ એવી ગૂ'જે છે કે એના માદક સ્પર્શ તિદ્રાધીન 
થતાં સોનેરી ખ્વાબથી ની'દ મહેકી ઊઠે છે અને ન્નગી જતાં સોણલું 
ખોયાના અશ્ર આંખતે ભી'જવી જાય છે. પશુ જેવા કેલિબાન માટે 
શેક્ર્પિયરની આંખ ભીની થઈ છે એની આ સાખ છે. 

સભ્ય સમાજ્ના ઉતાર્‌ જેવા સ્ટિકાનો-ટ્રિન્કુલો અને ર!નીપરજના 
'ેલિખાનતે ભેગાં કરીને શેકૃસ્પિયરે કળાના તાટસ્થ્યતે ચાક્ષુવ કયું” છે. 


જ૪૦ 


સ્ટ્રેય્મરડેની વિશ્રાંતિમાં દોહિતરોની ખેલકૂદથી ભર્યા ભર્યા ઉદ્યાનમાં 
ઢળતી સાંજના કે તારાભરી રાતે ઊઠેલા મતતા તર'ગાને સાચવી લેતુ 
“ઝ'ઝા' શેક્સ્પિયરનતા નાટયસશ્રહસાં પ્રથમ સ્થાન પામ્યું છે. “વાસ'તી 
રાત્રિના સ્વમ 'તે। તાર કેરીને એમાં સુખરિત બન્ચે। છે. તો “મૅકખેથ' નાટકના 
ઉત્તરાર્ધ જેવો! માનવને અદજ જીવન સાંથે સાંકળતો વિચાર પણુ “ઝઝા માં 
આકાર પામ્યો છે. સૅંકખેથના અ'તરમનને વિપથ દોરતી પિશાચી વૃત્તિઓ 
સાનવમનની શામળી છાયા વિસ્તારે છે તો પ્રોસ્પેરોને દિવ્વશક્તિ અને દિવ્યચક્ષુતાં 
દાન ડરનારો એરિયલ માનવમતનાં ગરવાં તેજ પાથરે છે. જીવનનાં 
દુરિતાતું હૈયાસથતું દશન કરુણાન્ત નાટકોમાં વ્યક્ત થયુ' છે, તો! જીવનના 
કલ્યાણુકારી અ'શોની પરિશાધ, પાપખિન્ન અને ડલેશદગ્ધ હેયાંને પુલકિત 
કરે તેવી સજીવની છેલ્લાં નાટકોમાં કવિએ શોધી છે. મહાકુતિ “રાજન 
લિયર'નેો પુત્રીના મૃત્યુથી મૂષિત બનેલો ૬૨ રાજવી લિયર નનણે સદ્દેહે 
સ્વર્ગમાં પુત્રીને પામ્યો હોય તેવો પ્રોસ્પેરા “ઝ'ઝા? નાટકમાં પુત્રીના વૈકુ& 
જેવા માયાવી ઠદ્દીપને પામે છે. પ્રભુત્વના સ'ધ્ષના અનેક નાટકોના રચયિતા 
કવિએ અ'તિમ “ઝઝા 'માં સત્તા-્લાલસાના પ્રત્યેક વિવર્તતે-દાનવી સિકોરેકસ 
અને દિવ્ય એરિયલ, નગુણા એન્ટોનિયો, દ્રોહી સેબાસ્ટિયન, ચિ'તક પ્રોસ્પેરે 
અતે આદશઘેલો ગોન્ઝાલો સહુના પ્રભુત્વતના અરમાનો દ્દારા ન્નણું ઇતિહાસની 
સમીક્ષા કરી છે. “ઝઝા' નાટક એવી તો પ્રતીકમાળા બન્યું છે કે યુવાન 
, કવિ કીટ્સના શખ્દોમાં જેમ અન'તની રમણા આપણા મતેવ્યાપારોતે 
: વિશીણું બનાવે તેમ “ઝ'ઝા 'નું વાચન આપણાં વિચારન્નળાંને ખ'ખેરી નાખે છે. 

યુવાન શોફાસ્પયરે એક સૌનેટમાં (૯૪) રટચુ હતું: 

“દિવ્ય અ'શ તેતે પળે છે જે રિક્ષાનું સામર્થ્ય હોવા છતાં પરપીડન 
વજ્ય ગણે છે.' 

1109 પ્વદ 1૫૯ 11૦૯ 1200761 ૬૦ 

1101 ત્વ1ાતૈ ઝ111 તં૦ 110106, 

11163 #છ1037 તૈ૦ 1013011૬ 116.7€11'5 ૬1-૯૩. 

“ઝંઝા' નાટકમાં અસ'ભવિતને શકય ખનાવીને ડવિએ જીવતનતા આ 
દિવ્ય સ'શતું અવતરણુ સર્જ્યું” છે, તુફ્ઞાનનો શિકાર બતેલે પ્રોસ્પેરો તુફાનનેો 
સ્વામી બન્યા પછી પણુ જે દિવ્ય અ'શને મહામ્રયત્ને પ્રાપ્ત કરે છે તે અ'શ 
પુત્રી મિરાન્ડા નિર્દોષ ભાવે સહજ મેળવી લે છે. એરિયલના દિવ્ય ગાન 
પછી ગ્રોસ્પેરાને આત્મજ્ઞાન લાધે છે અતે સાધતની સિહ્ધિતું વિસર્જન કરીને 


૪વતતી સદા-અછબ ઘટમાળતે એ સ્વીકારે છે. જવિ પણુ નાટપેષણુ તાગીને 
કાવ્યેષણા સેવે છે ને એતો પણુ તયાગ રીતે અ'તે તસત્યસ્ાન્‌ એવા 
છ4તતે અપતાવે છે. બાળકે ર્મફડે રાજી એવું સમજ ગયેલા કવિ શૈકુસ્પિયરે 
ખાં રમકડાં સેરવી લઈ તે અપાર શાંતિ-વાર્સિયેતુ' દશન પામેલા * સર્ણુપન્સુખ' 
ગ્રાસ્પેરાતે સર્જ્યો કે. હુવે જીવતતાં સરવ કમો એતે નિ:રૈષ ખ્ત્યાં છે. 
દવે કવિતા સહુ મૅતાર્ય રસમા છુ : તૃફાતોમાં ગેલ ફરતાં મૃદુ પુષ્પેપ્તે અને 
પ્રપગોના ઝંઝાવાતમાં મહોરેલાં નિર્દોષ સતાતાતે ્દષ્ટિમાં સમાવીને માતવી 
એટલે રવપ્તમહેોરી મૃત્તિકા--એવે રૈષસાર ઝઝા 'તે કાવિતા સજ તતી ફૂચી 


ખતાવી રહે છે. 


આયુષ્યતાં છેલ્લાં ચાર્‌ વષો (૧૬૧૨ થી ૧૬૧ ] કવિ શેફ્સ્પિયરે કશીયે 
ધમાલ વિતા ગાઇયાં છે. નર્ટામેાના અનિવાર્ય દબાણુથી એણે કર્વાચિત્‌ કલમ 
હાથ ધરી છે, લારે પણુ તાતી વયતા સમકાલીનાતી મુતિએમાં અહી'તહી' 
મરામત કરવા પૂરતી. આ રીતે * રાજા આઠમે હેત્રી', ખે શરીફ [રેડ્તેદાર 
“₹૨૦ 0૯ 1૩00૦0 '_ઉભય નાટકમાં અને કાડ નિયો!' તામતી 
ગીતતાટિકામાં યુવાન રવિ મૂલેચરતો એ સહાયક ખ્ત્યો છે. ૧૬૧૩તી સાલમાં 
જતની આઠમી તારીખે દરબારમાં “કાડ નિચે'તી ભજવણી થઈ પછી એની 
હસ્તપ્રત રુમ થઈ તે હજુ સુંધી અલભ્ય રહી છે. જ્તૃતી ૨૦ તારીખે 
' ગ્લોબ? થિચેટર્માં ' રાજા આઠમો હેત્રી' ભજવાર્યું વારે પહેલા અકર્મા 
જ ધર્મગુરુ વુહ્સીના સમાર'ભમાં રજન હેત્રીતા સ્વાગતમાં તોષ ગાછ 
છેદી ભારે તટધરતું છ૭ાપેડુ સળગી ગ્યું અતે ફૂ કાતો પવતે ગ્રજર્વાલિત 
દાવાનળમાં નટઘર્‌ "ખાખ થયું તે સમયે ગ્રેક્ષ કમાં ઉપસ્થિત એવા વૈતિસતા 
અ'ઝેજ એલચી સર્‌ હેત્રી વૉટને લખેલા એક પત્રર્મા ગ્લોખના સર્વનાશતુ 
સવિસ્તર્‌ ખયાન થચું છે. ૧૬૧૪ના તવે'બર સુધીમાં શેકુસ્પિયરની તટમ'ડળી 
ભસ્તીશૂત “ ગ્લોબ'ને સ્થાને તવી મારતે ખાધે છે. પરતુ જતાં નાટકાતી જે 
હસ્તપ્રતો આગમાં નાશ પામી તે ગ્રાટ પૂરી શકાઈ તથી. તવી ઇમારતતુ 
હઊૃદ્ઘાટત ૧૪મી નવે'બર ૧૬૧૬ની સાલમાં ચયુ યારે રોફારિપયર લ'ડુનમાં 
ઉર્પાર્થત છે. 


૧૬૧૪માં કવિએ ત્‌ટમ'ડળીતી ભાગીદારી છ્ાડીને વતતમાં નાણુ 
રકંયુ' છે. નર્ટામૅત્રોના આગ્રક ખતા તવા “ગ્લોબ' -માટે કવિએ શિ'તા 
નથી સેવી. મલ્પતાતી માયાવી સૂષ્ટિથી વિજ્ઠુખ ખતી જેટલાં ચાર વષ કવિએ 


[વિલિયમ શેફસ્પિયરને સૉંપ્યાં છે. 
શેન ૧૬ 


૨૪૨ 


૧૬૧૨રતી સાલમાં શેક્રિપિયરે બે કૌટુંબિક આઘાતો સલ્રા છે. એતા ' 
ભાઈ ગીલ્ખટતુ' ફ્રેષ્રઆરી માસમાં અવસાન થયું અતે પૂરા ખાર માસ ન વીત્યા 
(યાં નાના ભાઈ રિચર્ડનું મૃત્યુ થયું. પિતા જહોન શેક્સ્પિયરતા કટુબવિસ્તારમાં 
હવે કવિ શેક્સપિયર અતે ખેત જહાન ગેષ રહાં એટલે કવિએ સ'સારતાં કામે! 
ઉકેલવા માંડયાં. નટમ'ડળની ભાગીદારીમાંથી એગ ભાગ ઉઠાવી લીધો અતે 
૧૬૧૩ના માર્ચ માસમાં લ'ડન શહેરના બ્લેકફાયર વિસ્તારમાં એણુ મકાત 
ખરીદ. પરતુ એ મડાન પુત્રી સુઝાતાને નામે ચડાવ્યું અતે પોતાતી હયાતીમાં જ 
હેમિગ વગેરે નટસિત્રાતે ટૂસ્ટી બતાવીતે વહીવટ સોંપી દીધો. ૧૬૧૪તી સાલમાં 
આર્થિક ગૃ'ચાતા ઉકેલ માટે કવિ ત્રણુ દિવસતો પ્રવાસ ખેડીતે લડત 
આવ્યો હતો એ જ સાલમાં ભસ્મીસૂત થયેલા ગ્લેબ નટઘરતે વધારે સારી 
તવી ઇમારત મળી, પરતુ સાંસારિક વૈભવતે માટીની માયા સમજીતે કવિએે 
નવા નટઘરતે કે નટમિત્રાતે દાદ આપી નદી જ. આ વર્વોના શેક્સ્પિયરતે 
યાદ કરીતે એનું આતિથ્ય સ્વીકારનાર સમાનધર્મી| ખેત જૉતસતે કવિ વિષે 
લખ્યું છે, 'એ નિકટાવાન હતો, એતે સ્વભાવ સાલસ અને ક્કજ હતે. 
કલ્પતાનાં એનાં ઉડુયનો ઊ'ચાં હતાં, કર્મ એનાં નિર્ભી"ક હતાં અને ભાષામાં 
લિ માર્દવ હતું. “આખાખોલા ખેત ન્તૅેતસતતો કવિ વિશે આ 
રે'સલો, ઉભય કલાકારોને શોભે તેવો છે. આયુષ્યના છેલ્લા વષે” કવિએ 
છેલ્લુ” વો કર્મ ઉકેલ્યું છે, નાતી દીકરી જ્યુડિથતે! લસપ્રસગ એણે 
૧૬૧૬ના ડ્રેષ્ુઆરી માસમાં આરોપ્ષો છે. પિતા જહોત શૈક સ્પિયરતા 
પ્રતિસ્પધી તો ખાનદાનમાં ન્યુડિથતો લસસ'બ'વ બ'ધાયે છે. કવિએ 
પોતાના લચમાં જેવી ઉતાવળ કરી હતી તેનું જ જ્યુડિથ અને ટોમસ ૬5 ક્વિતીતા 
સ'બ'ધે બન્યું છે. ફ્રેછ્આરીની ૧૦મી મારીએ નિર્ધારેલુ' એ લસ સાંપ્રદાયિક 
રીતે નિવિદ્દ દિવસે ચોન્યું હોવાથી નવદ'પતીને ધમ ગુરુએ શિક્ષા ફટકારી 
હતી. આ ઉતાવળતું -કારણુ કદાચ કવિ શેક્સ્પિયરતી મારીરિકિ ખીમારીમાં 
મળી રહે છે. લસના પદર દિવસ પહેલાં જ કવિએ શાળાજીવનના પોતાતા 
ગોઠિયા અતે નગસ્પ'ચાયતના મંત્રી કોલીન્સ પાસે છેલ્લુ” વસિયતનામું લખાવી 
રાખ્યું છે, પરતુ હસ્તાક્ષર અને મિાતિ મૂક્યાં નથી. 


